INJILI KAMA ALIVYOIANDIKA 


MATHAYO MTAKATIFU 


1 l Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, 
mwana wa Daudi, mwana wa 
Ibrahimu.tt 

2 Ibrahimu alimzaa Isaka; Isaka aka- 
mzaa Yakobo; Yakobo akamzaa Yuda 
na ndugu zake;t 3 Yuda akamzaa Peresi 
na Zera kwa Tamari; Peresi akamzaa 
Esromu; Esromu akamzaa Aramu;t 
4 Aramu akamzaa Aminadabu; Amina- 
dabu akamzaa Nashoni; Nashoni aka- 
mzaa Salmoni; 5 Salmoni akamzaa Boa- 
zi kwa Rahabu; Boazi akamzaa Obedi 
kwa Ruthu; Obedi akamzaa Yese;t $ Ye- 
se akamzaa mfalme Daudi.t 

Daudi akamzaa Sulemani kwa yule 
mke wa Uria; 7 Sulemani akamzaa Reho- 
boamu; Rehoboamu akamzaa Abiya; 
Abiya akamzaa Asa;! $Asa akamzaa 
Yehoshafati; Yehoshafati akamzaa Yo- 
ramu; Yoramu akamzaa Uzia; Uzia 
akamzaa Yothamu; Yothamu akamzaa 
Ahazi; Ahazi akamzaa Hezekia; '? Heze- 
kia akamzaa Manase; Manase akamzaa 
Amoni; Amoni akamzaa Yosia; !! Yosia 
akamzaa Yekonia na ndugu zake, wakati 
wa ule uhamisho wa Babeli.t 

12 Na baada ya ule uhamisho wa 
Babeli, Yekonia akamzaa Shealtieli; 
Shealtieli akamzaa Zerubabeli;i 3 Ze- 
rubabeli akamzaa Abihudi; Abihudi 
akamzaa Eliakimu; Eliakimu akamzaa 
Azori; # Azori akamzaa Sadoki; Sado- 
ki akamzaa Akimu; Akimu akamzaa 
Eliudi; 15Eliudi akamzaa Eleazari; 
Eleazari akamzaa Matani; Matani aka- 
mzaa Yakobo; 18 Yakobo akamzaa Yu- 
sufu mumewe Mariamu aliyemzaa YE- 
SU aitwaye Kristo.t 

17 Basi vizazi vyote tangu Ibrahi- 
mu hata Daudi ni vizazi kumi na vinne; 
na tangu Daudi hata ule uhamisho wa 
Babeli ni vizazi kumi na vinne; na 
tangu ule uhamisho wa Babeli hata 
Kristo ni vizazi kumi na vinne. 


1-17 Lk 3:23-38 
1:2 

1:3 1 
1:7 1 
1:1 
1:2 
2:2 


Hes 24:17 


18 Kuzaliwa kwake Yesu Kristo 
kulikuwa hivi. Mariamu mama yake 
alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla 
hawajakaribiana, alionekana ana mi- 
mba kwa uweza wa Roho Mtakatifu.t 
Naye Yusufu, mumewe, kwa vile 
alivyokuwa mtu wa haki, asitake ku- 
mwaibisha, aliazimu kumwacha kwa 
siri. >? Basi alipokuwa akifikiri hayo, 
tazama, malaika wa Bwana alimtokea 
katika ndoto, akisema, Yusufu, mwana 
wa Daudi, usihofu kumchukua Maria- 
mu mkeo, maana mimba yake ni kwa 
uweza wa Roho Mtakatifu.t 2?! Naye 
atazaa mwana, nawe utamwita jina 
lake Yesu, maana, yeye ndiye atakaye- 
waokoa watu wake na dhambi zao. 
22 Hayo yote yamekuwa, ili litimie 
neno lililonenwa na Bwana kwa uju- 
mbe wa nabii akisema, 

23 Tazama, bikira atachukua mimba, 
Naye atazaa mwana; 
Nao watamwita jina lake 
Imanueli; 

Yaani, Mungu pamoja nası.t 
2 Naye Yusufu alipoamka katika usi- 
ngizi, alifanya kama malaika wa Bwa- 
na alivyomwagiza, akamchukua mke- 
we; 3asimjue kamwe hata alipomzaa 
mwanawe; akamwita jina lake YESU.” 

1 Yesu alipozaliwa katika Bethle- 

hemu ya Uyahudi zamani za mfa- 
lme Herode, tazama, mamajusi wa 
mashariki walifika Yerusalemu, waki- 
sema,! ? Yuko wapi yeye aliyezaliwa 
mfalme wa Wayahudi? Kwa maana 
tuliiona nyota yake mashariki, nasi 
tumekuja kumsujudia.t 3 Basi mfalme 
Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na 
Yerusalemu pia pamoja naye. 4 Akaku- 
sanya wakuu wa makuhani wote na 
waandishi wa watu, akatafuta habari 
kwao, Kristo azaliwa wapi? 5 Nao wa- 
kamwambia, Katika Bethlehemu ya 


1:1 1 Nya 17:11; Mwa 5:1; 22:18 

Mwa 21:3,12; 25:26; 29:35; 49: 10; l Nya 1:34 

Nya 2:5 9; Mwa 38:29, 30; Rut 4: 18-22; 1 Nya 2:10-12 1:5 Rut 4: 13- 17 1:6 2 Sam 12:24 
Nya 3: 10-14 1:11 2 Fal 24: 14-15; 2 Nya 36:10; Yer 27:20; 1 Nya 3:15,16 

2 1 Nya 3:17; Ezr 3:2 1:16 Mt 27:17,22 1:18 Lk 1:27,35 1:20 Mt 1:18 

1 Lk 1:31; 2:21; Mdo 4:12 1:22 Isa 7:14 1:23 Isa7:14 1:25 Lk 2:21; 2:7 2:1 Lk 2:1-7 


2 MATHAYO MTAKATIFU 2-3 


Uyahudi; kwa maana ndivyo ilivyoa- 
ndikwa na nabii, 
6 Nawe Bethlehemu, katika nchi ya 
Yuda, 
Hu mdogo kamwe katika 
majumbe wa Yuda; 
Kwa kuwa kwako atatoka 
mtawala 
Atakayewachunga watu wangu 
Israeli.t 

7 Kisha Herode akawaita wale ma- 
majusi faraghani, akapata kwao hakika 
ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. 
8 Akawapeleka Bethlehemu, akasema, 
Shikeni njia, mkaulize sana mambo ya 
mtoto; na mkiisha kumwona, nileteeni 
habari, ili mimi nami niende nimsuju- 
die. 9? Nao waliposikia maneno ya mfa- 
Ime, walishika njia; na tazama, ile 
nyota waliyoiona mashariki ikawata- 
ngulia, hata ikaenda ikasimama juu ya 
mahali alipokuwapo mtoto. 1° Nao wa- 
lipoiona ile nyota, walifurahi furaha 
kubwa mno. !! Wakaingia nyumbani, 
wakamwona mtoto pamoja na Mariamu 
mamaye, wakaanguka wakamsujudia; 
nao walipokwisha kufungua hazina 
zao, wakamtolea tunu; dhahabu na 
uvumba na manemane.t 12 Nao wakii- 
sha kuonywa na Mungu katika ndoto 
wasimrudie Herode, wakaenda zao 
kwao kwa njia nyingine. 

13 Na hao walipokwisha kwenda 
zao, tazama, malaika wa Bwana ali- 
mtokea Yusufu katika ndoto, akasema, 
Ondoka, umchukue mtoto na mama 
yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata 
nikuambie; kwa maana Herode anataka 
kumtafuta mtoto  amwangamize.t 
14 Akaondoka akamchukua mtoto na 
mama yake usiku, akaenda zake Misri; 
1s akakaa huko hata alipokufa Herode; 
ili litimie neno lililonenwa na Bwana 
kwa ujumbe wa nabii, akisema, 

Kutoka Misri nalimwita 

mwanangu.! 

16 Ndipo Herode, alipoona ya kuwa 
amedhihakiwa na wale mamajusi, ali- 
ghadhabika sana, akatuma watu aka- 
waua watoto wote wanaume walioku- 
wako huko Bethlehemu na viungani 
mwake mwote, tangu wenye miaka 


miwili na waliopungua, kwa muda ule 
aliouhakikisha kwa wale mamajusi. 
17 Ndipo lilipotimia neno lililonenwa 
na nabii Yeremia, akisema,t 

18 Sauti ilisikiwa Rama, 

Kilio, na maombolezo mengi, 
Raheli akiwalilia watoto wake, 
Asikubali kufarijiwa, kwa 

kuwa hawako.t 
19 Hata alipofariki Herode, tazama, 
malaika wa Bwana alimtokea Yusufu 
katika ndoto huko Misri, ?? akasema, 
Ondoka, umchukue mtoto na mamaye, 
ushike njia kwenda nchi ya Israeli; kwa 
maana wamekufa walioitafuta roho ya 
mtoto.t Z Akaondoka akamchukua 
mtoto na mamaye, akafika nchi ya 
Israeli. 2 Lakini aliposikia ya kwamba 
Arkelao anamiliki huko Uyahudi ma- 
hali pa Herode babaye, aliogopa kwe- 
nda huko; naye akiisha kuonywa katika 
ndoto, akasafiri pande za Galilaya, 
23 akaenda, akakaa katika mji ulioitwa 
Nazareti; ili litimie neno lililonenwa na 
manabii, Ataitwa Mnazorayo.! 
3 1 Siku zile aliondokea Yohana 
Mbatizaji akihubiri katika nyika 
ya Uyahudi, na kusema,tt ? Tubuni; 
kwa maana ufalme wa mbinguni ume- 
karibia.t 3Kwa sababu huyo ndiye 
aliyenenwa na nabii Isaya, akisema, 
Sauti ya mtu aliaye nyikani, 
Itengenezeni njia ya Bwana, 
Yanyosheni mapito yake.! 
“Naye Yohana mwenyewe alikuwa na 
vazi lake la singa za ngamia, na mshipi 
wa ngozi kiunoni mwake; na chakula 
chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu.t 
5 Ndipo walipomwendea Yerusale- 
mu, na Uyahudi wote, na nchi zote za 
kandokando ya Yordani; naye akawa- 
batiza katika mto wa Yordani, huku 
wakiziungama dhambi zao. "Hata ali- 
poona wengi miongoni mwa Mafarisayo 
na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, 
aliwaambia, Enyi wazao wa nyoka, ni 
nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira 
itakayokuja?t $Basi zaeni matunda ya- 
pasayo toba; Swala msiwaze mioyoni 
mwenu kwamba, Tunaye baba, ndiye 
Ibrahimu; kwa maana nawaambia ya 
kwamba Mungu aweza katika mawe 


:5 Mik 5:2; Yn 7:42 2:6 Mik 5:1 2:11 Zab 72:10,15; Isa 60:6 2:13 Kut 2:15 2:15 Hos 11:1 
Yer 31:15 2:18 Yer 31:15; Mwa 35:19 2:20 Kut 4:19 


2:5 

2:17 

2:23 Mk 1:24; Lk 1:26; 2:39; Yn 1:45; Isa 11:1; 53:2 3:1-12 Mk 1:1-8; Lk 3:3-18 
3:2 


3:1 Lk 1:13 


:2 Mt 4:17; Mk 1:15 3:3 Isa 40:3; Yn 1:23 3:4 2 Fal 1:8 3:7 Mt 12:34; 23:33; Mwa 3:15 


MATHAYO MTAKATIFU 3 -4 3 


haya kumwinulia Ibrahimu watoto.t 
lo Na shoka limekwisha kuwekwa penye 
mashina ya miti; basi kila mti usiozaa 
matunda mazuri hukatwa na kutupwa 
motoni.t !! Kweli mimi nawabatiza kwa 
maji kwa ajili ya toba; bali yeye ajaye 
nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, 
wala sistahili hata kuvichukua viatu 
vyake; yeye atawabatiza kwa Roho Mta- 
katifu na kwa moto.t 12 Ambaye pepeto 
lake li mkononi mwake, naye atausafi- 
sha sana uwanda wake; na kuikusanya 
ngano yake ghalani, bali makapi ataya- 
teketeza kwa moto usiozimika.t 

13 Wakati huo Yesu akaja kutoka 
Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana 
ili abatizwe.t !4Lakini Yohana alitaka 
kumzuia, akisema, Mimi nahitaji kuba- 
tizwa na wewe, nawe waja kwangu? 
15 Yesu akajibu akamwambia, Kubali 
hivi sasa; kwa kuwa ndivyo itupasavyo 
kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. 
16 Naye Yesu alipokwisha kubatizwa 
mara akapanda kutoka majini; na taza- 
ma, mbingu zikamfunukia, akamwona 
Roho wa Mungu akishuka kama hua, 
akija juu yake; 7na tazama, sauti 
kutoka mbinguni ikisema, Huyu ni 
Mwanangu, mpendwa wangu, ninaye- 
pendezwa naye.t 

l Kisha Yesu alipandishwa na Ro- 

ho nyikani, ili ajaribiwe na Ibili- 
si.tt 2 Akafunga siku arobaini mchana 
na usiku, mwisho akaona njaa.t 3 Mja- 
ribu akamjia akamwambia, Ukiwa ndi- 
we Mwana wa Mungu, amuru kwamba 
mawe haya yawe mikate.t 4 Naye aka- 
jibu akasema, Imeandikwa, Mtu hatai- 
shi kwa mkate tu, ila kwa kila neno 
litokalo katika kinywa cha Mungu.t 
Ss Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji 
mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha 
hekalu,t Sakamwambia, Ukiwa ndiwe 
Mwana wa Mungu jitupe chini; kwa 
maana imeandikwa, 

Atakuagizia malaika zake; 

Na mikononi mwao 

watakuchukua; 





:9 

:1 

:1 

:1-11 Mk 1:12,13; Lk 4:1-13 
4 

:1 

1 

:1 


-22 Mk 1:16-20; Lk 5:1-11 


1 Yn 1:51; Ebr 1:6,14 4:12-17 Mk 1:14,15; Lk 4:14,15 
3 Yn 2:12 4:14 Isa 8:23; 9:1 4:15- 16 Isa 8:23—9:1 4.17 Mt 3:2 
8 4:18 Yn 1:40 4:19 Mt 13:47; Eze 47:10 4:20 Mt 19:27 


Usije ukajikwaa mguu wako 
katika jiwe.t 
7Yesu akamwambia, Tena imeandikwa, 


Usimjaribu Bwana Mungu wako.t 8Ki- 


sha Ibilisi akamchukua mpaka mlima 
mrefu mno, akamwonyesha milki zote 
za ulimwengu, na fahari yake, °? akamwa- 
mbia, Haya yote .nitakupa, ukianguka 
kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwa- 
mbia, Nenda zako, Shetani; kwa maana 
imeandikwa, Msujudie Bwana Mungu 
wako, umwabudu yeye peke yake.t 1 Ki- 
sha Ibilisi akamwacha; na tazama, wa- 
kaja malaika wakamtumikia.t 

12 Basi Yesu aliposikia ya kwamba 
Yohana amefungwa, alikwenda zake 
mpaka Galilaya;tt 3 akatoka Nazareti, 
akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko 
pwani, mipakani mwa Zabuloni na 
Naftali;t 14ili litimie neno lililonenwa 
na nabii Isaya, akisema,t 

15 Nchi ya Zabuloni na nchi ya 
Naftali, 
Njia ya bahari, ng'ambo ya 
Yordani, 
Galilaya ya mataifa,” 
16 Watu wale waliokaa katika giza 
Wameona mwanga mkuu, 

Nao waliokaa katika nchi na 

uvuli wa mauti 
Mwanga umewazukia. 

17 Tokea wakati huo Yesu alianza 
kuhubiri, na kusema, Tubuni; kwa maa- 
na ufalme wa mbinguni umekaribia.t 

18 Naye alipokuwa akitembea ka- 
ndo ya bahari ya Galilaya, aliona 
ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro, 
na Andrea nduguye, wakitupa jarife 
baharini; kwa maana walikuwa wavu- 
vi.tt 19 Akawaambia, Nifuateni, nami 
nitawafanya kuwa wavuvi wa watu.t 
20 Mara wakaziacha nyavu zao, waka- 
mfuata.t 21 Akaendelea mbele, akaona 
ndugu wengine wawili, Yakobo wa 
Zebedayo, na Yohana nduguye, ambao 
walikuwamo chomboni pamoja na Ze- 
bedayo baba yao, wakizitengeneza 
nyavu zao; akawaita. ?? Mara wakakia- 
cha chombo na baba yao, wakamfuata. 


Yn 8:33,39; Rum 2:28,29; 4:12 3:10 Mt 7:19; Lk 13:6-9; Yn 15:6 

1 Ynl: 15,26,27,33; Mdo 1:5 3:12 Mt 13:30 3:13- 17 Mk 1:9- 11; Lk 3:21-11; Yn 1:31-34 
7 Mwa 22:2; Zab 2:7; Isa 42:1; Mt 12:18; 17:5; Mk 1:11; Lk 9:35 

"4:1 Ebr 2:18; 4:15 4:2 Kut 34:28; l Faj 19:8 - 4:3 Mwa 3:1-7 
Kum 8:3 4:5 Mt 27:53 4:6 Zab 91:11- 12 4:7 Kum 6:16 4:10 Kum 6:13 


4:12 Mt 14:3; Mk 6:17; Lk 3: 19-20 


4 MATHAYO MTAKATIFU 4-5 


23 Naye alikuwa akizunguka katika 
Galilaya yote, akifundisha katika ma- 
sinagogi yao, na kuihubiri Habari Nje- 


ma ya ufalme; na kuponya ugonjwa na 


udhaifu wa kila namna katika watu.t 
24 Na habari zake zikaenea katika Sha- 
mu yote; wakamletea wote waliokuwa 
hawawezi, walioshikwa na maradhi 
mbalimbali na mateso, wenye pepo, na 
wenye kifafa, na wenye kupooza; aka- 
waponya.! 25Na makutano mengi wa: 
kamfuata, kutoka Galilaya, na Dekapo- 
li, na: Yerusalemu, na Uyahudi, na 
ng'ambo ya Yordani! 
S ! Naye alipowaona makutano, ali- 
/ panda mlimani; na alipokwisha 
kuketi, wanafunzi wake walimjia;t 
2 akafumbua kinywa chake, akawafu- 
ndisha, akisema, 
3 Heri walio maskini wa roho; 
Maana ufalme wa mbinguni ni 
wao.! 
4 Heri wenye huzuni; 
Maana hao watafarijika.t 
5 Heri wenye upole; 
Maana hao watairithi nchi.t. 
6 Heri wenye njaa na kiu ya haki; 
Maana hao watashibishwa.t 
7 Heri wenye rehema; 
Maana hao watapata sehema! 
8 Heri wenye moyo safi; 
Maana hao watamwona 
Mungu.!- 
9 Heri wapatanishi; 
Maana hao wataitwa wana wa 
Mungu. t 
10 Heri wenye kuudhiwa kwa ajili 
ya haki; 
Maana ufalme wa mbinguni ni 
wao.t 
l1 Heri ninyi PEPE P EE Aya na 
kuwaudhi na kuwanenea kila neno 
baya kwa uongo, kwa ajili yangu.t 
12 Furahini, na kushangilia; kwa kuwa 
thawabu yenu ni kubwa mbinguni; kwa 


maana ndivyo walivyowaudhi manabii 
waliokuwa kabla yenu.t 

13 Ninyi ni chumvi ya dunia; lakini 
chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini 
hata ikolee? Haifai tena. kabisa, ila 
kutupwa nje na kukanyagwa na watu.t 

14 Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji 
hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mli- 
ma.t !5Wala watu hawawashi taa na 
kuiweka chini ya pishi, bali juu ya 
kiango; nayo yawaangaza wote walio- 
mo nyumbani.t 16 Vivyo hivyo nuru 
yenu na iangaze mbele ya watu, wapate 
kuyaona matendo yenu mema, wamtu- 
kuze Baba yenu aliye mbinguni.t 

17 Msidhani ya kuwa nalikuja kui- 
tangua torati au manabii; la, sikuja 
kutangua, bali kutimiliza. 18 Kwa maa- 
na, amin,” nawaambia, Mpaka mbingu 
na nchi zitakapoondoka, yodi. moja 
wala nukta moja ya torati haitaondoka, 
hata yote yatimıie.t 1° Basi mtu ye yote 
atakayevunja amri moja katika . hizi 
zilizo ndogo, na kuwafundisha. watu 
hivyo, ataitwa mdogo kabisa. katika 
ufalme wa mbinguni; bali mtu atakaye- 
zitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa 
mkubwa katika ufalme wa mbingunı.t 
20 Maana nawaambia ya kwamba, Haki 
yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi 
na Mafarisayo, hamtaingia kamwe ka- 
tika ufalme wa mbinguni. 

21 Mmesikia watu wa kale wali- 
vyoambiwa, Usiue, na mtu akiua, ita- 
mpasa hukumu.t ?? Bali mimi nawaa- 
mbieni, Kila amwoneaye ndugu yake 
hasira itampasa hukumu; na mtu aki- 
mfyolea ndugu yake, itampasa baraza; 
na mtu akimwapiza, itampasa jehanum 
ya moto.t 23 Basi ukileta sadaka yako 
madhabahuni, na huku ukikumbuka ya 
kuwa ndugu yako ana neno juu yako,t 
24 iache sadaka yako mbele ya madha- 
bahu, uende zako, upatane kwanza na 
ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka 
yako. 35 Patana na mshitaki wako upesi, 


3 Mt 9:35; Mk 1:39; Lk 4:15,44; Mdo 10:38 4:24 Mk 6:55 4:25 Mk 3:7,8; Lk 6:17-19 
Lk 6:20-49 5:3 Isa 57:15 5:4 Isa 61:2; Zab 126:5; Ufu 7:17 5:5 Zab 37:11 5:6 Isa 55:1-2 


1 1 Pet4:14 5:12 2 Nya 36: 16; Mdo 7: 52; Yak: 5:10; Ebr 11:33-38 5:13 Mt 9:50; Lk 14:34-35 


4:2 
5:1 L 
5:7 Yak 2:13 5:8 Zab 24:3-4; 51:10; 73:1; | Yoh 3:2,3 5:9 Ebr 12:4 5:10 1 Pet 3:14 
5:1 
5: 


14 Yn 8:12;9:5 5:15 Mk 4:21; Lk 8: 16; 11:33 5:16 | Pet 2: 12; Efe 5:8,9 

5:17 Mt 3:15; Rum 3:31; 10:4 5:18 Lk 16:17; 21:33 5:19 Yak 2:10; l Kor 15:9 

5:21 Kut 20:13; 21:12; Law 24:17; Kum $:17; 17:8. 5:22 1 Yoh 3:15 5:23 Mk 11:25 

a 5:18 Amin taz. 2 Wakorintho 1:20, Ufunuo 3:14. Maana yake ni Ni hakika, au Ni kweli hasa 
nisemayo. Hilo ni neno la Kiaramu lisilofasiriwa kwa Kiyunani. Ni neno lililotamkwa, kwa 
lugha iyo hiyo ya Kiaramu, na Yesu Kristo mwenyewe. Litumiwapo mwisho wa sala, maana |. 


yake ni Na iwe hivyo. 


MATHAYO MTAKATIFU 5- 6 5 


wakati uwapo pamoja naye njiani; yule 
mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, 
na kadhi akakupeleka kwa askari, uka- 
tupwa gerezani.t 26 Amin, nakuambia, 
Hutoki humo kamwe hata uishe kulipa 
senti ya mwisho. 

27 Mmesikia kwamba imenenwa, 
Usizini;i 28lakini mimi nawaambia, 
Kila mtu atazamaye mwanamke kwa 
kumtamani, amekwisha kuzini naye 
moyoni mwake.t ? Jicho lako la kuume 
likikukosesha, ling'oe ulitupe mbali 
nawe; kwa maana yakufaa kiungo cha- 
ko kimoja kipotee wala mwili wako 
mzima usitupwe katika jehanum. 30 Na 
mkono wako wa kuume ukikukosesha, 
ukate uutupe mbali nawe; kwa maana 
yakufaa kiungo chako kimoja kipotee 
wala mwili wako mzima usitupwe ka- 
tika jehanum.t 31 |Imenenwa pia, Mtu 
akimwacha mkewe, na ampe hati ya 
talaka;t 32 lakini mimi nawaambia, Kila 
mtu amwachaye mkewe, isipokuwa 
kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa 
mzinzi; na mtu akimwoa yule aliyea- 
chwa, azini.t 

33 Tena mmesikia watu wa kale 
walivyoambiwa, Usiape uongo, ila mti- 
mizie Bwana nyapo zako;t 3 lakini 
mimi nawaambia, Usiape kabisa; hata 
kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti 
cha enzi cha Mungu;t 35 wala kwa nchi, 
kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu 
yake; wala kwa Yerusalemu, kwa maa- 
na ndio mji wa Mfalme mkuu.t 36 Wala 
usiape kwa kichwa chako, maana hu- 
wezi kufanya unywele mmoja kuwa 
mweupe au mweusi. 3 Bali maneno 
yenu yawe Ndiyo, ndiyo; Siyo, Siyo; 
kwa kuwa yazidiyo hayo yatoka kwa 
yule mwovu.t 

38 Mmesikia kwamba imenenwa, 
Jicho kwa jicho, na jino kwa jino;t 
39 Lakini mimi nawaambia, Msishinda- 
ne na mtu mwovu; lakini mtu akupiga- 
ye shavu la kuume, mgeuzie na la 
pili.tt 40 Na mtu atakaye kukushitaki na 
kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho 
piat Na mtu atakayekulazimisha 


mwendo wa maili moja, nenda naye 
mbili. 4 Akuombaye, mpe; naye ataka- 
ye kukopa kwako, usimpe kisogo. 

43 Mmesikia kwamba imenenwa, 
Umpende jirani yako, na, Umchukie 
adui yako;t 44 lakini mimi nawaambia, 
Wapendeni adui zenu, waombeeni wa- 
naowaudhi,t 45 ili mpate kuwa wana wa 
Baba yenu aliye mbinguni; maana yeye 
huwaangazia jua lake waovu na wema, 
huwanyeshea mvua wenye haki na 
wasio haki.t 46 Maana mkiwapenda wa- 
naowapenda ninyi mwapata thawabu 
gani? Hata watoza ushuru, je! Nao 
hawafanyi yayo hayo? 4 Tena mkiwaa- 
mkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo 
gani la ziada? Hata watu wa mataifa, 
je! Nao hawafanyi kama hayo? 48 Basi 
ninyi mtakuwa wakamilifu, kama Baba 
yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu.t 
6 1 Angalieni msifanye wema wenu 

machoni pa watu, kusudi mtaza- 
mwe na wao; kwa maana mkifanya 
kama hayo, hampati thawabu kwa Baba 
yenu aliye mbinguni.t 

2 Basi wewe utoapo sadaka, usipige 
panda mbele yako, kama wanafiki wa- 
fanyavyo katika masinagogi na njiani, 
ili watukuzwe na watu. 3 Amin, nawaa- 
mbieni, Wamekwisha kupata thawabu 
yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata 
mkono wako wa kushoto usijue ufa- 
nyalo mkono wako wa kuume;t 4 sada- 
ka yako iwe kwa siri; na Baba yako 
aonaye sirini atakujazi. 

5 Tena msalipo, msiwe kama wana- 
fiki; kwa maana wao wapenda kusali 
hali wamesimama katika masinagogi 
na katika pembe za njia, ili waonekane 
na watu. Amin, nawaambia, Wame- 
kwisha kupata thawabu yao.t "Bali 
wewe usalipo, ingia katika chumba 
chako cha ndani, na ukiisha kufunga 
mlango wako, usali mbele za Baba 
yako aliye sirini; na Baba yako aonaye 
sirini atakujazı.t 

7 Nanyi mkiwa katika kusali, msi- 
payuke-payuke, kama watu wa matai- 
fa; maana wao hudhani ya kuwa 


11:25 Mt 6:14,15; 18:35; Lk 12:58,59 5:27 Kut 20:14; Kum 5:18 5:28 Ayu 31:1; 2 Pet 2:14 
5:29 Mt 18:8,9; Mk 9:42,47; Kol 3:5 5:30 Mt 18:8; Mk 9:43 

5:31 Kum 24:1-4; Mt 19:7; Mk 10:4 5:32 Mt 19:9; Mk 10:11-12; Lk 16:18; 1 Kor 7:10-11 

5:33 Law 19:12; Hes 30:2; Kum 23:21; Kut 20:7 5:34 Yak 5:12; Isa 66:1; Mt 23:16-22; Mdo 7:49 
5:35 Isa 66:1; Zab 48:2 5:37 2 Kor 1:17; Yak 5:12 5:38 Kut 21:24; Law 24:20; Kum 19:21 


5:39-48 Lk 6:27-36 


5:39 Yn 18:22,23; Law 19:18 5:40 1 Kor 6:7 5:43 Law 19:18 


5:44 Kut 23:4,5; Rum 12:14,20; Lk 23:34; Mdo 7:59 5:45 Efe 5:1 5:48 Law 19:2; Kum 18:13 
6:1 Mt 23:5 6:3 Mt 25:37-40; Rum 12:8 6:5 Lk 18:10-14; Mt 23:5,6 6:6 2 Fal 4:33 


6 MATHAYO MTAKATIFU 6-7 


watasikiwa kwa sababu ya maneno 
yao kuwa mengi.t 8 Basi msifanane na 
hao; maana Baba yenu anajua mnayo- 
hitaji kabla ninyi hamjamwomba.t 
9 Basi ninyi salini hivi; 
Baba yetu uliye mbinguni, 
Jina lako litukuzwe, 


Ufalme wako uje,t 
10 Mapenzi yako yatimizwe, 
hapa duniani kama huko 
mbinguni.t 
11 Utupe leo riziki yetu. 
12 Utusamehe deni zetu, 
kama sisi nasi tuwasamehevyo 
wadeni wetu.t 
13 Na usitutie majaribuni, 
lakini utuokoe na yule mwovu. 


[Kwa kuwa ufalme ni wako, na 
nguvu, na utukufu, hata 
milele. 

Amina.]t 
Kwa maana mkiwasamehe watu ma- 
kosa yao, na Baba yenu wa mbinguni 
atawasamehe ninyi.t !5Bali msipowasa- 
mehe watu makosa yao, wala Baba yenu 
hatawasamehe ninyi makosa yenu. 

16 Tena mfungapo, msiwe kama 
wanafiki wenye uso wa kukunjamana; 
maana hujiumbua nyuso zao, ili wao- 
nekane na watu kuwa wanafunga. Ami- 
n, nawaambia, wamekwisha kupata 
thawabu yao.t 17 Bali wewe ufungapo, 
jipake mafuta kichwani, unawe uso; 
18 ili usionekane na watu kuwa unafu- 
nga, ila na Baba yako aliye sirini; na 
Baba yako aonaye sirini atakujazi. 

19 Msijiwekee hazina duniani, no- 
ndo na kutu viharibupo, na wevi huvu- 
nja na kuiba;t 20 bali jiwekeeni hazina 
mbinguni, kusikoharibika kitu kwa no- 
ndo wala kutu, wala wevi hawavunji 
wala hawaibi;t Zkwa kuwa hazina 
yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na 
moyo wako. 

22 Taa ya mwili ni jicho; basi jicho 
lako likiwa safi, mwili wako wote 
utakuwa na nuru.t 5 Lakini jicho lako 
likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa 


na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani 
yako ikiwa giza; si giza hilo!t 

24 Hakuna mtu awezaye kutumikia 
mabwana wawili; kwa maana atamchu- 
kia huyu, na kumpenda huyu; ama 
atashikamana na huyu, na kumdharau 
huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na 
mali.t 25 Kwa sababu hiyo nawaambie- 
ni, Msisumbukie maisha yenu, mle nini 
au mnywe nini; wala miili yenu, mvae 
nini. Maisha je! Si zaidi ya chakula, na 
mwili zaidi ya mavazi??? 

26 Waangalieni ndege wa angani, 
ya kwamba hawapandi, wala hawavu- 
ni, wala hawakusanyi ghalani; na Baba 
yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ni- 
nyi je! Si bora kupita hao?t 277 Ni yupi 
kwenu ambaye akijisumbua aweza ku- 
jiongeza kimo chake hata mkono mmo- 
ja? 28 Na mavazi, ya nini kuyasumbu- 
kia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi 
yameavyo; hayafanyi kazi, wala haya- 
sokoti 2 nami nawaambia, ya kwamba 
hata Sulemani katika fahari yake yote 
hakuvikwa vizuri kama mojawapo: la 
hayo.t 30 Basi, ikiwa Mungu huyavika 
hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo, 
na kesho hutupwa kalibuni, je! Hatazi- 
di sana kuwavika ninyi, enyi wa imani 
haba? 31 Msisumbuke, basi, mkisema, 
Tule nini? Au Tunywe nini? Au Tuvae 
nini? 32 Kwa maana hayo yote Mataifa 
huyatafuta; kwa sababu Baba yenu wa 
mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji 
hayo yote.t 33Bali utafuteni kwanza 
ufalme wake, na haki yake; na hayo 
yote mtazidishiwa.t 34 Basi msisumbu- 
kie ya kesho; kwa kuwa kesho itajisu- 
mbukia yenyewe. Yatosha kwa siku 
maovu yake.t 
7 1 Msihukumu, msije mkahukumi- 

wa ninyi.t 2 Kwa kuwa hukumu ile 
mhukumuyo, ndiyo mtakayohukumi- 
wa; na kipimo kile mpimiacho, ndicho 
mtakachopimiwa.t 3 Basi, mbona wa- 
kitazama kibanzi kilicho ndani ya 
jicho la ndugu yako, na boriti iliyo 
ndani ya jicho lako mwenyewe huia- 
ngalii? 4Au utamwambiaje nduguyo, 


Isa 1:15 6:8 Mt6:32 6:9 Lk 11:2-4; Yn 17:6 6:10 Mt 7:21; Lk 22:42 


2 Mt 14:15; 18:21-35 


6:13 1 Nya 29:11-13; Yn 17:11,15 6:14-15 Mk 11:25-26 


6 Isa 58:5-9 6:19 Yak 5:2-3 6:20 Mt 19:21; Lk 12:33,34; Kol 3:1,2 6:22 Lk 11:34-36 


5 Flp 4:6; | Pet 5:7; l Tim 6:6; Ebr 13:5 6:26 Mt 10:29-31 6:29 1 Fal 10:4-7; 2 Nya 9:3-6 


6:7 

6:1 

6:1 

6:23 Mt 20:15 6:24 Lk 16:9,13 6:25-33 Lk 12: :22-31 
6:2 

6:32 Mt 6:8 6:33 Rum 14: 17; 1 Fal 3:13,14; Zab 37:4,25 
7:1 


Rum 2:1; 1 Kor 4:5 7:2 Mk 4:24 


6:34 Kut 16:19 


MATHAYO MTAKATIFU 7 -8 7 


Niache nikitoe kibanzi katika jicho 
lako; na kumbe! Mna boriti ndani ya 
jicho lako mwenyewe? 3 Mnafiki we- 
we, itoe kwanza ile boriti katika jicho 
lako mwenyewe; ndipo utakapoona 
vema kukitoa kile kibanzi katika jicho 
la ndugu yako. 

6 Msiwape mbwa kilicho kitakatifu, 
wala msitupe lulu zenu mbele ya nguru- 
we, wasije wakazikanyaga chini ya mi- 
guu yao, wakageuka na kuwararua.! 

7 Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, 
nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafungu- 
liwa;t 8Skwa maana kila aombaye hupo- 
kea; naye atafutaye huona; naye abisha- 
ye atafunguliwa. »Au kuna mtu yupi 
kwenu, ambaye, mwanawe akimwomba 
mkate, atampa jiwe? 10 Au akiomba sa- 
maki, atampa nyoka? !! Basi ikiwa ninyi, 
mlio waovu, mnajua kuwapa watoto 
wenu vipawa vyema, je! Si zaidi sana 
Baba yenu aliye mbinguni atawapa me- 
ma wao wamwombao?! !2Basi yo yote 
myatakayo mtendewe na watu, nanyi 
watendeeni vivyo hivyo; maana hiyo 
ndiyo torati na manabiıi.t 

13 Ingieni kwa kupitia mlango ulio 
mwembamba; maana mlango ni mpana, 
na njia ni pana iendayo upotevuni, nao 
ni wengi waingiao kwa mlango huo.t 
14 Bali mlango ni mwembamba, na njia 
imesonga iendayo uzimani, nao waio- 
nao ni wachache. 

15 Jihadharini na manabu wa uongo, 
watu wanaowajia wamevaa mavazi ya 
kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa- 
mwitu wakali.t !6Mtawatambua kwa 
matunda yao. Je! Watu huchuma zabibu 
katika miiba, au tini katika mibarutı?t 
17 Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa 
matunda mazuri; na mti mwovu huzaa 
matunda mabaya.t 18 Mti mwema hauwe- 
zi kuzaa matunda mabaya, wala mti 
mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila 
mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatu- 
pwa motoni.t ? Ndiposa kwa matunda 
yao mtawatambua.t 2! Si kila mtu ania- 
mbiaye, Bwana, Bwana, atakayeingia 


T: 
Į: 
7; 
7:19 Mt 3:10; Lk 3:9; Yn 15:2,6 7:20 Mt 12:33 


katika ufalme wa mbinguni; bali ni yeye 
afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye 
mbinguni.t 2 Wengi wataniambia siku 
ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii 
kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa 
pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza 
mingi?! 23Ndipo nitawaambia dhahiri, 
Sikuwajua ninyi kamwe; ondokeni kwa- 
ngu, ninyi mtendao maovu.t 

24 Basi kila asikiaye hayo maneno 
yangu, na kuyafanya, atafananishwa na 
mtu mwenye akili, aliyejenga nyumba 
yake juu ya mwamba;t mvua ikanye- 
sha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, 
zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa 
maana misingi yake imewekwa juu ya 
mwamba. 26 Na kila asikiaye hayo mane- 
no yangu asiyafanye, atafananishwa na 
mtu mpumbavu, aliyejenga nyumba ya- 
ke juu ya mchanga; 7 mvua ikanyesha, 
mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikai- 
piga nyumba ile, ikaanguka; nalo angu- 
ko lake likawa kubwa.t 

28 Ikawa, Yesu alipoyamaliza ma- 
neno hayo, makutano walishangaa 
mno kwa mafundisho yake;t ?9kwa 
maana alikuwa akiwafundisha kama 
mtu mwenye amri, wala si kama waa- 
ndishi wao.t 

1 Naye aliposhuka mlimani, maku- 
tano mengi walimfuata.t ? Na taza- 

ma, akaja mtu mwenye ukoma akamsu- 
judia, akisema, Bwana, ukitaka, 
waweza kunitakasa. 3 Yesu akanyosha 
mkono, akamgusa, akisema Nataka; 
takasika. Na mara ukoma wake ukata- 
kasika. “Yesu akamwambia, Angalia, 
usimwambie mtu; ila enenda zako, 
ukajionyeshe kwa kuhani, ukaitoe sa- 
daka kama alivyoamuru Musa, iwe 
ushuhuda kwao.t 

5 Hata alipoingia Kapernaumu, aki- 
da mmoja alimjia,tt $akamsihi, akise- 
ma, Bwana, mtumishi wangu amelala 
nyumbani, mgonjwa wa kupooza, 
anaumwa sana. 7 Yesu akamwambia, 
Nitakuja, nimponye. $ Yule akida aka- 
mjibu, akasema, Bwana, mimi sistahili 


6 Mt 10:11 7:7 Mk 11:24; Lk 11:9-13; Yer 29:13,14; Yn 14:13; 16:23 7:11 Yak 1:17 
12 Lk 6:31; Mt 22:39,40; Rum 13:8-10 7:13 Lk 13:24; Yn 10:7,9 7:14 Mt 19:24; Mdo 14:22 
15 Mt 24:4,5,24; Mdo 20:29 7:16 Gal 5:19-22; Yak 3:12 7:17 Mt 12:33 


7:21 Mt21: 29; Rum 2: 13; Yak 1:22, 25; 2:14; 1 Kor 12:3 
7:22 Yer 14: 14; 2RIS; Lk 13:25- 27; | Kor 13: 1,2 7:23 Zab 6:9; Mt 13:41; 25:41; 2 Tim 2:19 
7:24 Mt 7:21 7:27 Eze 13: 10,11 7:28-29 Mk 1:22; Lk 4:32; Mt 11:1; 13:53; 19:1; 26:1; 


7:29 Yn 7:46 8:1-4 Mk 1:40- 44; Lk 5:12-14 


8:4 Law 13:49; 14:1-32; Mt 9:30; Mk 7:36; Lk 17:14 8:5-13 Lk 7:1-10 


8:5 Yn 4:47 


8 MATHAYO MTAKATIFU 8-9 


wewe uingie chini ya dari yangu; lakini 
sema neno tu, na mtumishi wangu 
atapona. Kwa maana mimi nami ni 
mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, 
mwenye askari chini yangu; nikimwa- 
mbia huyu, Nenda, huenda; na huyu, 
Njoo, huja; na mtumwa wangu, Fanya 
hivi, hufanya. !? Yesu aliposikia hayo, 
alistaajabu, akawaambia wale walio- 
mfuata, Amin, nawaambieni, Sijaona 
imani kubwa namna hii, kwa ye yote 
katika Israeli.t 1 Nami nawaambieni, 
ya kwamba wengi watakuja kutoka 
mashariki na magharibi, nao wataketi 
pamoja na Ibrahimu, na Isaka, na 
Yakobo katika ufalme wa mbinguni;t 
12 bali wana wa ufalme watatupwa ka- 
tika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio 
na kusaga meno.t 3Naye Yesu aka- 
mwambia yule akida, Nenda zako; na 
iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumi- 
shi wake akapona saa ile ile.t 

14 Hata Yesu alipofika nyumbani 
kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, 
mamaye mkewe, amelala kitandani ha- 
wezi homa.tt 15 Akamgusa mkono, ho- 
ma ikamwacha; naye akaondoka, aka- 
watumikia. 16 Hata kulipokuwa jioni, 
wakamletea wengi wenye pepo; aka- 
watoa pepo kwa neno lake, akawapo- 
nya wote waliokuwa hawawezi, "ili 
litimie lile neno lililonenwa na nabii 
Isaya, akisema, 

Mwenyewe aliutwaa udhaifu 

wetu, 

Na kuyachukua magonjwa yetu.t 

18 Naye Yesu alipoona makutano 
mengi wakimzunguka, aliamuru kuvu- 
ka kwenda ng'ambo.t 1? Mwandishi 
mmoja akamwendea, akamwambia, 
Mwalimu, nitakufuata ko kote uenda- 
ko.t 0 Yesu akamwambia, Mbweha 
wana pango, na ndege wa angani wana 
viota; lakini Mwana wa Adamu hana 
pa kulaza kichwa chake.t 2! Mwingine 
katika wanafunzi wake akamwambia, 
Bwana, nipe ruhusa kwanza, niende 
nikamzike baba yangu.t 22 Lakini Yesu 
akamwambia, Nifuate; waache wafu 
wazike wafu wao.t 


KURA aa NA 16:8 8:28-34 Mk 5:1- 17; Lk 8:26-37 
9:1 Mt 4:13 9:3 Mk 2:7 9:4 Mt 12:25; Yn 2:25 


23 Akapanda chomboni, wanafunzi 
wake wakamfuata.tt 24 Kukawa msuko- 
suko mkuu baharini, hata chombo ki- 
kafunikizwa na mawimbi; naye aliku- 
wa amelala usingizi. 25 Wanafunzi 
wake wakamwendea, wakamwamsha, 
wakisema, Bwana, tuokoe, tunaanga- 
mia. 26 Akawaambia, Mbona mmekuwa 
waoga, enyi wa imani haba? Mara 
akaondoka, akazikemea pepo na baha- 
ri; kukawa shwari kuu.t ? Wale watu 
wakamaka wakisema, Huyu ni mtu wa 
namna gani hata pepo na bahari zamtii? 

28 Naye alipofika ng'ambo, katika 
nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye 
pepo walikutana naye, wanatoka maka- 
burini, wakali mno, hata mtu asiweze 
kuipitia njia ile.t 2? Na tazama, waka- 
piga kelele, wakisema, Tuna nini nawe, 
Mwana wa Mungu? Je! Umekuja kutu- 
tesa kabla ya muhula wetu?! 30 Basi, 
kulikuwako mbali nao kundi la nguru- 
we wengi wakilisha. 3! Wale pepo wa- 
kamsihi, wakisema, Ukitutoa, tuache 
twende, tukaingie katika lile kundi la 
nguruwe. 32 Akawaambia, Nendeni. 
Wakatoka, wakaingia katika nguruwe; 
na kumbe! Kundi lote wakatelemka 
kwa kasi gengeni hata baharini, wakafa 
majini. 53 Lakini wachungaji waliki- 
mbia, wakaenda zao mjini, wakaziene- 
za habari zote na habari za wale wenye 
pepo pia. 3 Na tazama, mji wote uka- 
toka kwenda kumlaki Yesu; nao wali- 
pomwona, walimsihi aondoke mipaka- 
ni mwao. 

9 l Akapanda chomboni, akavuka, 

akafika mjini kwao.tt 2Na tazama, 
wakamletea mtu mwenye kupooza, ame- 
lala kitandani; naye Yesu, alipoiona 
imani yao, alimwambia yule mwenye 
kupooza, Jipe moyo mkuu, mwanangu, 
umesamehewa dhambi zako. 3 Na taza- 
ma, baadhi ya waandishi wakasema 
nafsini mwao, Huyu anakufuru.! “Naye 
Yesu, hali akijua mawazo yao, akasema, 
Mbona mnawaza maovu mioyoni mwe- 
nu?t 5Kwa maana rahisi ni lipi, ni 
kusema, Umesamehewa dhambi zako, 
au ni kusema, Ondoka, uende? $ Lakini 


:10 Mt 15:28 8:11 Lk 13:29; Isa 49:12; 59:19; Mal 1:11; Zab 107:3 

:12 Mt 22:13; 24:51; 25:30; Lk 13:28 8:13 Mt 9:29; 15: 28 8:14-16 Mk 1:29-34; Lk 4:38-41 
:14 1 Kor 9:5 8:17 "Isa 53:4 8:18 Mk 4:35; Lk 8:22 8:19-22 Lk 9:57-60 8:20 2 Kor 8:9 
:21 1 Fal 19:20 8:22 Yn 1:43; 5:25; Rum 6:13 8:23-27 Mk 4:36-41; Lk 8:23-25 

3 


8: 29 Lk 4:41; 2 Pet 2:4 


MATHAYO MTAKATIFU 9 9 


mpate kujua ya kwamba Mwana wa 
Adamu anayo amri duniani ya kusamehe 
dhambi, (amwambia yule mwenye ku- 
pooza) Ondoka, ujitwike kitanda chako, 
uende nyumbani kwako. 7 Akaondoka, 
akaenda zake nyumbani kwake. $Maku- 
tano walipomwona, walishikwa na hofu, 
wakamtukuza Mungu, aliyewapa watu 
amri ya namna hii. 

9 Naye Yesu alipokuwa akipita ku- 
toka huko aliona mtu ameketi forodha- 
ni, aitwaye Mathayo, akamwambia, Ni- 
fuate. Akaondoka, akamfuata.t !° Ikawa 
alipoketi nyumbani ale chakula, taza- 
ma, watoza ushuru wengi. na wenye 
dhambi walikuja wakaketi pamoja na 
Yesu na wanafunzi wake.t !! Mafarisa- 
yo walipoona, waliwaambia wanafunzi 
wake, Mbona mwalimu wenu anakula 
pamoja na watoza ushuru na wenye 
dhambi? 12 Naye aliposikia, aliwaa- 
mbia, Wenye afya hawahitaji tabibu, 
bali walio hawawezi. 3 Lakini nendeni, 
mkajifunze maana yake maneno haya, 
Nataka rehema, wala si sadaka; kwa 
maana sikuja kuwaita wenye haki, bali 
wenye dhambi.t 

“14 Wakati ule wanafunzi wake Yo- 
hana wakamwendea, wakasema, Kwa 
nini sisi na Mafarisayo twafunga, bali 
wanafunzi wako hawafungi?tt 15 Yesu 
akawaambia, Walioalikwa arusini wa- 
wezaje kuomboleza, muda bwana arusi 
akiwapo pamoja nao? Lakini siku zita- 
kuja watakapoondolewa bwana arusi; 
ndipo watakapofunga.t !6 Hakuna mtu 
atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi 
kuukuu; maana kile kilichotiwa huondoa 
kipande cha lile vazi, na pale palipota- 
tuka huzidi.t !” Wala watu hawatii divai 
mpya katika viriba vikuukuu; na kama 
wakitia, vile viriba hupasuka, divai ika- 
mwagika, na viriba vikaharibika; bali 
hutia divai mpya katika viriba vipya, 
vikahifadhika vyote. 

18 Alipokuwa akiwaambia hayo, ta- 
zama, akaja jumbe mmoja, akamsujudia, 
akisema, Binti yangu sasa hivi amekufa; 


lakini njoo, uweke mkono wako juu, 


yake, naye ataishi.t 9 Akaondoka Yesu, 
akamfuata, pamoja na wanafunzi wake. 


20 Na tazama, mwanamke aliyekuwa 
na ugonjwa wa kutoka damu muda wa 
miaka kumi na miwili, alikuja kwa 
nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake. 
Kwa maana alisema moyoni mwake, 
Nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapo- 
na.t 2 Yesu akageuka, akamwona, aka- 
mwambia, Jipe moyo mkuu, binti yangu; 
imani yako imekuponya. Yule mwana- 
mke akapona tangu saa ile. 

23 Yesu alipofika nyumbani kwa yu- 
le jumbe, aliona wapiga filimbi, na 
makutano wakifanya maombolezo, 
24 akawaambia, Ondokeni; kwa maana 
kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka 
sana.t ?25Lakini makutano walipoondo- 
shwa, aliingia, akamshika mkono; yule 
kijana akasimama. %Zikaenea habari 
hizi katika nchi ile yote. 

27 Yesu alipokuwa akipita kutoka 
huko, vipofu wawili wakamfuata. waki- 


. paza sauti, wakisema, Uturehemu, Mwa- 


na wa Daudi. 28 Naye alipofika nyumba- 
ni, wale vipofu walimwendea; Yesu 
akawaambia, Mnaamini kwamba nawe- 
za kufanya hili? Wakamwambia, Naam, 
Bwana. >? Ndipo alipowagusa macho, 
akasema, Kwa kadiri ya imani yenu 
mpate.t 30 Macho yao yakafumbuka. Na- 
ye Yesu akawaagiza kwa nguvu, akise- 
ma, Angalieni hata mtu mmoja asijue. 
3iTakini wakatoka, wakaeneza habari 
zake katika nchi ile yote. 


32 Hata hao walipokuwa wakitoka, 
tazama, walimletea mtu bubu mwenye 
pepo. 3 Na pepo alipotolewa, yule bubu 
alinena, makutano wakastajabu, wakase- 
ma, Haijaonekana hivi katika Israeli 
wakati wo wote. “Lakini Mafarisayo 
wakasema, Kwa nguvu za mkuu wa 
pepo atoa pepo.t 

35 Naye Yesu alikuwa angka 
katika miji yote na vijiji, akifundisha 
katika masinagogi yao, na kuihubiri 
habari njema ya ufalme, na kuponya 
magonjwa yoté na udhaifu wa kila 
aina.t 36 Na alipowaona makutano, ali- 
wahurumia, kwa sababu walikuwa wa- 
mechoka na kutawanyika kama kondoo 
wasio na mchungaji.t 37 Ndipo alipo- 
waambia wanafunzi wake, Mavuno ni 


9:9-13 Mk 2:13-17; Lk 5:27-32 9:10-11 Lk 15:1-2 9:13 Mt 12:7; Hos 6:6; 1 Sam 15:22; 18:11 


9:14-17 Mk 2:18-22; Lk 5:33-38 


9:14 Lk 18:12 9:15 Yn 3:29 9:16 Yn 1:17 


9:18-26 Mk 5:22-43; Lk 8:41-56 9:21 Mt 14:36 9:24 Yn 11:11,14,25 - 9:29 Mt 8:13 
9:30 Mt 8:4 9:34 Mt 10:25; 12:24; Mk 3:22; Lk 11:15 9:35 Mt 4:23; Mk 1:39; Lk 4:44 
9:36 Hes 27:17; 1 Fal 22:17; 2 Nya 18:16; Eze 34:5; Mk 6:34; Mt 14: 14 


10 MATHAYO MTAKATIFU 9 - 10 


mengi, lakini watenda kazi ni wacha- 
che.t 38 Bası mwombeni Bwana wa 
mavuno, apeleke watenda kazi katika 
mavuno yake. 
1 0 1 Akawaita wanafunzi wake ku- 
mi na wawili, akawapa amri 
juu ya pepo wachafu, wawatoe, na 
kupoza magonjwa yote na udhaifu wa 
kila aina.t 

2 Na majina ya hao mitume kumi 
na wawili ni haya; Wa kwanza Simoni 
aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye; 
Yakobo wa Zebedayo, na Yohana ndu- 
guye;t 3 Filipo, na Bartholomayo; To- 
maso, na Mathayo mtoza ushuru; Ya- 
kobo wa Alfayo, na Thadayo; 4 Simoni 
Mkananayo, na Yuda Iskariote, naye 
ndiye mwenye kumsaliti. 

5 Hao Thenashara Yesu aliwatuma, 
akawaagiza, akisema, Katika njia ya 
Mataifa msiende, wala katika mji wo 
wote wa Wasamaria msiingie. 
dhali shikeni njia kuwaendea kondoo 
waliopotea wa nyumba ya Israeli.t 7 Na 
katika kuenenda kwenu, hubirini, mki- 
sema, Ufalme wa mbinguni umekari- 
bia.tt 8 Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, 
takaseni wenye ukoma, toeni pepo; 
mmepata bure, toeni bure.t ? Msichu- 
kue dhahabu, wala fedha, wala mapesa 
mishipini. mwenu; !° wala mkoba wa 
safari, wala kanzu mbili, wala viatu, 
wala fimbo; maana mtenda kazi astahi- 
li posho lake.t 11Na mji wo wote au 
ni nani humo aliye mtu mwaminifu; 
mkae kwake hata mtakapotoka. 12 Na- 
nyi mkiingia katika nyumba isalimuni.t 
13 Na nyumba ile ikistahili, amani yenu 
na iifikilie; la, kwamba haistahili, ama- 
ni yenu na iwarudie ninyi. Na mtu 
asipowakaribisha wala kuyasikiliza 
maneno yenu, mtokapo katika nyumba 
ile, au mji ule, kung'uteni mavumbi ya 
miguuni mwenu.t 15 Amin, nawaambia, 
itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na 


6 Afa- 


Gomora kustahimili adhabu ya siku ya 
hukumu, kuliko mji ule.t 

16 Angalieni, mimi nawatuma ka- 
ma kondoo kati ya mbwa-mwitu; basi 
iweni na busara kama nyoka, na kuwa 
watu wapole kama hua.t 17 Jihadharini 
na wanadamu; kwa maana watawape- 
leka mabarazani, na katika masinagogi 
yao watawapiga;tt 18 nanyi mtachukuli- 
wa mbele ya maliwali na wafalme kwa 
ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na 
kwa mataifa.t 19 Lakini hapo watakapo- 
wapeleka, msifikiri-fikiri jinsi mtaka- 
vyosema; maana mtapewa saa ile mta- 
kayosema.t 20°Kwa kuwa si ninyi 
msemao, bali ni Roho wa Baba yenu 
asemaye ndani yenu.t 2! Na ndugu ata- 
msaliti nduguye ili auawe, na baba 
atamsaliti mwana, na wanå watawainu- 
kia wazazi wao, na kuwafisha.t 22 Na- 
nyi mtakuwa mkichukiwa na watu 
wote kwa ajili ya jina langu; lakini 
mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye 
atakayeokoka.t 23 Lakini watakapowa- 
fukuza katika mji huu, kimbilieni mwi- 
ngine; kwa maana ni kweli nawaambia, 
Hamtaimaliza miji ya Israeli, hata aja- 
po Mwana wa Adamu.t 

24 Mwanafunzi hampiti mwalimu 
wake, wala mtumwa hampiti bwana 
wake.t 5 Yamtosha mwanafunzi kuwa 
kama mwalimu wake, na mtumwa ku- 
wa kama bwana wake. Ikiwa wame- 
mwita mwenye nyumba Beelzebuli, je! 
Si zaidi wale walio wa nyumbani 
mwake?t 26Basi, msiwaogope, kwa 
maana hakuna neno lililositirika, 
ambalo halitafunuliwa; wala lililofi- 
chwa, ambalo halitajulikana.tt 27 Ni- 
waambialo ninyi katika giza, lisemeni 
katika nuru; na msikialo kwa siri, 
lihubirini juu ya nyumba. 28 Msiwaogo- 
pe wauuao mwili, wasiweze kuiua na 
roho; afadhali mwogopeni yule aweza- 
ye kuangamiza mwili na roho pia 
katika jehanum.t 


9:37-38 Lk 10:2 10:1-15 Mk 6:7-13; Lk 9:1-5 10:2 Mk 3:14-19; Lk 6:13-16; Yn 1:40-49 


10:6 Mt 15:24; Mdo 13:46; Yer 50:6 10:7-15 Lk 10:4-12 
10:8 Mdo 20:33 10:10 1 Kor 9:14; 1 Tim 5:18; Lk 10:4; Hes 18:31 


10:7 Mt 4:17; Lk 10:9 
10:12 Lk 10:5,6 


10:14 Mdo 13:51; 18:6; Lk 10:10-12 10:15 Mt 11:24; Mwa 19:24-28; Lk 20:47 
10:16 Lk 10:3; Yn 10:12; Mdo 20:29; Rum 16:19; Efe 5:15 


10:17- 20 Mk 13:9-11; Lk 12:11- 12; 21: 12-15 


10:17 Mt 24:9 


10:18 Mt 24:14; Mdo 25:23; 27:24 10:19 Lk 12:11,12 10:20 Yn 14:26; 1 Kor 2:4 
10:21 Mk 13: 12; Lk 21:16; Mt 10:35; Mik 7:6 10: 22 Mt 24:9,13; Mk 13: 13; Lk 21:17; Yn 15:21 


10:23 Mt 16:28 10:24 Lk 6:40; Yn- 13: 16; 15:20 
10:26-33 Lk 12:2-9 


10:25 Mt 9:34; 12:24; Mk 3:22; Lk II: 15 
10:26 Mk 4:22; Lk 8: 17 10:28 Yak 4:12 


MATHAYO MTAKATIFU 10- 11 11 


29 Je! Mashomoro wawili hawau- 
zwi kwa senti moja? Wala hata mmoja 
haanguki chini asipojua Baba yenu; 
30 lakini ninyi, hata nywele -za vichwa 
vyenu zimehesabiwa zote. 3! Msiogope 
basi; bora ninyi kuliko mashomoro 
wengi.t 32 Basi, kila mtu atakayenikiri 
mbele ya watu, nami nitamkiri mbele 
za Baba yangu aliye mbinguni. 33 Bali 
mtu ye yote atakayenikana mbele ya 
watu, nami nitamkana mbele za Baba 
yangu aliye mbinguni.t 

34 Msidhani ya kuwa nimekuja ku- 
leta amani duniani; la! Sikuja kuleta 
amani, bali upanga.t 35Kwa maana 
nalikuja kumfitini mtu na babaye, na 
binti na mamaye, na mkwe na mkwe 
mtu;t 3na adui za mtu ni wale wa 
nyumbani mwake. 37 Apendaye baba au 
mama -kuliko mimi, hanistahili; wala 
apendaye mwana au binti kuliko mimi, 
hanistahili.t. 38 Wala mtu asiyechukua 
msalaba wake akanifuata, hanistahili.t 
39. Mwenye kuiona nafsi yake ataipote- 
za; naye mwenye kuipoteza nafsi yake 
kwa ajili yangu ataiona.t 

40 Awapokeaye ninyi, anipokea 
mimi; naye anipokeaye mimi, ampokea 
yeyė aliyenituma.t 41 Ampokeaye nabii 
kwa kuwa ni nabii, atapata thawabu ya 
nabii; naye ampokeaye mwenye haki 
kwa kuwa ni mwenye haki, atapata 
thawabu ya mwenye haki. 4 Na mtu 
awaye yote atakayemnywesha mmoja- 
wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe 
cha maji ya baridi, kwa kuwa ni 
mwanafunzi, amin, nawaambia, haita- 
mpotea kamwe thawabu yake.t 
1 1 1 Ikawa Yesu alipokwisha ku- 

waagiza wanafunzi wake kumi 
na wawili, alitoka huko kwenda kufu- 
ndisha na kuhubiri katika miji yao.t 

2 Naye Yohana aliposikia huko gere- 
zani matendo yake Kristo, alituma wa- 
nafunzi wake, kumwuliza,tt 3 Wewe ndi- 
we yule ajaye, au tumtazamie 
mwingine?t 4 Yesu akajibu akawaambia, 
Nendeni mkamweleze Yohana mnayo- 
yasikia na kuyaona; vipofu wanapata 


kuona, viwete wanakwenda, wenye uko- 
ma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wa- 
fu wanafufuliwa, na maskini wanahubi- 
riwa habari njema.t $Naye heri awaye 
yote asiyechukizwa nami.t 7Na hao 
walipokwenda zao, Yesu alianza kuwaa- 
mbia makutano habari za Yohana, Mli- 
toka kwenda nyikani kutazama nini? 
Unyasi ukitikiswa na upepo?t 8 Lakini 
mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliye- 
vikwa mavazi mororo? Tazama, watu 
wavaao mavazi mororo wamo katika 
nyumba za wafalme. ? Lakini kwa nini 
mlitoka? Ni kuona nabii? Naam, nawaa- 
mbia, na aliye mkuu zaidi ya nabii.t 
l0 Huyo ndiye aliyeandikiwa haya, 

Tazama, mimi namtuma mjumbe 

wangu 
Mbele ya uso wako, 
Atakayeitengeneza njia yako 
mbele yako.t 

11 Amin, nawaambieni, Hajaondokea 
mtu katika wazao wa wanawake aliye 
mkuu kuliko Yohana Mbatizaji; wala- 
kini aliye mdogo katika ufalme wa 
mbinguni ni mkuu kuliko yeye.t 12 Ta- 
ngu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa 
ufalme wa mbinguni hupatikana kwa 
nguvu, nao wenye nguvu wauteka.t 
Kwa maana manabii wote na torati 
walitabiri mpaka wakati wa Yohana. 
4Na ikiwa mnataka kukubali, yeye 
ndiye Eliya atakayekuja.t 15 Mwenye 
masikio, na asikie. j 

16 Lakini nitakifananisha na nini 
kizazi hiki? Kimefanana na watoto 
wanaokaa sokoni, wanaowaita wenzao, 
wakisema, !” Tuliwapigia filimbi, wala 
hamkucheza; tuliomboleza, wala ha- 
mkulia.t 18 Maana Yohana alikuja, hali 
wala hanywi, wakasema, Yuna pepo.t 
19 Mwana wa Adamu alikuja, akila na 
kunywa, wakasema, Mlafi huyu, na 
mlevi, rafiki yao watoza ushuru na 
wenye dhambi! Na hekima imejulikana 
kuwa ina haki kwa kazi zake.t 

20 Ndipo akaanza kuikemea miji 
ile ambamo ndani yake ilifanyika miu- 
jiza yake iliyo mingi, kwa sababu 


10:31 Mt 12:12 10:33 2 Tim 2:12; Lk 9:26 10:34-36 Lk 12:51-53 10:35-36 Mik 7:6 
10:37 Kum 33:9; Lk 14:26,27 10:38 Mt 16:24; Mk 8:34; Lk 9:23 


10:39 Mt 16:25; Mk 8:35; Lk 9:24; 17:33; Yn 12:25 


10:40 Mk 9:37; Lk 9:48; 10:16; Yn 12:44; 13:20; Mt 18:5; 10:42 Mt 25:40; Mk 9:41 


11:1 Mt 7:28; 13:53; 19:1;26:1 11:2-19 Lk 7:18-35 


11:2 Mt 14:3 11:3 Mal 3:1; Dan 9:26 


11:5 Isa 35:5-6;61:1 11:6 Mt 13:57; 26:31 11:7 Mt3:1,5 11:9 Lk 1:76 
11:10 Mal 3:1; Mk 1:2; Yn 3:28 11:11 Mt 13:17 11:12-13 Lk 16:16; 13:24; Yn 6:15 ; 
11:14 Mal 3:23; Mt 17:10-13; Mk 9:11-13 11:17 Mit 29:9 11:18 Mt3:4 11:19 Mt9:14,15 


12 MATHAYO MTAKATIFU 11 — 12 


haikutubu.t 2! Ole wako, Korazini! Ole 
wako, Bethsaida! Kwa kuwa kama 
miujiza iliyofanyika kwenu ingalifa- 
nyika katika Tiro na Sidoni, wangali- 
tubu zamani kwa kuvaa magunia na 
majivu.t 22 Walakini nawaambieni, ita- 
kuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili 
adhabu zao siku ya hukumu kuliko 
ninyi. 233 Nawe Kapernaumu, je! Uta- 
kuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa 
mpaka kuzimu; kwa kuwa kama miu- 
jiza iliyofanyika kwako ingalifanyika 
katika Sodoma, ungalikuwapo mji huo 
hata leo.t 24 Walakini nawaambieni, 
itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kusta- 
himili adhabu yake siku ya hukumu 
kuliko wewe.t 
25 Wakati ule Yesu akajibu, akase- 
ma, Nakushukuru, Baba, Bwana wa 
mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya 
uliwaficha wenye hekima na akili, uka- 
wafunulia watoto wachanga.tt 26 Naam, 
Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza 
mbele zako. ?7 Akasema, Nimekabidhi- 
wa vyote na baba yangu; wala hakuna 
amjuaye Mwana, ila Baba; wala hakuna 
amjuaye Baba, ila Mwana, na ye yote 
ambaye Mwana apenda kumfunulia.t 
28 Njoni kwangu, ninyi nyote msumbu- 
kao na wenye kulemewa na mizigo, 
nami nitawapumzisha.t 2 Jitieni nira ya- 
ngu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi 
ni mpole na mnyenyekevu wa moyo; 
nanyi mtapata raha nafsini mwenu; 
30kwa maana nira yangu ni laini, na 
mzigo wangu ni mwepesi.? 
1 2 1 Wakati ule Yesu alipita katika 
mashamba siku ya sabato; wana- 
funzi wake wakaona njaa, wakaanza 
kuvunja masuke, wakala.tt 2Na Mafari- 
sayo walipoona, walimwambia, Taza- 
ma! Wanafunzi wako wanafanya neno 
ambalo si halali kulifanya siku ya saba- 
to.t 3 Akawaambia, Hamkusoma alivyo- 
tenda Daudi, alipokuwa na njaa, yeye na 
wenziwe?! jinsi alivyoingia katika nyu- 
mba ya Mungu, akaila mikate ile ya 
wonyesho, ambayo si halali kwake kuila 


11:20-24 Lk 10:12-15 


wala kwa wale wenziwe, ila kwa maku- 
hani peke yao?t SWala hamkusoma ka- 
tika torati, kwamba siku ya sabato 
makuhani hekaluni huinajisi sabato wa- 
sipate hatia?t 6Lakini nawaambieni, 
kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko 
hekalu. 7Lakini kama mngalijua maana 
yake maneno haya, Nataka rehema, wala 
si sadaka, msingaliwalaumu wasio na 
hatia.t 8Kwa maana Mwana wa Adamu 
ndiye Bwana wa sabato. 

9 Akaondoka huko, akaingia katika 
sinagogi lao.t 10Na tazama, yumo mtu 
mwenye mkono umepooza; wakamwu- 
liza, wakisema, Ni halalı kuponya watu 
siku ya sabato? Wapate kumshitaki.! 
11 Akawaambia, Ni mtu yupi miongoni 
mwenu mwenye kondoo mmoja, na 
yule kondoo ametumbukia shimoni siku 
ya sabato, asiyemshika akamwopoa?t 
12 Je! Mtu ni bora kuliko kondoo mara 
ngapi? Basi ni halali kutenda mema 
siku ya sabato.t 3 Kisha akamwambia 
yule mtu, Nyosha mkono wako; akau- 
nyosha, ukapona, ukawa mzima kama 
wa pili. 14 Lakini wale Mafarisayo wa- 
katoka wakafanya shauri juu yake jinsi 
ya kumwangamiza.t 15 Naye Yesu hali 
akiyafahamu hayo akaondoka huko; na 
watu wengi wakamfuata, akawaponya 
wote,t l6akawakataza wasimdhihiri- 
she;t 17ili litimie neno lililonenwa na 
nabii Isaya, akisema,t 

18 Tazama, mtumishi wangu 
niliyemteua; 

Mpendwa wangu, moyo wangu 

uliyependezwa naye; 

Nitatia roho yangu juu yake, 

Naye atawatangazia Mataifa 
hukumu.tt 
19 Hatateta wala hatapaza sauti yake; 
Wala mtu hatasikia sauti yake 
njiani. 
20 Mwanzi uliopondeka hatauvunja, 

Wala utambi utokao moshi 

hatauzima, 


Hata ailetapo hukumu ikashinda. 


11:21 Isa 23:1-18; Eze 26:1—28.26; Yoe 4:4-8; Amo 1:9-10; Zek 9:2-4; Yon 3:6 
11:23 Isa 14:13-15; Mwa 19:24-28; Mt4: 13; 8:5;9:1 11:24 Mt 10:15; Lk 10:12 


11:25-27 Lk 10:21 22 


11:25 1 Kor 1:26-29 11:27 Yn 3:35; 1:18; 10: 15; Mt 28:18; Flp 2:9 


11:28 Mt 12:20; Yer 31:25 11:29 Yer 6:16 11:30 1 Yoh 5:3 12:1-8 Mk 2:23- 28; Lk 6:1- 5 
12:1 Kum 5:14; 23:26 12:2 Kut 20:10 12:3-4 1 Sam 21:1-7 12:4 Law 24:9 12:5 Hes 28: 9-10 


12:7 Mt 9:13; Hos 6:6 12:9-14 Mk 3:1-6; Lk 6:6-11 


12:10 Lk 14:3 12:11 Lk 14:5 


12:12 Lk 14:5 12:14 Yn 5:16 12:15 Mk 3:7-12 12:16 Mt 8:4 12:17 Isa 42:1-4; 41:9 


12:18-21 Isa 42:1-3 12:18 Mt 3:17 


MATHAYO MTAKATIFU 12 13 


22 Najina lake Mataifa 
watalitumainia. 

22 Wakati ule akaletewa mtu mwe- 
nye pepo, kipofu, naye ni bubu; aka- 
mponya, hata yule bubu akanena na 
kuona.t 23 Makutano wote wakasha- 
ngaa, wakasema, Huyu siye mwana wa 
Daudi? ?4 Lakini Mafarisayo waliposi- 
kia, walisema, Huyu hatoi pepo, ila 
kwa Beelzebuli mkuu wa pepo.t 35 Basi 
Yesu akijua mawazo yao, akawaambia, 
Kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi 
yake, hufanyika ukiwa; tena mji au 
nyumba yo yote ikifitinika juu ya nafsi 
yake, haitasimama. ?ś Na Shetani aki- 
mtoa Shetani, amefitinika juu ya nafsi 
yake; basi ufalme wake utasimamaje? 
27 Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebu- 
li, je! Wana wenu huwatoa kwa nani? 
Kwa sababu hiyo hao ndio watakaowa- 
hukumu. ?8 Lakini mimi nikitoa pepo 
kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa 
Mungu umekwisha kuwajilia.t ? Ama 
awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba 
ya mtu mwenye nguvu na kuviteka 
vyombo vyake, asipomfunga kwanza 
yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoi- 
teka nyumba yake.t 30 Mtu asiye pamo- 
ja nami yu kinyume changu; na mtu 
asiyekusanya pamoja nami hutapanya.t 
31Kwa sababu hiyo nawaambia, Kila 
dhambi na kila neno la kufuru watasa- 
mehewa wanadamu, ila kwa kumkufu- 
ru Roho hawatasamehewa.t 3? Naye 
mtu ye yote atakayenena neno juu ya 
Mwana wa Adamu atasamehewa, bali 
yeye atakayenena neno juu ya Roho 
Mtakatifu hatasamehewa katika uli- 
mwengu wa sasa, wala katika ule ujao.t 
33 Ufanyeni mti kuwa mzuri na matu- 
nda yake kuwa mazuri; au ufanyeni mti 
kuwa mbaya na matunda yake mabaya, 
kwa maana kwa matunda yake mti 
hutambulikana.t 34 Enyi wazao wa nyo- 
ka, mwawezaje kunena mema, mkiwa 
wabaya? Maana, kinywa cha mtu hu- 
yanena yaujazayo moyo wake.t 35 Mtu 
mwema katika akiba njema hutoa me- 
ma; na mtu mbaya katika akiba mbaya 





hutoa mabaya.t 36 Basi, nawaambia, 
Kila neno lisilo maana, watakalolinena 
wanadamu, watatoa hesabu ya neno 
hilo siku ya hukumu. 37 Kwa kuwa kwa 
maneno yako utahesabiwa haki, na kwa 
maneno yako utahukumiwa. g 

38 Hapo baadhi ya waandishi na 
Mafarisayo wakamjibu, wakasema, 
Mwalimu, twataka kuona ishara kwa- 
ko.t 39 Akajibu, akawaambia, Kizazi 
kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, 
wala hakitapewa ishara, ila ishara ya 
nabii Yona.t 40 Kwani kama vile Yona 
alivyokuwa siku tatu mchana na usiku 
katika tumbo la nyangumi, hivyo ndi- 
vyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa 
siku tatu mchana na usiku katika moyo 
wa nchi.t 41 Watu wa Ninawi watasima- 
ma siku ya hukumu pamoja na watu wa 
kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa 
wamekosa; kwa sababu wao walitubu 
kwa mahubiri ya Yona; na hapa yupo 
aliye mkuu kuliko Yona.t 4 Malkia wa 
kusini atasimama siku ya hukumu pa- 
moja na watu wa kizazi hiki, naye 
atawahukumu kuwa wamekosa; kwa 
sababu yeye alikuja kutoka pande za 
mwisho za dunia ili asikie hekima ya 
Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu 
kuliko Sulemanı.t 

43 Pepo mchafu, amtokapo mtu, hu- 
pitia mahali pasipo maji, akitafuta ma- 
hali pa kupumzika, asipate. “Halafu 
husema, Nitarudi nyumbani kwangu ni- 
likotoka; hata akija, aiona tupu, imefa- 
giwa, na kupambwa. “Mara huenda, 
akachukua pamoja naye pepo wengine 
saba walio waovu kuliko yeye mwenye- 
we, nao huingia na kukaa humo; na mtu 
yule hali yake ya mwisho huwa mbaya 
kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa 
kwa kizazi hiki kilicho kibaya.t 

46 Alipokuwa katika kusema na 
makutano, tazama, mama yake na 
ndugu zake walikuwa wakisimama 
nje, wataka kusema naye.tt 47 Mtu 
mmoja akamwambia, Tazama, mama 
yako na ndugu zako wamesimama nje, 
wanataka kusema nawe. 48 Akajibu, 


12:22-45 Mk 3:22-30; Lk 11:14-26,29-32 12:24 Mt 9:34; 10:25 12:28 1 Yoh 3:8 

12:29 Isa 49:24; 1 Yoh 4:4 12:30 Mk 9:40; Yn 11:52 12:31 Ebr 6:4,6; 10:26; 1 Yoh 5:16 
12:32 Lk 12:10; 1 Tim 1:13 12:33 Mt 7:17,20; Lk 6:44 

12:34 Mt 3:7; 23:33; 15:18; Lk 3:7; 6:45; Yon 8:43; 12:39; Rum 8:7 12:35 Lk 6:45 

12:38 Mt 16:1; Mk 8:11; Lk 11:16; 1 Kor 1:22 12:39 Mt 16:4; Mk 8:12 12:40 Yn 1:17; 2:1,2 
12:41 Yon 3:5 12:42 1 Fal 10:1-10; 2 Nya 9:1-12 12:45 2 Pet 2:20 


12:46-50 Mk 3:31-35; Lk 8:19-21 


12:46 Mt 13:55 


14 MATHAYO MTAKATIFU 12 — 13 


akamwambia yule aliyempasha haba- 
ri, Mama yangu ni nani? Na ndugu 
zangu ni akina nani?t 49 Akawanyo- 
shea mkono wanafunzi wake, akase- 
ma, Tazama, Mama yangu na ndugu 
zangu! 50 Kwa maana ye yote atakaye- 
yafanya mapenzi ya Baba yangu aliye 
mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu, 
na umbu langu, na mama yangu.t 
1 3 1 Siku ile Yesu akatoka nyu- 
mbani, akaketi kando ya baha- 
ri.t 2? Wakamkusanyikia makutano me- 
ngi, hata akapanda chomboni, akaketi; 
na ule mkutano wote wakasimama 
pwani.t 3 Akawaambia mambo mengi 
kwa mifano, akisema, Tazama, mpanzi 
alitoka kwenda kupanda. 4 Hata alipo- 
kuwa akipanda, mbegu nyingine zilia- 
nguka karibu na njia, ndege wakaja 
wakazila; $nyingine zikaanguka penye 
miamba, pasipokuwa na udongo mwi- 
ngi; mara zikaota, kwa udongo kukosa 
kina; éna jua lilipozuka ziliungua; na 
kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. 
7 Nyingine zikaanguka penye miiba; ile 
miiba ikamea, ikazisonga; $ nyingine 
zikaanguka penye udongo mzuri, zika- 
zaa, moja mia, moja sitini, moja thela- 
thini. ? Mwenye masikio na asikie. 

10 Wakaja wanafunzi, wakamwa- 
mbia, Kwa nini wasema nao kwa 
mifano? !! Akajibu, akawaambia, Ninyi 
mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa 
mbinguni, bali wao hawakujaliwa. 
12 Kwa maana ye yote mwenye kitu 
atapewa, naye atazidishiwa tele; lakini 
ye yote asiye na kitu, hata kile alicho 
nacho atanyang'anywa.! 3 Kwa sababu 
hii nasema nao kwa mifano; kwa kuwa 
wakitazama hawaoni, na wakisikia ha- 
wasikii, wala kuelewa.t 14Na neno la 
nabii Isaya linatimia kwao, likisema, 

Kusikia mtasikia, wala 

hamtaelewa; 
Kutazama mtatazama, wala 
hamtaona.t 
15 Maana mioyo ya watu hawa 
imekuwa mizito, 
Na kwa masikio yao hawasikii 
vema, 
Na macho yao wameyafumba; 

Wasije wakaona kwa macho yao, 


Wakasikia kwa masikio yao, 
Wakaelewa kwa mioyo yao, 
Wakaongoka, nikawaponya. 

lé Lakini, heri macho yenu, kwa kuwa 
yanaona; na masikio yenu, kwa kuwa 
yanasikia.t 17Kwa maana, amin, na- 
waambia, Manabii wengi na wenye 
haki walitamani kuyaona mnayoyaona 
ninyi, wasiyaone; na kuyasikia mnayo- 
yasikia ninyi, wasiyasikie. 

18 Basi ninyi sikilizeni mfano wa 
mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la 
ufalme asielewe nalo, huja yule mwo- 
vu, akalinyakua lililopandwa moyoni 
mwake. Huyo ndiye aliyepandwa kari- 
bu na njia. ?? Naye aliyepandwa penye 
miamba, huyo ndiye alisikiaye lile 
neno, akalipokea mara kwa furaha; 
2l lakini hana mizizi ndani yake, bali 
hudumu kwa muda; ikitukia dhiki au 
udhia kwa ajili ya lile neno, mara 
huchukizwa. ?? Naye aliyepandwa pe- 
nye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile 
neno; na shughuli za dunia, na udanga- 
nyifu wa mali hulisonga lile neno; 
likawa halizai.t 3 Naye aliyepandwa 
penye udongo mzuri, huyo ndiye alisi- 
kiaye lile neno, na kuelewa nalo; yeye 
ndiye azaaye matunda, huyu mia, na 
huyu sitini, na huyu thelathini. 

24 Akawatolea mfano mwingine, 
akisema, Ufalme wa mbinguni umefa- 
nana na mtu aliyepanda mbegu njema 
katika konde lake;t 25 lakini watu wali- 
polala, akaja adui yake akapanda ma- 
gugu katikati ya ngano, akaenda zake. 
26 Baadaye majani ya ngano yalipomea 
na kuzaa, yakaonekana na magugu. 
27 Watumwa wa mwenye nyumba wa- 
kaenda wakamwambia, Bwana, huku- 
panda mbegu njema katika konde lako? 
Limepata wapi basi magugu? ?8 Aka- 
waambia, Adui ndiye aliyetenda hivi. 
Watumwa wakamwambia, Basi, wata- 
ka twende tukayakusanye? 2? Akasema, 
La; msije mkakusanya magugu, na 
kuzing'oa ngano pamoja nayo. 30 Via- 
cheni vyote vikue hata wakati wa 
mavuno; na wakati wa mavuno nita- 
waambia wavunao, Yakusanyeni kwa- 
nza magugu, myafunge matita matita 


12:48 Lk 2:49 12:50 Rum 8:29; Yn 15:14 13:1-23 Mk 4:1-20; Lk 8:4-15 13:2 Lk 5:1-3 
13:12 Mt 25:29; Mk 4:25; Lk 8:18; 19:26 13:13 Kum 29:4 
13:14-15 Isa 6:9-10; Yn 12:40; Mdo 28:26,27 13:16-17 Lk 10:23-24 


13:22 Mt 6:19-34; 1 Tim 6:9 13:24 Mt 13:36-43 


MATHAYO MTAKATIFU 13 - 14 15 


mkayachome; bali ngano ikusanyeni 
ghalani mwangu.t 

31 Akawatolea mfano mwingine, 
akisema, Ufalme wa mbinguni umefa- 
nana na punje ya haradali, aliyoitwaa 
mtu akaipanda katika shamba lake;t 
32 nayo ni ndogo kuliko mbegu zote; 
lakini ikiisha kumea, huwa kubwa 
kuliko mboga zote, ikawa mti, hata 
nyuni wa angani huja na kukaa katika 
matawi yake.t 

33 Akawaambia mfano mwingine; 
Ufalme wa mbinguni umefanana na 
chachu aliyoitwaa mwanamke, akaisi- 
tiri ndani ya pishi tatu za unga, hata 
ukachachwa wote pia.t 

34 Hayo yote Yesu aliwaambia ma- 
kutano kwa mifano; wala pasipo mfano 
hakuwaambia neno;t 35ili litimie neno 
lililonenwa na nabii, akisema, 

Nitafumbua kinywa changu kwa 

mifano, 


Nitayatamka yaliyositirika 
tangu awali.t 

36 Kisha Yesu akawaaga makuta- 
no, akaingia nyumbani; wanafunzi wa- 
ke wakamwendea, wakasema, Tufafa- 
nulie mfano wa magugu ya kondeni.t 
37 Akajibu, akasema, Azipandaye zile 
mbegu njema ni Mwana wa Adamu; 
38 lile konde ni ulimwengu; zile mbegu 
njema ni wana wa ufalme; na yale 
magugu ni wana wa yule mwovu;t 
3 yule adui aliyeyapanda ni. Ibilisi; 
mavuno ni mwisho wa dunia; na wale 
wavunao ni malaika. “? Basi, kama vile 
magugu yakusanywavyo na kuchomwa 
motoni; ndivyo itakavyokuwa katika 
mwisho wa dunia.t 4 Mwana wa Ada- 
mu atawatuma malaika zake, nao wa- 
takusanya kutoka katika ufalme wake 
machukizo yote, na hao watendao maa- 
sił 4na kuwatupa katika tanuru ya 
moto, ndiko kutakuwako kilio na kusa- 
ga meno.t 43 Ndipo wenye haki wataka- 
pong'aa kama jua katika ufalme wa 
Baba yao. Mwenye masikio, na asikie.t 

44 Tena ufalme wa mbinguni ume- 
fanana na hazina iliyositirika katika 





13:30 Mt 3:12 13:31-32 Mk 4:30-32; Lk 13:18,19 


shamba, ambayo mtu alipoiona, aliifi- 
cha; na kwa furaha yake akaenda 
akauza alivyo navyo vyote, akalinunua 
shamba lile.t 

45 Tena ufalme wa mbinguni umefa- 
nana na mfanya biashara, mwenye kuta- 
futa lulu nzuri; naye alipoona lulu 
moja ya thamani kubwa, alikwenda 
akauza alivyo navyo vyote, akainunua.t 

` 47 Tena ufalme wa mbinguni umefa- 
nana na juya, lililotupwa baharini, lika- 
kusanya samaki wa kila namna;t #hata 
lilipojaa, walilivuta pwani; wakaketi, 
wakakusanya walio wema vyomboni, 
bali walio wabaya wakawatupa. ® Ndi- 
vyo itakavyokuwa katika mwisho wa 
dunia; malaika watatokea, watawatenga 
waovu mbali na wenye haki, Sna 
kuwatupa katika tanuru ya moto; ndiko 
kutakuwako kilio na kusaga meno. 

51 Yesu aliwauliza, Mmeyafahamu 
hayo yote? Wakamwambia, Naam. 
52 Akawaambia, Kwa sababu hiyo, kila 
mwandishi mwenye elimu ya ufalme 
wa mbinguni amefanana na mtu mwe- 
nye nyumba atoaye katika hazina yake 
vitu vipya na vya kale. 

53 Ikawa Yesu alipoimaliza mifano 
hiyo, alitoka akaenda zake.t 54 Na ali- 
pofika nchi yake, akawafundisha kati- 
ka sinagogi lao, hata wakashangaa, 
wakasema, Huyu amepata wapi hekima 
hii na miujiza hii?t 55s Huyu si mwana 
wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye 
Mariamu? Na nduguze si Yakobo, na 
Yusufu, na Simoni, na Yuda? 56Na 
maumbu yake wote hawapo hapa petu? 
Basi huyu amepata wapi haya yote?t 
57 Wakachukizwa naye. Yesu akawaa- 
mbia, Nabii hakosi kupata heshima, 
isipokuwa katika nchi yake, na nyu- 
mbani mwake mwenyewe. t58 Wala ha- 
kufanya miujiza mingi huko, kwa sa- 
babu ya kutokuamini kwao. 

1 4 1 Wakati ule mfalme Herode 

alisikia habari za Yesu, aka- 
waambia watumishi wake,tt 2? Huyo 
ndiye Yohana Mbatizaji; amefufuka 
katika wafu; na kwa hiyo nguvu hizo 


13:32 Dan 4:12,21; Eze 17:23; 31:6; Zab 104:12 13:33 Lk 13: 20, 21 13: 34- Mk 4:33,34 
13:35 Zab 78:2 13:36 Mt 13:24-30 13:38 1 Kor 3:9 13:40 Yn 15:6 

13:41 Sef 1:3; Mt 25:31-46; 7:23 13:42 Mt 8:12 13:43 Dan 12:3. i 

13:44 Mt 19:29; Lk 14:33; Fip 3:7; Mit 2:4 13:46 Mit 8:10,11 13:47 Mt 22:9,10 
13:49 Mt 25:32 13:53-58 Mk 6:1- 6; Lk 4:15-30 13:54 Mt 7:28; 11:1; 19:1; 26:1 


13:56 Yn 7:15,52 13:57 Yn 4:44 14:1-12 Mk 6: 14,17-30; Lk 9:7-9 


14:1 Lk 3: 19,20 


16 MATHAYO MTAKATIFU 14 — 15 


zinatenda kazi ndani yake. 3 Maana 
Herode alikuwa amemkamata Yohana, 
akamfunga, akamtia gerezani, kwa ajili 
ya Herodia, mke wa Filipo nduguye. 
4 Kwa sababu Yohana alimwambia, Si 
halali kwako kuwa naye.t 5 Naye alipo- 
taka kumwua, aliwaogopa watu, maana 
walimwona Yohana kuwa nabii.t 6 Hata 
ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake 
Herode, binti Herodia alicheza mbele 
ya watu, akampendeza Herode. 7 Hata 
akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa 
lo lote atakaloliomba. $ Naye, huku 
akichochewa na mamaye, akasema, 
Nipe hapa katika kombe kichwa cha 
Yohana Mbatizaji. ? Naye mfalme aka- 
sikitika; lakini kwa ajili ya viapo 
vyake, na kwa ajili ya wale walioketi 
chakulani pamoja naye, akaamuru ape- 
we; akatuma mtu, akamkata kichwa 
Yohana mle gerezani.t 1! Kichwa chake 
kikaletwa katika kombe, akapewa yule 
kijana; akakichukua kwa mamaye. 
2 Wanafunzi wake wakaenda, waka- 
mchukua yule maiti, wakamzika; kisha 
wakaenda wakampasha Yesu habari. 
13 Naye Yesu aliposikia; hayo, 
aliondoka huko katika chombo, akae- 
nda mahali pasipo watu, faraghani. Na 
makutano waliposikia, walimfuata kwa 
miguu kutoka mijini mwao.t 14 Yesu 
akatoka, akaona mkutano mkuu, aka- 
wahurumia, akawaponya wagonjwa 
wao.t 15 Hata kulipokuwa jioni, wana- 
funzi wake walimwendea, wakasema, 
Mahali hapa ni nyika tupu, na saa 
imekwisha pita; uwaage makutano, 
ijiji wakajinunulie 
vyakula. 16 Yesu akawaambia, Hawana 
haja kwenda zao, wapeni ninyi vyaku- 
la. 17 Wakamwambia, Hamna kitu hapa 
ila mikate mitano na samaki wawili. 
18 Akasema, Nileteeni hapa. ? Akawaa- 
giza makutano waketi katika majani; 
akaitwaa ile mikate mitano na wale 
samaki wawili, akatazama juu mbingu- 
ni, akabariki, akaimega ile mikate, 
akawapa wanafunzi, wanafunzi waka- 
wapa makutano. ?? Wakala wote waka- 
shiba; wakayaokota masazo ya vipande 
vya mikate, vikapu kumi na viwili, 
vimejaa.t 21 Nao waliokula walikuwa 


wanaume wapata elfu tano, bila wana- 
wake na watoto. 

22 Mara akawalazimisha wanafunzi 
wake wapande chomboni na kutangulia 
mbele yake kwenda ng'ambo, wakati 
yeye alipokuwa akiwaaga mkutano.t 
23 Naye alipokwisha kuwaaga makuta- 
no, alipanda mlimani faraghani, kwe- 
nda kuomba. Na kulipokuwa jioni, 
alikuwako huko peke yake.t 24 Na kile 
chombo kimekwisha kufika katikati ya 
bahari, kinataabika sana na mawimbi; 
maana upepo ulikuwa wa mbisho. 
25 Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku 
Yesu akawaendea, akienda kwa miguu 
juu ya bahari. ?# Wanafunzi walipo- 
mwona akienda juu ya bahari, wakafa- 
dhaika, wakisema, Ni kivuli; wakapiga 
yowe kwa hofu.t ?” Mara Yesu alinena, 
akawaambia, Jipeni moyo ni mimi; 
msiogope. ?? Petro akamjibu, akasema, 
Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije 
kwako juu ya maji. ? Akasema, Njoo. 
Petro akashuka chomboni, akaenda 
kwa miguu juu ya maji, ili kumwendea 
Yesu. 3? Lakini alipouona upepo, akao- 
gopa; akaanza kuzama, akapiga yowe, 
akisema, Bwana, niokoe. 3! Mara Yesu 
akanyosha mkono wake, akamshika, 
akamwambia, Ewe mwenye imani ha- 
ba, mbona uliona shaka?t 32 Nao wali- 
popanda chomboni, upepo ulikoma. 
33 Nao waliokuwamo ndani ya chombo 
wakamsujudia, wakisema, Hakika we- 
we u Mwana wa Mungu. 


34 Na walipokwisha kuvuka, wali- 
fika nchi ya Genesareti. 35 Na watu wa 
mahali pale walipomtambua, walituma 
watu kwenda nchi zile zilizo kandoka- 
ndo, wakamletea wote waliokuwa ha- 
wawezi; 36 nao wakamsihi waguse hata 
pindo la vazi lake tu; na wote waliogu- 
sa wakaponywa kabisa.t 
1 5 1 Ndipo Mafarisayo na waandi- 

shi toka Yerusalemu walipo- 
mwendea Yesu wakisema,! ?2Mbona 
wanafunzi wako huyahalifu mapokeo 
ya wazee, kwa maana hawanawi miko- 
no walapo chakula.t 3 Akajibu, akawaa- 
mbia, Mbona ninyi nanyi huihalifu 
amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo 
yenu? 4Kwa kuwa Mungu alisema, 


14:3-4 Lk 3:19-20; Mt 11:2 14:4 Law 18:16; 20:21 14:5 Mt21:26 14:10 Mt 17:12 
14:13-21 Mk 6:31-44; Lk 9:10-17; Yn 6:1-13 14:14 Mt 9:36 14:20 2 Fal 4:44 
14:22-36 Mk 6:45-56; Yn 6:15-21 14:23 Lk 6:12; 9:18 14:26 Lk 24:37 14:31 Mt 8:26 
14:36 Mt 9:21; Lk 6:19 15:1-20 Mk 7:1-23 15:2 Kum 4:2; Lk 11:38 


MATHAYO MTAKATIFU 15 — 16 17 


Mheshimu baba yako na mama yako, 
na Amtukanaye baba yake au mama 
yake kufa na afe.t 5 Bali ninyi husema, 
Atakayemwambia babaye au mamaye, 
Cho chote kikupasacho kusaidiwa na 
mimi ni wakfu, Sbasi asimheshimu 
baba yake au mama yake. Mkalitangua 
neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo 
yenu. 7 Enyi wanafiki, ni vema alivyo- 
tabiri Isaya kwa habari zenu, akisema,” 
8 Watu hawa huniheshimu kwa 
midomo; 
Ila mioyo yao iko mbali nami.t 
9 Nao waniabudu bure, 
Wakifundisha mafundisho 
Yaliyo maagizo ya wanadamu. 
10 Akawaita makutano akawaambia 
11 Sikilizeni, mfahamu; Sicho kiingiacho 
kinywani kimtiacho mtu unajisi; bali 
kitokacho kinywani ndicho kimtiacho 
mtu unajisi.” 12? Ndipo wanafunzi wake 
walipomwendea, wakamwambia, Wajua 
ya kuwa Mafarisayo walipolisikia neno 
lile walichukizwa? 3 Akajibu, akasema, 
Kila pando asilolipanda Baba yangu wa 
mbinguni litang’olewa.t Waacheni; 
hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Na 
kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, 
watatumbukia shimoni wote wawili.t 
ISBasi Petro akajibu, akamwambia, Tue- 
leze mfano huo. !ś6 Yesu akasema, Hata 
sasa ninyi nanyi mngali hamna akili? 
17 Hamjafahamu bado ya kuwa kila kii- 
ngiacho kinywani hupita tumboni, kika- 
tupwa chooni? !8 Bali vitokavyo kinywa- 
ni vyatoka moyoni; navyo ndivyo 
vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana 
moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, 
uzinzi, uasherati; wivi, ushuhuda wa 
uongo, na matukano;t 2 hayo ndiyo ya- 
mtiayo mtu unajisi; lakini kula kabla 
hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. 
21 Yesu akaondoka huko, akaenda 
kando pande za Tiro na Sidoni.t ?? Na 
tazama, mwanamke Mkananayo wa 
mipaka ile akatokea, akampazia sauti 
akisema, Unirehemu, Bwana, Mwana 
wa Daudi; binti yangu amepagawa sana 
na pepo. ?3 Wala yeye hakumjibu neno. 
Nao wanafunzi wake wakamwendea, 
wakamwomba, wakisema, Mwache ae- 





nde zake; kwa maana anapiga kelele 
nyuma yetu. 4 Akajibu, akasema, Siku- 
tumwa ila kwa kondoo waliopotea wa 
nyumba ya Israeli.t 25 Naye akaja aka- 
msujudia, akisema Bwana, unisaidie. 
26 Akajibu, akasema, Si vema kukitwaa 
chakula cha watoto na kuwatupia 
mbwa. ?7 Akasema, Ndiyo, Bwana, la- 
kini hata mbwa hula makombo yaangu- 
kayo mezani pa bwana zao. ?8 Ndipo 
Yesu akajibu, akamwambia, Mama, 
imani yako ni kubwa; na iwe kwako 
kama utakavyo. Akapona binti yake 
tangu saa ile.! . 

29 Yesu akaondoka huko, akafika 
kando ya bahari ya Galilaya; akapanda 
mlimani, akaketi huko.t 30 Wakamwe- 
ndea makutano mengi wakimletea vi- 
wete, vipofu, mabubu, vilema, na we- 
ngine wengi, wakawaweka miguuni 
pake; akawaponya; 3! hata ule mkutano 
wakastaajabu, walipowaona mabubu 
wanasema, vilema wanakuwa wazima, 
viwete wanakwenda, na vipofu wanao- 
na; wakamtukuza Mungu wa Israeli.t 

32 Yesu akawaita wanafunzi wake, 
akasema, Nawahurumia mkutano, kwa 
kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja 
nami, wala hawana kitu cha kula, tena 
kuwaaga wakifunga sipendi, wasije wa- 
kazimia njiani.tt 33 Wanafunzi wake wa- 
kamwambia, Tupate wapi mikate mingi 
hapa nyikani, hata kushibisha mkutano 
mkuu namna hii? 34 Yesu akawaambia, 
Mnayo mikate mingapi? Wakasema; 
Saba, na visamaki vichache. 35 Akawaa- 
giza mkutano waketi chini; 3% akaitwaa 
ile mikate saba na vile visamaki, aka- 
shukuru akavimega, akawapa wanafu- 
nzi wake, nao wanafunzi wakawapa 
makutano. 37 Wakala wote wakashiba; 
wakayaokota masazo ya vipande vya 
mikate makanda saba, yamejaa. 38 Nao 
waliokula walikuwa wanaume elfu nne, 
bila wanawake na watoto. 3? Akawaaga 
makutano, akapanda chomboni, akae- 
nda pande za Magadani. 

1 6 1 Wakamjia Mafarisayo na Ma- 

sadukayo, wakamjaribu, waka- 
mwomba awaonyeshe ishara itokayo 
mbinguni.tt 2Akajibu, akawaambia, 


15:4 Kut 20:12; 21:17; Kum 5:16; Law 20:9 15:7 lsa 29:13 15:8-9 Isa 29:13 
15:11 Mt 12:34; 1 Tim 4:4 15:13 Yn 15:2 15:14 Lk 6:39; Mt 23:24; Yn 9:40; Rum 2:19 
15:18 Mt 12:34 15:19 Mwa 8:21 15:21-28 Mk 7:24-30 15:24 Mt 10:6 15:28 Mt 8:10,13 


15:29 Mk 7:31 15:31 Mk 7:37 15:32-39 Mk 8:1-10 


16:1 Mt 12:38; Lk 11:16 


15:32 Mt 14:14 16:1-12 Mk 8:11-21 


18 MATHAYO MTAKATIFU 16-17 


[Kukiwa jioni, mwasema, Kutakuwa na 
kianga; kwa maana mbingu ni nyeku- 
ndu.t 3 Na asubuhi, mwasema, Leo kuta- 
kuwa na dhoruba; kwa maana mbingu ni 
nyekundu, tena kumetanda. Enyi wana- 
fiki, mwajua kuutambua uso wa mbingu; 
lakini, je! Ishara za zamani hizi hamwezi 
kuzitambua?Ji “Kizazi kibaya na cha 
zinaa chataka ishara; wala hakitapewa 
ishara, isipokuwa ishara ya Yona. Aka- 
waacha, akaenda zake.t 

5 Nao wanafunzi wakaenda hata 
ng'ambo, wakasahau kuchukua mikate. 
6 Yesu akawaambia, Angalieni, jilinde- 
ni na chachu ya Mafarisayo na Masa- 
dukayo.t 7 Wakabishana wao kwa wao, 
wakisema, Ni kwa sababu hatukuchu- 
. kua mikate. $Naye Yesu akafahamu, 
akawaambia, Mbona mnabishana ninyi 
kwa ninyi, enyi wa imani chache, kwa 
sababu hamna mikate?t 9 Hamjafahamu 
bado, wala hamkumbuki ile mikate 
mitano kwa wale elfu tano, na vikapu 
vingapi mlivyoviokota?t 10 Wala ile 
mikate saba kwa watu elfu nne, na 
makanda mangapi mliyoyaokota?t 
11 (Imekuwaje hamkufahamu ya kuwa si 
kwa sababu ya mkate naliwaambia? Ila 
jilindeni na chachu ya Mafarisayo na 
Masadukayo. 12? Ndipo walipofahamu 
ya kuwa hakuwaambia kujilinda na 
chachu ya mkate, bali na mafundisho 
ya Mafarisayo na Masadukayo.t 

13 Basi Yesu akaenda pande za 
Kaisaria-Filipi, akawauliza wanafunzi 
wake akasema, Watu hunena Mwana 
wa Adamu kuwa ni nani?t 14 Wakase- 
ma, Wengine hunena u Yohana Mbati- 
zaji, wengine Eliya, wengine Yeremia 
au mmojawapo wa manabii.t !5 Aka- 
waambia, Nanyi mwaninena mimi ku- 
wa ni nani? !6 Simoni Petro akajibu 
akasema, Wewe ndiwe Kristo, Mwana 
wa Mungu aliye hai.t 17 Yesu akajibu, 
akamwambia, Heri wewe Simoni Bar- 
yona; kwa kuwa mwili na damu havi- 
kukufunulia hili, bali Baba yangu aliye 
mbinguni.t 18 Nami nakuambia, Wewe 
ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu 


16:2 Lk 12:54-56 16:3 Mt 11:4 16:4 Mt 12:39; Lk 11:29; Yon 2:1 


nitalijenga kanisa langu; wala milango 
ya kuzimu haitalishinda.t 
19 Nami nitakupa wewe funguo za 
ufalme wa mbinguni; na lo lote utaka- 
lolifunga duniani, litakuwa limefu- 
ngwa mbinguni; na lo lote utakalolifu- 
ngua duniani, litakuwa limefunguliwa 
mbinguni.t 29 Ndipo alipowakataza sa- 
na wanafunzi wake wasimwambie mtu 
ye yote ya kwamba yeye ndiye Kristo.t 
21 Tangu wakati huo Yesu alianza 
kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba 
imempasa kwenda Yerusalemu, na ku- 
pata mateso mengi kwa wazee na wa- 
kuu wa makuhani, na waandishi, na 
kuuawa, na siku ya tatu kufufuka.tt 
22 Petro akamchukua, akaanza kumke- 
mea, akisema, Hasha, Bwana, hayo 
hayatakupata. 3 Akageuka, akamwa- 
mbia Petro, Nenda nyuma yangu, She- 
tani; u kikwazo kwangu; maana huya- 
wazi yaliyo ya Mungu, bali ya 
wanadamu. ?4 Wakati huo Yesu aliwaa- 
mbia wanafunzi wake, Mtu ye yote 
akitaka kunifuata, na ajikane mwenye- 
we, ajitwike msalaba wake, anifuate.t 
25 Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi 
yake, ataipoteza; na mtu atakayepoteza 
nafsi yake kwa ajili yangu, ataiona.t 
26 Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata 
ulimwengu wote, na kupata hasara ya 
nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala 
ya nafsi yake?t 27 Kwa sababu Mwana 
wa Adamu atakuja katika utukufu wa 
Baba yake pamoja na malaika zake; 
ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri 
ya matendo yake.t 28 Amin, nawaambie- 
ni, Pana watu katika hawa wasimamao 
hapa, ambao hawataonja mauti kabisa, 
hata watakapomwona Mwana wa Ada- 
mu akija katika ufalme wake.t 
17 lNa baada ya siku sita Yesu 
akawatwaa Petro, na Yakobo, na 
Yohana nduguye, akawaleta juu ya mli- 
ma mrefu faraghani;t ?akageuka sura 
yake mbele yao; uso wake ukang'aa 
kama jua, mavazi yake yakawa meupe 
kama nuru.t 3 Na tazama, wakatokewa na 
Musa na Eliya, wakizungumza naye. 


16:6 Lk 12:1 16:8 Mt 6:30 ; 


16:9 Mt 14:17-21 16:10 Mt 15:34-38 16:12 Yn 6:27 16:13-20 Mk 8:27-30; Lk 9:18-21 
16:14 Mt 14:1-2; 17:10; Mk 6:14-15; Lk 9:7-8 16:16 Yn 6:68-69 16:17 Gal 1:15,16; Mt 17:4,5 
16:18 Yn 1:42; Efe 2:20 16:19 Mt 18:18; Yn 20:23 16:20 Mt 17:9 


16:21-28 Mk 8:31-9:1; Lk 9:22-27 


16:21 Mt 12:40; Yn 2:19 16:24 Mt 10:38; Lk 14:27 
16:25 Mt 10:39; Lk 17:33; Yn 12:25 16:26 Mt 4:8 


16:27 Mt 25:31; Zab 62:13; Rum 2:6; Yn 5:29; Mit 24:12 16:28 Mt 10:23 17:1-5 2 Pet 1:17-18 


17:2 2 Pet 1:16-18 


MATHAYO MTAKATIFU 17 — 18 19 


4 Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwa- 
na, ni vizuri sisi kuwapo hapa; ukitaka, 
nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja 
chako wewe, na kimoja cha Musa, na 
kimoja cha Eliya. “Alipokuwa katika 
kusema, tazama, wingu jeupe likawatia 
uvuli; na tazama, sauti ikatoka katika lile 
wingu, ikasema, Huyu ni Mwanangu, 
mpendwa wangu, ninayependezwa naye; 
msikieni yeye.t $Na wale wanafunzi 
waliposikia, walianguka kifulifuli, wa- 
kaogopa sana. 7 Yesu akaja, akawagusa, 
akasema, Inukeni, wala msiogope. $ Wa- 
kainua macho yao, wasione mtu ila Yesu 
peke yake. 

9 Na walipokuwa wakishuka mli- 
mani, Yesu aliwaagiza, akasema, Msi- 
mwambie mtu ye yote habari ya maono 
hayo, hata Mwana wa Adamu atakapo- 
fufuka katika wafu.t 19 Wanafunzi wa- 
ke wakamwuliza, wakisema, Basi kwa 
nini waandishi hunena ya kwamba 
imempasa Eliya kuja kwanza?t 1! Naye 
akajibu, akawaambia, Kweli Eliya yua- 
ja kwanza, naye atatengeneza yote, 
12 ila nawaambia, ya kwamba Eliya 
amekwisha kuja, 'wasimtambue, lakini 
wakamtenda yote waliyotaka. Vivyo 
hivyo Mwana wa Adamu naye yuaenda 
kuteswa kwao.t 3 Ndipo wale wanafu- 
nzi walipofahamu ya kuwa amesema 
nao habari za Yohana Mbatizaji.t 

14 Nao walipoufikia mkutano, mtu 
mmoja akamjia, akampigia magoti, 
akisema,t 15 Bwana, umrehemu mwa- 
nangu, kwa kuwa ana kifafa, na kute- 
swa vibaya; maana mara nyingi hua- 
nguka motoni, na mara nyingi majini. 
16 Nikamleta kwa wanafunzi wako, wa- 
siweze kumponya. 1 Yesu akajibu, 
akasema, Enyi kizazi kisichoamini, ki- 
lichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata 
lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? 
Mleteni huku kwangu.t 18 Yesu aka- 
mkemea pepo, naye akamtoka; yule 
kijana akapona tangu saa ile. ? Kisha 
wale wanafunzi wakamwendea Yesu 
kwa faragha wakasema Mbona sisi 
hatukuweza kumtoa?t 29 Yesu akawaa- 
mbia, Kwa sababu ya upungufu wa 





imani yenu. Kwa maana, amin, nawaa- 
mbia, Mkiwa na imani kiasi cha punje 
ya haradali mtauambia mlima . huu, 
Ondoka hapa uende kule; nao utaondo- 
ka; wala halitakuwako neno lisiloweze- 
kana kwenu.t 2! [Lakini namna hii hai- 
toki ila kwa kusali na kufunga.]-, 

22 Nao walipokuwa wakikaa Galila- 
ya, Yesu akawaambia, Mwana wa Ada- 
mu anakwenda kutiwa katika mikono ya 
watu, nao watamwua, na siku ya tatu 
atafufuka.tt 33 Wakasikitika sana. 

24 Hata walipofika Kapernaumu, 
wale watozao nusu-shekeli walimwe- 
ndea Petro, wakasema, Je! Mwalimu 
wenu hatoi nusu-shekeli? Akasema, 
Hutoa.t 25 Naye alipoingia nyumbani, 
Yesu alitangulia kumwuliza, akisema, 
Waonaje, Simoni? Wafalme wa dunia 
hutwaa kodi ama ushuru kwa watu 
gani? Kwa wana wao au kwa wageni? 
26 Naye aliposema, Kwa wageni, Yesu 
alimwambia, Basi, kama ni hivyo, wa- 
na ni mahuru. ?” Lakini tusije tukawa- 
kwaza, enenda baharini ukatupe ndoa- 
na, ukatwae samaki yule azukaye 
kwanza; na ukifumbua mdomo wake 
utaona shekeli?; ichukue hiyo ukawape 
kwa ajili yangu na kwa ajili yako. 

1 R 1 Saa ile wanafunzi wakamwe- 

ndea Yesu wakisema,tt ? Ni 
nani basi aliye mkuu katika ufalme wa 
mbinguni? Akaita mtoto mmoja, aka- 
mweka katikati yao, 3 akasema, Amin, 
nawaambia, Msipoongoka na kuwa 
kama vitoto, hamtaingia kamwe kati- 
ka ufalme wa mbinguni.t 4 Basi, ye 
yote ajinyenyekeshaye mwenyewe ka- 
ma mtoto huyu, huyo ndiye aliye 
mkuu katika ufalme wa mbinguni. 
“Na ye yote atakayempokea mtoto 
mmoja mfano wa huyu kwa jina la- 
ngu, anipokea mimi;t í bali atakaye- 
mkosesha mmojawapo wa wadogo ha- 
wa waniaminio, yamfaa afungiwe 
shingoni jiwe kubwa la kusagia, na 
kutoswa katika kilindi cha bahari.t 
7 Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya 
mambo ya kukosesha! Maana hayana 
budi kuja mambo ya kukosesha; lakini 


17:5 Mwa 22:2; Kum 18:15; Zab 2:7; Isa 42:1; Mt 3:17; 12:18; Mk 1:11; Lk 3:22 17:9 Mt 16:20 


17:10 Mal 2:23; 4:5; Mt 11: 14 


17:12 Mt 11: 14; 14:9,10 


17:13 Lk 1: 17 


17:14-21 Mk 9: 14-29; Lk 9:37-42 17:17 Kum 32: 5; Yn 14:9 17:19 Mt 10:1” 


17:20 Mt 21:21; Mk 11:23; l Kor 13:2; Lk 17:6; 


17:22-23 Mk 9:30-32; Lk 9:43-45 


17:22 Mt 16:21 17:24 Kut 30:13; 38: 26 18:1 Lk 22: 24 “ 18:1-9 Mk 9: 33-47; Lk 9:46-48 
18:3 Mk 10:15; Lk 18:17; Mt 19:14; Yn 3:3-5 18:5 Mt 10:40; Yn 13:20 18:6 Lk 17:1,2 


b 17:27 Shekeli moja ni kama shilingi 3. 


20 MATHAYO MTAKATIFU 18 - 19 


ole wake mtu yule aliletaye jambo la 
kukosesha! $#Basi mkono wako au 
mguu wako ukikukosesha, ukate 
ukautupe mbali nawe; ni afadhali kui- 
ngia katika uzima hali umepungukiwa 
na mkono au mguu, kuliko kuwa na 
mikono miwili au miguu miwili, na 
kutupwa katika moto wa milele.t 9 Na 
Jicho lako likikukosesha, ling'oe, uka- 
litupe mbali nawe; ni afadhali kuingia 
katika uzima una chongo, kuliko kuwa 
na macho mawili, na kutupwa katika 
jehanum ya moto.t 1? Angalieni msi- 
dharau mmojawapo wadogo hawa; 
kwa maana nawaambia ya kwamba 
malaika wao mbinguni siku zote huu- 
tazama uso wa Baba yangu aliye 
mbinguni.t 11 [Kwa maana Mwana wa 
Adamu alikuja kukiokoa kilichopo- 
tea.]t 1? Mwaonaje? Mtu akiwa na 
kondoo mia, mmoja akampotea, je! 
Hawaachi wale tisa na tisini, akaenda 
milimani, na kumtafuta yule aliyepo- 
tea?t 13 Hata akipata kumwona, amin, 
nawaambia, amfurahia huyo zaidi, ku- 
liko wale tisa na tisini wasiopotea. 
14 Vivyo hivyo haipendezi mbele za 
Baba yenu aliye mbinguni kwamba 
mmoja wa wadogo hawa apotee. 

15 Na ndugu yako akikukosa, ene- 
nda ukamwonye, wewe na yeye peke 
yenu; akikusikia, umempata nduguyo.t 
lé La, kama hasikii, chukua pamoja 
nawe tena mtu mmoja au wawili, ili 
kwa vinywa vya mashahidi wawili au 
watatu kila neno lithibitike.t !7 Na asi- 
powasikiliza wao, liambie kanisa; na 
asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwa- 
ko kama mtu wa mataifa na mtoza 
ushuru.t 18 Amin, nawaambieni, yo yo- 
te mtakayoyafunga duniani yatakuwa 
yamefungwa mbinguni; na yo yote 
mtakayoyafungua duniani yatakuwa 
yamefunguliwa mbinguni.t 19 Tena na- 
waambia, ya kwamba wawili wenu 
watakapopatana duniani katika jambo 
lo lote watakaloliomba, watafanyiwa 
na Baba yangu aliye mbinguni.*t 20 Kwa 
kuwa walipo wawili watatu wamekusa- 


nyika kwa jina langu, nami nipo papo 
hapo katikati yao.t 

21 Kisha Petro akamwendea aka- 
mwambia, Bwana, ndugu yangu aniko- 
se mara ngapi nami nimsamehe? Hata 
mara saba?t 22 Yesu akamwambia, Si- 
kuambii hata mara saba, balı hata saba 
mara sabini. ?3 Kwa sababu hii ufalme 
wa mbinguni umefanana na mfalme 
mmoja aliyetaka kufanya hesabu na 
watumwa wake. 4 Alipoanza kuifanya, 
aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta“ 
elfu kumi. ?5 Naye alipokosa cha kuli- 
pa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye 
na mkewe na watoto wake, na vitu 
vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. 
26 Basi yule mtumwa akaanguka, aka- 
msujudia akisema, Bwana, nivumilie, 
nami nitakulipa yote pia. ?7 Bwana wa 
mtumwa yule akamhurumia, akamfu- 
ngua, akamsamehe ile deni. 28 Mtumwa 
yule akatoka, akamwona mmoja wa 
wajoli wake, aliyemwia dinari? mia; 
akamkamata, akamshika koo, akisema, 
Nilipe uwiwacho. ??Basi mjoli wake 
akaanguka miguuni pake, akamsihi, 
akisema, Nivumilie, nami nitakulipa 
yote pia. 3? Lakini hakutaka, akaenda, 
akamtupa kifungoni, hata atakapoilipa 
ile deni. 3! Basi wajoli wake walipo- 
yaona yaliyotendeka, walisikitika sana, 
wakaenda wakamweleza bwana wao 
yote yaliyotendeka. 32? Ndipo bwana 
wake akamwita, akamwambia, Ewe 
mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe 
deni ile yote, uliponisihi; 33 nawe, je! 
Haikukupasa kumrehemu mjoli wako, 
kama mimi nilivyokurehemu wewe? 
3Bwana wake akaghadhibika, aka- 
mpeleka kwa watesaji, hata atakapoili- 
pa deni ile yote.? 35 Ndivyo na Baba 
yangu wa mbinguni atakavyowatenda 
ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu 
kila mtu ndugu yake.t 
1 Q 1 Ikawa Yesu alipomaliza ma- 

neno hayo, akatoka Galilaya 

akafika mipaka ya Uyahudi, ng'ambo 
ya Yordani.tt ? Makutano mengi waka- 
mfuata, akawaponya huko. 


18:8 Mt 5:29,30 18:9 Mt5:29 18:10 Ebr 1:14 18:11 Lk 19:10 18:12-14 Lk 15:4-7 


18:15 Lk 17:3; Law 19:17; Gal 6:1 


18:16 Kum 19:15 18:17 1 Kor 5:13 


18:18 Mt 16:19; Yn 20:23 18:19 Mk 11:24 18:20 Mt 28:20; Yn 14:23 18:21-22 Lk 17:3-4 


18:34 Mt 5:26 18:35 Mt 6:14,15 19:1-9 Mk 10:1-12 


c 18:24 Talanta moja ni kama shilingi 5,000, 
d 18:28 Dinari moja ni kama senti 75. 


19:1 Mt 7:28; 11:1; 13:53; 26:1 


MATHAYO MTAKATIFU 19 — 20 21 


3 Basi Mafarisayo wakamwendea, 
wakamjaribu, wakimwambia, Je! Ni 
halali mtu kumwacha mkewe kwa kila 
sababu?t 4 Akajibu, akawaambia, Ha- 
mkusoma ya kwamba yeye aliyewau- 
mba mwanzo, aliwaumba mtu mume 
na mtu mke,t 5akasema, Kwa sababu 
hiyo, mtu atamwacha babaye na mama- 
ye, ataambatana na mkewe; na hao 
wawili watakuwa mwili mmoja?t $ Ha- 
ta wamekuwa si wawili tena, bali 
mwili mmoja. Basi aliowaunganisha 
Mungu, mwanadamu asiwatengani- 
she.t 7 Wakamwambia, Jinsi gani basi 
Musa aliamuru kumpa hati ya talaka, 
na kumwacha?t 8 Akawaambia, Musa, 
kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, 
aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu; 
lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. 
Nami nawaambia ninyi, Kila mtu 
atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni 
kwa sababu ya uasherati, akaoa mwi- 
ngine, azini; naye amwoaye yule ali- 
yeachwa azini.t 10 Wanafunzi wake wa- 
kamwambia, Mambo ya mtu na mkewe 
yakiwa hivyo, haifai kuoa. ! Lakini 
yeye akawaambia, Si wote wawezao 
kulipokea neno hili, ila wale waliojali- 
wa.t 12 Maana wako matowashi walio- 
zaliwa hali hiyo toka matumboni mwa 
mama zao; tena wako matowashi wa- 
liofanywa na watu kuwa matowashi; 
tena wako matowashi waliojifanya ku- 
wa matowashi kwa ajili ya ufalme wa 
mbinguni. Awezaye kulipokea neno 
hili, na alipokee. 

13 Ndipo akaletewa watoto wadogo 
ili aweke mikono yake juu yao na 
kuwaombea; wanafunzi wake wakawa- 
kemea.t 4 Lakini Yesu akasema, Waa- 
cheni watoto wadogo waje kwangu; 
wala msiwazuie; kwa maana walio 
mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni 
wao.t 15 Akaweka mikono yake juu 
yao, akatoka huko. 

16 Na tazama, mtu mmoja akamwe- 
ndea akamwambia, Mwalimu, nitende 
jambo gani jema, ili nipate uzima wa 
milele?t 17 Akamwambia Kwani kuniuli- 
za habari ya wema? Aliye mwema ni 





19:3 Mt 5:31,32 19:4 Mwa 1:27; 5:2 


mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika 
uzima, zishike amri.t 18 Akamwambia, 
Zipi? Yesu akasema, Ni hizi, Usiue, 
Usizini, Usiibe, Usishuhudie uongo,t 
19 Waheshimu baba yako na mama yako, 
na, Mpende jirani yako kama nafsi 
yako.t 20 Yule kijana akamwambia, Haya 
yote nimeyashika; nimepungukiwa na 
nini tena? ?! Yesu akamwambia, Ukitaka 
kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo 
navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na 
hazina mbinguni; kisha njoo unifuate.t 
2Yule kijana alipolisikia neno lile, 
akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu 
alikuwa na mali nyingi.t 

23 Yesu akawaambia wanafunzi 
wake, Amin, nawaambieni, ya kwa- 
mba itakuwa shida tajiri kuingia kati- 
ka ufalme wa mbinguni. ?4 Nawaa- 
mbia tena, Ni rahisi zaidi ngamia 
kupenya tundu ya sindano, kuliko 
tajiri kuingia katika ufalme wa Mu- 
ngu. 25 Wanafunzi waliposikia, wali- 
shangaa mno, wakisema, Ni nani basi 
awezaye kuokoka? 26 Yesu akawaka- 
zia macho, akawaambia, Kwa wana- 
damu hilo haliwezekani; bali kwa 
Mungu yote yawezekana.t 

27 Ndipo Petro akajibu, akamwa- 
mbia, Tazama, sisi tumeacha vyote 
tukakufuata; tutapata nini basi? 28 Ye- 
su akawaambia, Amin, nawaambia ya 
kwamba ninyi mlionifuata mimi, ka- 
tika ulimwengu mpya, atakapoketi 
Mwana wa Adamu katika kiti cha 
utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi 
katika viti kumi na viwili, mkiwahu- 
kumu kabila kumi na mbili za Israeli.t 
29 Na kila mtu aliyeacha nyumba, au 
ndugu wa kiume au wa kike, au baba, 
au mama, au watoto, au mashamba, 
kwa ajili ya jina langu, atapokea mara 
mia, na kuurithi uzima wa milele.t 
3oTakini wengi walio wa kwanza 
watakuwa wa mwisho, na walio wa 
mwisho watakuwa wa kwanza.t 
20. Kwa maana ufalme wa mbi- 

nguni umefanana na mtu mwe- 

nye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda 
kuajiri wakulima awapeleke katika 


19:5 Mwa 2:24; Efe 5:31 19:6 1 Kor 7:10,11 


19:7 Kum 24: l-4; Mt 5:31 19:9 Mt 5: 32; 1 Kor 7:10- 11; Lk 16:18 19:11 | Kor 7:7, 17 
19:13-15 Mk 10:13- 16; Lk 18:15-17 19: 14 Mt 18: 2,3 19:16-30 Mk 10: 17-31; Lk 18:18-30 
19:17 Lk 10:26-28 19:18 Kut 20:13- 16; Kum 5: 17-20 19:19 Kut 20:12; Kum 5:16; Law 19:18 
19:21 Mt 6:20; Lk 12:33 19:22 Zab 62: 10 19:26 Mwa 18:14; Ayu 42:2; Zek 8:6 


19:28 Mt 25:3 1; Lk 22:30; Dan 7:9,10 


19:29 Ebr 10:34 19:30 Mt 20:16; Lk 13:30 


ZA 


shamba lake la mizabibu.t ? Naye 
alipokwisha kupatana na wakulima 
kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka ka- 
tika shamba lake la mizabibu. 3 Aka- 
toka mnamo saa tatu, akaona wengine 
wamesimama sokoni wasiokuwa na 
kazi; 4na hao nao akawaambia, Ene- 
ndeni nanyi katika shamba langu la 
mizabibu, na iliyo haki nitawapa. 
Wakaenda. $ Akatoka tena mnamo saa 
sita na saa kenda, akafanya vile vile. 
é Hata kama saa kumi na moja akato- 
ka, akakuta wengine wamesimama, 
akawaambia, Mbona mmesimama ha- 
pa mchana kutwa bila kazi? 7 Waka- 
mwambia, Kwa sababu hakuna mtu 
aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni 
nanyi katika shamba la mizabibu. 
8 Kulipokuchwa, yule bwana wa sha- 
mba akamwambia msimamizi wake, 
Waite wakulima, uwalipe ujira wao, 
ukianzia wa mwisho hata wa kwa- 
nza.t ? Na walipokuja wale wa saa 
kumi na moja, walipokea kila mtu 
dinari. 10 Na wale wa kwanza walipo- 
kuja, walidhani kwamba watapokea 
zaidi; na hao pia wakapokea kila mtu 
dinari. !! Basi wakiisha kuipokea, wa- 
kamnung'unikia mwenye nyumba, 
12 wakisema, Hao wa mwisho wame- 
tenda kazi saa moja tu, nawe umewa- 
sawazisha na sisi tuliostahimili taabu 
na hari za mchana kutwa. 3 Naye 
akamjibu mmoja wao, akamwambia, 
Rafiki, sikudhulumu; hukupatana na- 
mi kwa dinari? !4 Chukua iliyo yako, 
uende zako; napenda kumpa huyu wa 
mwisho sawa na wewe. !5Si halali 
yangu kutumia vilivyo vyangu kama 
nipendavyo? Au jicho lako limekuwa 
ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwe- 
ma?t 16 Vivyo hivyo wa mwisho wa- 
takuwa wa kwanza, na wa kwanza 
watakuwa wa mwisho.t 

17 Hata Yesu alipokuwa akipanda 
kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale 
wanafunzi kumi na wawili faraghani; na 
njiani akawaambia,t 18 Angalieni, tuna- 
panda kwenda Yerusalemu; na Mwana 
wa Adamu atatiwa mikononi mwa wa- 


MATHAYO MTAKATIFU 20 


kuu wa makuhani na waandishi; nao 
watamhukumu afe;t kisha watampele- 
ka kwa Mataifa wapate kumdhihaki, na 
kumpiga mijeledi, na kumsulibisha; na 
siku ya tatu atafufuka. 

20 Ndipo mama yao wana wa Zebe- 
dayo akamwendea pamoja na wanawe, 
akamsujudia, na kumwomba neno.tt 
21 Akamwambia, Wataka nini? Akamwa- 
mbia, Agiza kwamba hawa wanangu 
wawili waketi mmoja mkono wako wa 
kuume, na mmoja mkono wako wa 
kushoto, katika ufalme wako.t ?? Y.esu 
akajibu akasema, Hamjui mnaloliomba. 
Je! Mwaweza kunywea kikombe nitaka- 
chonywea mimi? Wakamwambia, Twa- 
weza.t BAkawaambia, Hakika mtaki- 
nywea kikombe changu; lakini kuketi 
mkono wangu wa kuume na mkono 
wangu wa kushoto, sina amri kuwapa, 
bali watapewa waliowekewa tayari na 
Baba yangu. 

24 Na wale kumi waliposikia, wa- 
liwakasirikia wale ndugu wawili.t 
25 Lakini Yesu akawaita, akasema, 
Mwajua ya kuwa wakuu wa Mataifa 
huwatawala kwa nguvu, na wakubwa 
wao huwatumikisha.t ?6 Lakini haita- 
kuwa hivyo kwenu; bali mtu ye yote 
anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na 
awe mtumishi wenu;t ?7na mtu ye 
yote anayetaka kuwa wa kwanza kwe- 
nu na awe mtumwa wenu; ?8 kama 
vile Mwana wa Adamu asivyokuja 
kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa 
nafsi yake iwe fidia ya wengi.t 

29 Hata walipokuwa wakitoka Ye- 
riko mkutano mkubwa wakamfuata.t 
30 Na tazama, vipofu wawili wameketi 
kando ya njia, nao waliposikia ya 
kwamba Yesu anapita, walipaza sauti, 
wakisema, Uturehemu, Bwana, mwana 
wa Daudi!t 31 Mkutano wakawakari- 
pia, wanyamaze. Lakini wao wakazidi 
kupaza sauti, wakisema, Uturehemu, 
Bwana, mwana wa Daudi! ?? Yesu 
akasimama, akawaita, akasema, Mna- 
taka niwafanyie nini? 33 Wakamwa- 
mbia, Bwana, twataka macho yetu 
yafumbuliwe. 34 Yesu akawahurumia, 


20:1 Mt21:33 20:8 Law 19:13; Kum 24:15 20:15 Rum 9:16,21; Mt 6:23 
20:16 Mt 19:30; Mk 10:31; Lk 13:30 20:17-19 Mk 10:32-34; Lk 18:31-33 


20:18 Mt 16:21; 17:22,23 20:20-28 Mk 10:35-45 


20:20 Mt 10:2 20:21 Mt 19:28 


20:22 Mt 26:39; Yn 18:11; Lk 12:50 20:24 Lk 22:24-26 20:25-26 Lk 22:25-26 
20:26-27 Mt 23:11; Mk 9:35; Lk 22:26 20:28 Lk 22:27; Flp 2:7; 1 Tim 2:6 
20:29-34 Mk 10:46-52; Lk 18:35-43 20:30 Mt 15:22 


MATHAYO MTAKATIFU 20- 21 23 


akawagusa macho yao; mara wakapata 
kuona, wakamfuata. . 
21 l Hata walipokaribia Yerusale- 
mu, na kufika Bethfage, katika 
mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipo- 
tuma wanafunzi wawili akiwaambia,” 
kabili, na mara mtaona punda amefu- 
ngwa, na mwana-punda pamoja naye; 
wafungueni mniletee. 3Na kama mtu 
akiwaambia neno, semeni, Bwana ana- 
wahitaji; na mara huyo atawapeleka.t 
4 Haya yote yamekuwa, ili litimie neno 
lililonenwa na nabii, akisema, 
$ Mwambieni binti Sayuni 

Tazama, mfalme wako anakuja 

kwako, 

Mpole, naye amepanda punda, 

“Na mwana-punda, mtoto wa 
punda.t 

6Wale wanafunzi wakaenda zao, waka- 
fanya kama Yesu alivyowaamuru, 7wa- 
kamleta yule punda na mwana-punda, 
wakaweka nguo zao juu yao, naye 
akaketi juu yake. $Watu wengi katika 
ule mkutano wakatandaza nguo zao 
njiani; na wengine wakakata matawi ya 
miti, wakayatandaza njiani.t “Na maku- 
tano waliotangulia, na wale waliofuata, 
wakapaza sauti, wakisema, Hosana, 
Mwana wa Daudi; ndiye mbarikiwa, 
yeye ajaye kwa jina la Bwana; Hosana 
juu mbinguni.t Hata alipoingia Yeru- 
salemu, mji wote ukataharuki, watu 
wakisema, Ni nani huyu? 1! Makutano 
wakasema, Huyu ni yule nabii, Yesu, wa 
Nazareti ya Galilaya.? 

12 Yesu akaingia ndani ya hekalu, 
akawafukuza wote waliokuwa wakiuza 
na kununua hekaluni, akazipindua meza 
za wabadili fedha, na viti vyao walio- 
kuwa wakiuza njiwa;t 3 akawaambia, 
Imeandikwa, Nyumba yangu itaitwa 
nyumba ya sala; bali ninyi mmeifanya 
kuwa pango la wanyang'anyi.! “Na 
vipofu na viwete wakamwendea mle 
hekaluni, akawaponya. !5 Lakinicwakuu 
wa: makuhani na waandishi walipoyao- 
na maajabu aliyoyafanya, na -watoto 
waliopaza sauti zao hekaluni, wakise- 
ma, Hosana, Mwana wa Daudi! Wali- 





kasirika,” 16wakamwambia, Wasikia 
hawa wasemavyo? Yesu akawaambia, 
Naam; hamkupata kusoma, Kwa vi- 
nywa vya watoto wachanga na wanyo- 
nyao umekamilisha sifa?! 17 Akawaa- 
cha, akatoka nje ya mji mpaka 
Bethania, akalala huko. 

18 Hata asubuhi alipokuwa akienda 
mjini, aliona njaa. ? Akaona mtini mmo- 
ja kando ya njia, akauendea, asione kitu 
juu yake ila majani tu; akauambia, 
Yasipatikane matunda kwako tangu leo 
hata milele. Mtini ukanyauka mara.t 
Wanafunzi walipoona, walistaajabu, 
wakisema, Jinsi gani mtini umenyauka 
mara? N Yesu akajibu, akawaambia, 
Amin, nawaambia. Mkiwa na imani, 
msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la 
mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima 
huu, Ng'oka, ukatupwe baharini, litate- 
ndeka.t 2 Na yo yote mtakayoyaomba 
katika sala mkiamini, mtapokea. 
<. 23 Hata alipokwisha kuingia heka- 
luni, wakuu wa makuhani na wazee 
wa watu wakamwendea alipokuwa 


‘akifundisha, wakasema, Ni kwa amri 


gani unatenda mambo haya? Naye ni 
nani aliyekupa amri hii?tt 24 Yesu 
akajibu akawaambia, Na mimi nita- 
wauliza neno moja; ambalo mkinijibu, 
nami nitawaambia ni kwa amri gani 
ninatenda haya. ?5 Ubatizo wa Yohana 
ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni, au 
kwa wanadamu? Wakahojiana wao 
kwa wao, wakisema, Tukisema, Ulito- 
ka mbinguni, atatuambia, Mbona basi 
hamkumwamini? 26Na tukisema, Uli- 
toka kwa wanadamu, twaogopa mku- 
tano; maana watu wote wamwona 
Yohana kuwa ni nabii.t ?7 Wakamjibu 
Yesu wakasema, Hatujui. Naye aka- 
waambia, Wala mimi siwaambii ninyi 
ni kwa amri gani ninatenda haya. 

28 Lakini mwaonaje? Mtu mmoja 
alikuwa na wana wawili; akamwendea 
yule wa kwanza, akasema, Mwana- 
ngu, leo nenda kafanye kazi katika 
shamba la mizabibu. ?? Akajibu akase- 
ma, Naenda, Bwana; asiende.t 30 Aka- 
mwendea yule wa pili, akasema vile 
vile. Naye akajibu akasema, Sitaki; 


21:1-11 Mk 11:1-10; Lk 19:29-38; Yn 12:12-19 21:3 Mt 26:18 21:5 Zek 9:9; Isa 62:11 

21:8 2 Fal 9:13 21:9 Zab 118:25-26; 2 Sam 14:4 21:11 Mt 21:46 

21:12-22 Mk 11:11-24; Lk 19:45-48; Yn 2:14-16 21:13 Isa 56:7; Yer 7:11 21:15 Zab 118:25 
21:16 Zab 8:3 21:19 Lk 13:6 21:21 Mt 17:20; 1 Kor 13:2, 21:23-27 Mk 11:27-33; Lk 20:1-8 


21:23 Yn 2:18 21:26 Mt 14:5 21:29 Mt 7;21 


24 MATHAYO MTAKATIFU 21 - 22 


baadaye akatubu, akaenda. 31 Je! Kati- 
ka hao wawili ni yupi aliyefanya 
mapenzi ya babaye? Wakamwambia, 
Ni yule wa pili. Basi Yesu akawaa- 
mbia, Amin nawaambia, watoza ushu- 
ru na makahaba wanatangulia mbele 
yenu kuingia katika ufalme wa Mu- 
ngu.t 32 Kwa sababu Yohana alikuja 
kwenu kwa njia ya haki, ninyi msi- 
mwamini; lakini watoza ushuru na 
makahaba walimwamini, nanyi hata 
mlipoona, hamkutubu baadaye, ili ku- 
mwamini.t 

33 Sikilizeni mfano mwingine. Kuli- 
kuwa na mtu mwenye nyumba, naye 
alipanda shamba la mizabibu, akalizu- 
ngusha ugo, akachimba shimo la shini- 
kizo ndani yake, akajenga mnara, akapa- 
ngisha wakulima, akasafiri.tt 34 Wakati 
wa matunda ulipokuwa karibu, akawatu- 
ma watumwa wake kwa wale wakulima, 
wapokee matunda yake. 35 Wale wakuli- 
ma wakawakamata watumwa wake, hu- 
yu wakampiga, na huyu wakamwua, na 
huyu wakampiga kwa mawe. 36 Akawa- 


tuma tena watumwa wengine wengi- 


kuliko wa kwanza wakawatenda vile 
vile. 3 Mwishowe akamtuma mwanawe 
kwao, akisema, Watamstahi mwanangu. 
383 Lakini wale wakulima walipomwona 
yule mwana, wakasemezana wao kwa 
wao, Huyu ni mrithi; haya na tumwue, 
tuutwae urithi wake.t 3? Wakamkamata, 
wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, 
wakamwua. “Basi atakapokuja yule 
bwana wa shamba la mizabibu, atawate- 
ndaje wale wakulima? 41 Wakamwa- 
mbia, Atawaangamiza vibaya wale wa- 
baya; na shamba la mizabibu 
atawapangisha wakulima wengine, wa- 
takaomlipa matunda kwa wakati wake. 
42 Yesu akawaambia, Hamkupata kuso- 

ma katika maandiko, l 

Jiwe walilolikataa waashi, 
Hilo limekuwa jiwe kuu la 
pembeni; 

Neno hili limetoka kwa Bwana, 

Nalo ni ajabu machoni petu?t 
43 Kwa sababu hiyo nawaambia, Ufa- 
lme wa Mungu utaondolewa kwenu, 
nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa 


matunda yake. 44 Naye aangukaye juu 
ya jiwe hilo atavunjika-vunjika; naye 
ye yote ambaye litamwangukia, lita- 
msaga tikitiki.t 45 Wakuu wa makuhani 
na Mafarisayo, waliposikia mifano ya- 
ke, walitambua ya kuwa anawanenea 
wao. 46 Nao walipotafuta kumkamata, 
waliwaogopa makutano, kwa maana 
wao walimwona kuwa nabii. 
2 2 1 Yesu akajibu, akawaambia tena 
kwa mithali, akisema, “Ufalme 
wa mbinguni umefanana na mfalme 
mmoja aliyemfanyia mwanawe arusi.tt 
3Akawatuma watumwa wake wawaite 
walioalikwa kuja arusini; nao wakakataa 
kuja. “Akatuma tena watu kwa wengine, 
akisema, Waambieni wale walioalikwa, 
Tazameni, nimeandaa karamu yangu; 
ng'ombe zangu na vinono vimekwisha 
kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari, 
njoni arusini.t “Lakini hawakujali, wa- 
kaenda zao, mmoja shambani kwake, 
mmoja kwenye biashara yake; nao 
waliosalia wakawakamata watumwa 
wake, wakawatenda jeuri, na kuwaua. 
7Basi yule mfalme akaghadhibika; aka- 
peleka majeshi yake, akawaangamiza 
wauaji wale, akauteketeza mji wao. 
sKisha akawaambia watumwa wake, 
Arusi i tayari, lakini wale walioalikwa 
hawakustahili. ? Basi enendeni hata njia 
panda za barabara, na wote mwaonao 
waiteni arusini.t 10 Watumwa wale wa- 
katoka wakaenda njia kuu, wakakusanya 
wote waliowaona, waovu kwa wema; 
arusi ikajaa wageni. !! Lakini alipoingia 
yule mfalme ili kuwatazama wageni 
wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa 
vazi la arusi. Akamwambia, Rafiki, 
uliingiaje humu nawe huna vazi la arusi? 
Naye akatekewa. 3 Mfalme akawaambia 
watumishi, Mfungeni mikono na miguu, 
mchukueni mkamtupe katika giza la nje; 
ndiko kutakuwako kilio na kusaga me- 
no.t MKwa maana waitwao ni wengi, 
bali wateule ni wachache. 

15 Ndipo Mafarisayo wakaenda 
zao, wakafanya shauri, jinsi ya kumte- 
ga kwa maneno.tt 16 Wakatuma kwake 
wanafunzi wao pamoja na Maherodi, 
wakasema, Mwalimu, twajua ya kuwa 


21:31 Lk 18:14 21:32 Lk 3:12; 7:29-30 21:33-46 Mk 12:1-12; Lk 20:9-19 


21:33 Isa 5:1-2; Mt 25:14 21:38 Mt 27:18 


21:42 Zab 118:22-23; Mdo 4:11; Rum 9:33; 1 Pet 2:6-8 21:44 Dan 2:34,35,44,45 


22:2-14 Lk 14:16-24 


22:2 Yn 3:29 22:4 Mt 21:36 22:7 Mt 24:2 22:9 Mt 13:47; 21:43 
22:13 Mt 8:12; 25:30; Lk 13:28 22:15-22 Mk 12:13-17; Lk 20:20-26 


22:15 Yn 8:6 


MATHAYO MTAKATIFU 22 - 23 25 


wewe u mtu wa kweli, na njia ya 
Mungu waifundisha katika kweli, wala 
hujali cheo cha mtu awaye yote, kwa 
maana hutazami sura za watu.t 1" Basi 
utuambie, Waonaje? Ni halali kumpa 
Kaisari kodi, ama sivyo? 18 Lakini Yesu 
akaufahamu uovu wao, akasema, Mbo- 
na mnanijaribu, enyi wanafiki? ? Nio- 
nyesheni fedha ya kodi. Nao wakamle- 
tea dinari. ?? Akawaambia, Ni ya nani 
sanamu hii, na anwani hii? ?! Waka- 
mwambia, Ni ya Kaisari. Akawaambia, 
Basi, mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, 
na Mungu yaliyo ya Mungu.t 2? Wali- 
posikia, walistaajabu, wakamwacha, 
wakaenda zao.t 

23 Siku ile Masadukayo, watu wase- 
mao ya kwamba hakuna kiyama, waka- 
mwendea, wakamwuliza,tt wakisema, 
Mwalimu, Musa alisema, Mtu akifa, 
akiwa hana watoto, ndugu yake na 
amwoe yule mkewe, ili ampatie nduguye 
mzao.t 35 Basi, kwetu kulikuwa na ndugu 
saba; wa kwanza akaoa, akafariki, na 
kwa kuwa hana mzao, akamwachia ndu- 
guye mke wake. 26 Vivyo hivyo wa pili 
naye, na wa tatu, hata wote saba. 
21Mwisho wa wote yule mwanamke 
akafa naye. ?#Basi, katika kiyama, ata- 
kuwa mke wa yupi katika wale saba? 
Maana wote walikuwa naye. 2? Yesu 
akajibu, akawaambia, Mwapotea, kwa 
kuwa hamyajui maandiko wala uweza 
wa Mungu. 3? Kwa maana katika kiyama 
hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama 
malaika mbinguni. 3! Tena kwa habari ya 
kiyama ya watu, hamjalisoma neno lili- 
lonenwa na Mungu, akisema, 3? Mimi ni 
Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa 
Isaka, na Mungu wa Yakobo? Mungu si 
Mungu wa wafu, bali wa walio hait 
33Na makutano waliposikia, walisha- 
ngaa kwa mafunzo yake. 

-34Na Mafarisayo waliposikia ya 
kwamba amewafumba kinywa wale Ma- 
sadukayo, walifanya shauri pamoja.t 
35 Mmoja wao, mwana-sheria, akamwu- 
liza, akimjaribu;i 36 Mwalimu, katika 


.. 3 sge’ 


torati ni amri ipi iliyo kuu? 37 Akamwa- 





mbia, Mpende Bwana Mungu wako kwa 
moyo wako wote, na kwa roho yako 
yote, na kwa akili zako zote. 38Hii 
ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. 
39 Na ya pili yafanana nayo, nayo ni.hii, 
Mpende jirani yako kama nafsi: yako.? 
WKatika amri hizi mbili hulegemsa 
torati yote na manabii.? 

41-Na Mafarisayo walipokusanyika, 
Yesu aliwauliza, akisema, Mwaonaje 
katika habari za Kristo?! 4 Ni mwana wa 
nani? Wakamwambia, Ni wa Daudi. 
4 Akawauliza, Imekuwaje basi Daudi 
katika Roho kumwita Bwana, akisema, 

44 Bwana alimwambia Bwana 
wangu, 
Uketi mkono wangu wa kuume, 

Hata niwawekapo adui zako 

Kuwa chini ya miguu yako?t 

45 Basi, Daudi akimwita Bwana, ame- 
kuwaje ni mwanawe? 46 Wala hakuwe- 
za mtu kumjibu neno; wala hakuthubu- 
tu mtu ye yote tangu siku ile 
kumwuliza neno tena. 
2 3 1 Kisha Yesu akawaambia maku- 

tano na wanafunzi wake, akase- 
ma,t ? Waandishi na Mafarisayo wame- 
keti katika kiti cha Musa; 3 basi, yo yote 
watakayowaambia, myashike na kuyate- 
nda; lakini kwa mfano wa matendo yao, 
msitende; maana wao hunena lakini 
hawatendi.t “Wao hufunga mizigo mizi- 
to na kuwatwika watu mabegani mwao; 
wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole 
chao. “Tena matendo yao yote huyate- 
nda ili kutazamwa na watu; kwa kuwa 
hupanua hirizi zao, huongeza matamvua 
yao;t Shupenda viti vya mbele katika 
karamu, na kuketi mbele katika masina- 
gogi,t 7na kusalimiwa masokoni, na 
kuitwa na watu, Rabi. 8Bali ninyi msii- 
twe Rabi, maana mwalimu wenu ni 
mmoja, nanyi nyote ni ndugu. 

9 Wala msimwite mtu baba duniani; 
maana Baba yenu ni mmoja, aliye wa 
mbinguni. Wala msiitwe viongozi; 
maana kiongozi wenu ni mmoja, naye 
ndiye Kristo. "Naye aliye mkubwa 
wenu atakuwa mtumishi wenu t 12 Na ye 


22:16 Mk 3:6; Yn 3:2 22:21 Rum 13:7 22:22 Yn 8:9 22:23-33 Mk 12:18-27; Lk 20:27-40 
22:23 Mdo 23:8 22:24 Kum 25:5,6; Mwa 38:8 22:32 Kut 3:6; Mt 8:11 

22:34-40 Mk 12:28-31; Lk 10:25-28 22:35-40 Lk 10:25-28 22:37 Kum 6:5 22:39 Law 19:18 
22:40 Mt 7:12; Rum 13: 10; Gal 5:14 22:41-46 Mk 12:35-37; Lk 20:41-44 22:42 Yn 7:42 
22:44 Zab 110:1; Mt 26:64 23:1-39 Mk 12:38-40; Lk 20:45-47; Lk 11:39-52 2953 Maman 
23:5 Mt 6:1; Hes 15:38; Kum 6:8; Kut 13:9 23:6 Lk 14:7; Mt 6:5 


23:11 Mt 20:26-27; Mk 9:35; 10:43 -44; Lk 22:26 


26 MATHAYO MTAKATIFU 23 — 24 


yote atakayejikweza, atadhiliwa; na ye 
yote atakayejidhili, atakwezwa.t 

13 Ole wenu waandishi na Mafari- 
sayo, wanafiki! Kwa kuwa mnawafu- 
ngia watu ufalme wa mbinguni; ninyi 
wenyewe hamwingii, wala wanaoi- 
ngia hamwaachi waingie. 

14 {Ole wenu waandishi na Mafa- 
risayo, wanafiki! Kwa kuwa mnakula 
nyumba za wajane, na kwa unafiki 
mnasali sala ndefu; kwa hiyo mtapata 
hukumu iliyo kubwa zaidi.] 

15 Ole wenu waandishi na Mafari- 
sayo, wanafiki! Kwa kuwa mnazu- 
nguka katika bahari na nchi kavu ili 
kumfanya mtu mmoja kuwa mwongo- 
fu; na akiisha kufanyika, mnamfanya 
kuwa mwana wa jehanum mara mbili 
zaidi kuliko ninyi wenyewe. 

16 Ole wenu viongozi vipofu, ninyi 
msemao, Mtu atakayeapa kwa hekalu, si 
kitu; bali mtu atakayeapa kwa dhahabu 
ya hekalu, amejifunga.t 17 Wapumbavu 
ninyi na vipofu; maana ni ipi iliyo 
kubwa, ile dhahabu, au lile hekalu 
liitakasalo dhahabu? 18 Tena, Mtu ataka- 
yeapa kwa madhabahu, si kitu; bali mtu 
atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake, 
amejifunga. '? Vipofu ninyi; maana ni ipi 
iliyo kubwa, ile sadaka, au ile madhaba- 
hu iitakasayo sadaka?! 20 Basi yeye aa- 
paye kwa madhabahu, huapa kwa hiyo, 
na kwa vitu vyote vilivyo juu yake. 
21l Naye aapaye kwa hekalu, huapa kwa 
hilo, na kwa yeye akaaye ndani yake. 
22 Naye aapaye kwa mbingu, huapa kwa 
kiti cha enzi cha Mungu, na kwa yeye 
aketiye juu yake.t 

23 Ole wenu waandishi na Mafarisa- 
yo, wanafiki! Kwa kuwa mnalipa zaka 
za mnanaa na bizari na jira, lakini 
mmeacha mambo makuu ya sheria, yaa- 
ni, adili, na rehema, na imani; hayo 
imewapasa kuyafanya, wala yale mengi- 
ne msiyaache.t 24 Viongozi vipofu, we- 
nye kuchuja mbu na kumeza ngamia. 

25 Ole wenu waandishi na Mafarisa- 
yo, wanafiki! Kwa kuwa mnasafisha nje 
ya kikombe na chano, na ndani yake 
vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na 


kiasi.t 25 Ewe Farisayo kipofu, safisha 
kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake 
nayo ipate kuwa safi.t 

27 Ole wenu, waandishi na Mafari- 
sayo, wanafiki! Kwa kuwa mmefanana 
na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo 
kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali 
ndani yamejaa mifupa ya wafu, na 
uchafu wote.t 2 Vivyo hivyo ninyi na- 
nyi, kwa nje mwaonekana na watu kuwa 
wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki 
na maasi.? 

29 Ole wenu, waandishi na Mafari- 
sayo, wanafiki! Kwa kuwa mnayajenga 
makaburi ya manabii, na kuyapamba 
maziara ya wenye haki, 3na kusema, 
Kama sisi tungalikuwako zamani za 
baba zetu, hatungalishirikiana nao katika 
damu ya manabii. 3! Hivi mwajishuhudia 
wenyewe, ya kwamba ninyi ni wana wao 
waliowaua manabii.? 3? Kijazeni basi ki- 
pimo cha baba zenu. 33 Enyi nyoka, wana 
wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya 
jehanum?! 4 Kwa sababu hiyo, angalie- 
ni, mimi natuma kwenu manabii na 
wenye hekima na waandishi; na wengine 
wao ninyi mtawaua na kuwasulibisha, na 
wengine wao mtawapiga katika masina- 
gogi yenu, na kuwafukuza mji kwa mji;t 
35 hivyo ije juu yenu damu yote ya haki 
iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu 
ya Habili, yule mwenye haki, hata damu 
ya Zakaria bin Barakia, mliyemwua kati 
ya patakatifu na madhabahu. 36 Amin, 
nawaambieni, Mambo hayo yote yataku- 
ja juu ya kizazi hiki. 

37Ee Yerusalemu, Yerusalemu, 
uwauaye manabii, na kuwapiga kwa 
mawe wale waliotumwa kwako! Ni 
mara ngapi nimetaka kuwakusanya pa- 
moja watoto wako, kama vile kuku 
avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake 
chini ya mabawa yake, lakini hamkuta- 
ka!t 38 Angalieni, nyumba yenu mmea- 
chiwa hali ya ukiwa.t 3?Kwa maana 
nawaambia, Hamtaniona kamwe tangu 
sasa, hata mtakaposema, Amebarikiwa 
ajaye kwa jina la Bwana.t 
2 4 1 Yesu akaenda zake, akatoka 

hekaluni; wanafunzi wake 


23:12 Lk 14:11; 18:14; Mit 29:23; Ayu 22:29; Eze 21:26; 1 Pet 5:5 23:16 Mt 15:14 

23:19 Kut 29:37 23:22 Isa 66:1; Mt 5:34 23:23 Law 27:30; Mik 6:8 23:25 Mk 7:4 

23:26 Tit 1:15; Yn 9:40 23:27 Mdo 23:3 23:28 Lk 16:15 23:31 Mdo 7:52 

23:33 Mt 3:7; 12:34; Lk 3:7 23:34 Mt 13:52; 10:23; 1 The 2:15 23:35 Mwa 4:8; 2 Nya 24:20-21 
23:37 Lk 13:34,35; Mdo 7:59; 1 The 2:15 23:38 Yer 22:5; 12:7; 1 Fal 9:7,8 


23:39 Zab 118:26; Mt 21:9 


MATHAYO MTAKATIFU 24 27 


wakamwendea ili kumwonyesha maje- 
ngo ya hekalu.t ? Naye akajibu akawaa- 
mbia, Hamyaoni haya yote? Amin, na- 
waambieni, Halitasalia hapa jiwe juu ya 
jiwe ambalo halitabomoshwa.t 

3 Hata alipokuwa ameketi katika 
mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake 
wakamwendea kwa faragha, wakisema, 
Tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? 
Nayo ni nini dalili ya kuja kwako, na ya 
mwisho wa dunia? 4 Yesu akajibu, aka- 
waambia, Angalieni, mtu asiwadanga- 
nye. 5Kwa sababu wengi watakuja kwa 
jina langu, wakisema, Mimi ni Kristo; 
nao watadanganya wengi.t 6 Nanyi mta- 
sikia habari za vita na matetesi ya vita; 
angalieni, msitishwe; maana hayo haya- 
na budi kutukia; lakini ule mwisho 
bado.t 7Kwa maana taifa litaondoka 
kupigana na taifa, na ufalme kupigana 
na ufalme; kutakuwa na njaa, na mate- 
temeko ya nchi mahali mahali.t 8 Hayo 
yote ndiyo mwanzo wa utungu. 7 Wakati 
huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao 
watawaua; nanyi mtakuwa watu wa 
kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya 
jina langu.t 1? Ndipo wengi watakapoji- 
kwaa, nao watasalitiana, na kuchukia- 
na.t Na manabii wengi wa uongo 
watatokea, na kudanganya wengi.t 1? Na 
kwa sababu ya kuongezeka maasi, upe- 
ndo wa wengi utapoa.t 13 Lakini mwe- 
nye kuvumilia hata mwisho, ndiye ata- 
kayeokoka.t !4Tena habari njema ya 
ufalme itahubiriwa katika ulimwengu 
wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote; 
hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.t 

15 Basi hapo mtakapoliona chuki- 
zo la uharibifu, lile lililonenwa na 
nabii Danieli, limesimama katika pa- 
takatifu (asomaye na afahamu),t 
16 ndipo walio katika Uyahudi na wa- 
kimbilie milimani; !” naye aliye juu 
ya dari asishuke kuvichukua vitu vi- 
livyomo nyumbani mwake;t 18 wala 
aliye shambani asirudi nyuma kuichu- 
kua nguo yake. ? Ole wao wenye 





24:1-51 Mk 13:1-37; Lk 21:5-36 24:2 Lk 19:44 


mimba na wanyonyeshao siku hizo! 
20 Ombeni, ili kukimbia kwenu kusi- 
we wakati wa baridi, wala siku ya 
sabato.t 21 Kwa kuwa wakati huo ku- 
takuwapo dhiki kubwa, ambayo haija- 
tokea namna yake tangu mwanzo wa 
ulimwengu hata sasa, wala haitaku- 
wapo kamwe.t ? Na kama siku hizo 
zisingalifupizwa, asingeokoka mtu ye 
yote; lakini kwa ajili ya wateule 
zitafupizwa siku hizo. 33 Wakati huo 
mtu akiwaambia, Tazama, Kristo yu- 
po hapa, au yuko kule msisadiki. 
24 Kwa maana watatokea makristo wa 
uongo, na manabii wa uongo, nao 
watatoa ishara kubwa na maajabu; 
wapate kuwapoteza, kama yamkini, 
hata walio wateule.t 25 Tazama, nime- 
kwisha kuwaonya mbele. 26 Basi wa- 
kiwaambia, Yuko jangwani, msitoke; 
yumo nyumbani, msisadiki.t 7 Kwa 
maana kama vile umeme utokavyo 
mashariki ukaonekana hata maghari- 
bi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja 
kwake Mwana wa Adamu. Kwa 
kuwa po pote ulipo mzoga, ndipo 
watakapokusanyika tai.t 

29 Lakini mara, baada ya dhiki ya 
siku zile, jua litatiwa giza, na mwezi 
hautatoa mwanga wake, na nyota 
zitaanguka mbinguni, na nguvu za 
mbinguni zitatikisika;t 3? ndipo itaka- 
poonekana ishara yake Mwana wa 
Adamu mbinguni; ndipo mataifa yote 
ya ulimwengu watakapoomboleza, 
nao watamwona Mwana wa Adamu 
akija juu ya mawingu ya mbinguni 
pamoja na nguvu na utukufu mwingi.t 
31 Naye atawatuma malaika zake pa- 
moja na sauti kuu ya parapanda, nao 
watawakusanya wateule wake toka 
pepo nne, toka mwisho huu wa mbi- 
ngu mpaka mwisho huu.t 

32 Basi kwa mtini jifunzeni mfano; 
tawi lake likiisha kuchipuka na kucha- 
nua majani, mwatambua ya kuwa wa- 
kati wa mavuno u karibu; 5 nanyi 


24:5 Mt 24:24; Yn 5:43; Mdo 5:36,37; 1 Yoh 2:18 24:6 Dan 2:28 24:7 Isa 19:2; 2 Nya 15:6 
24:9 Mt 10:17,22; Yn 16:2 24:10 Dan 11:41 24:11 Mt7:15;1 Yoh 4:1 

24:12 2 The 2: 10; 2 Tim 3:1-5 24:13 Mt 10:22; Ufu 13:10 24:14 Mt 28:19; 10:18 

24:15 Dan 9:27; 11: 31; 12:11 24:17-18 Lk 17: 31 24:20 Mdo 1:12 

24:21 Dan 12:1; Ufu 7: 14; Yoe 2:2 24:24 Mt 5:11; Kum 13:1-3; 2 The 2:8,9 

24:26-27 Lk 17:23-24 24: 28 Ayu 39:30; Hab 1:8; Lk 17:37 > : 

24:29 Isa 13:10; 34:4; Eze 32:7; Yoe 2: 10; 3:4; 4:15; Ufu 6:12-13; 2 Pet 3:10 

24:30 Dan 7:13; Zek 12: 10-14; Ufu 1:7; 19; l1; Mt 26: 64 

24:31 1 Kor 15:52; 1 The 4:16; Ufu 8:12; Isa 27:13; Zek 2:6; Kum 30:4 


28 MATHAYO MTAKATIFU 24 -25 


kadhalika, myaonapo hayo yote, ta- 
mbueni ya kuwa yu karibu, milangoni. 
34 Amin, nawaambia, Kizazi hiki haki- 
tapita, hata hayo yote yatakapotimia. 
35 Mbingu na nchi zitapita; lakini ma- 
neno yangu hayatapita kamwe.t 

36 Walakini habari ya siku ile na 
saa ile hakuna aijuaye, hata malaika 
walio mbinguni, wala Mwana, ila Baba 
peke yake.t 37 Kwa maana kama vile 
ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kuta- 
kavyokuwa kuja kwake Mwana wa 
Adamu.t 38 Kwa kuwa kama vile siku 
zile zilizokuwa kabla ya Gharika watu 
walivyokuwa wakila, na kunywa, wa- 
kioa na kuolewa, hata siku ile aliyoi- 
ngia Nuhu katika safina,t? 3? wasita- 
mbue, hata Gharika ikaja, ikawachukua 
wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa- 
ke Mwana wa Adamu.t 40 Wakati ule 
watu wawili watakuwako kondeni; 
mmoja atwaliwa, mmoja aachwa;t 
41 wanawake wawili watakuwa wakisa- 
ga; mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. 

42 Kesheni basi; kwa maana hamjui 
ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu.t 
43 Lakini fahamuni neno hili; kama 
mwenye nyumba angaliijua ile zamu 
mwivi atakayokuja, angalikesha, wala 
asingaliiacha nyumba yake kuvunjwa.t 
44 Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiweke- 
ni tayari; kwa kuwa katika saa msiyo- 
dhani Mwana wa Adamu yuaja.t 45 Ni 
nani basi yule mtumwa mwaminifu 
mwenye akili, ambaye bwana wake 
alimweka juu ya nyumba yake, awape 
watu chakula kwa wakati wake? 46 Heri 
mtumwa yule, ambaye bwana wake 
ajapo atamkuta akifanya hivyo. 4 Ami- 
n, nawaambieni, atamweka juu ya vitu 
vyake vyote.t 48 Lakini mtumwa yule 
mbaya akisema moyoni mwake, Bwana 
wangu anakawia;t 4 akaanza kuwapiga 
wajoli wake, na kula na kunywa pamo- 
ja na walevi; 5°bwana wake mtumwa 
huyo atakuja siku asiyodhani, na saa 
asiyojua, 5! atamkata vipande viwili, na 
kumwekea fungu lake pamoja na wa- 
nafiki; ndiko kutakuwako kilio na ku- 
saga meno.t 


2 5 | Ndipo ufalme wa mbinguni 

utakapofanana na wanawali ku- 
mi, waliotwaa taa zao, wakatoka kwe- 
nda kumlaki bwana arusi.t ? Watano 
wao walikuwa wapumbavu, na watano 
wenye busara. 3 Wale waliokuwa wa- 
pumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae 
na mafuta pamoja nao; “bali wale 
wenye busara walitwaa mafuta katika 
vyombo vyao pamoja na taa zao.” Hata 
bwana arusi alipokawia, wote wakasi- 
nzia wakalala usingizi. í Lakini usiku 
wa manane, pakawa na kelele, Haya, 
bwana arusi; tokeni mwende kumlaki. 
7Mara wakaondoka wanawali wale 
wote, wakazitengeneza taa zao. 8 Wale 
wapumbavu wakawaambia wenye bu- 
sara, Tupeni mafuta yenu kidogo; maa- 
na taa zetu zinazimika. 7 Lakini wale 
wenye busara wakawajibu, wakisema, 
Sivyo; hayatatutosha sisi na ninyi; 
afadhali shikeni njia mwende kwa 
wauzao, mkajinunulie. !? Na hao wali- 
pokuwa wakienda kununua, bwana 
arusi akaja, nao waliokuwa tayari wa- 
kaingia pamoja naye arusini; mlango 
ukafungwa. !! Halafu wakaja na wale 
wanawali wengine, wakasema, Bwana, 
Bwana, utufungulie.t 12? Akajibu akase- 
ma, Amin, nawaambia, siwajui ninyi.t 
13 Basi kesheni, kwa sababu hamwijui 
siku wala saa.t 

14 Maana ni mfano wa mtu ataka- 
ye kusafiri, aliwaita watumwa wake, 
akaweka kwao mali zake.tt 15 Akampa 
mmoja talanta tano, na mmoja talanta 
mbili, na mmoja talanta moja; kila 
mtu kwa kadiri ya uwezo wake; aka- 
safiri.t 16 Mara yule aliyepokea tala- 
nta tano akaenda, akafanya biashara 
nazo, akachuma faida talanta nyingi- 
ne tano. !7 Vile vile na yule mwenye 
mbili, yeye naye akachuma nyingine 
mbili faida. 18 Lakini yule aliyepokea 
moja alikwenda akafukua chini, akai- 
ficha fedha ya bwana wake. !? Baada 
ya siku nyingi akaja bwana wa watu- 
mwa wale, akafanya hesabu nao. 
20 Akaja yule aliyepokea talanta tano, 
akaleta talanta nyingine tano, akise- 
ma, Bwana, uliweka kwangu talanta 


24:35 Mt 5:18 24:36 1 The 5:1,2 24:37 Mwa 6:5-8; Lk 17:26,27 24:38 2 Pet 3:5,6; Mwa 7:7 
24:39 Mwa 7:6-24 24:40 Lk 17:35,36 24:42 Mt 25:13 24:43-44 Lk 12:39-40 24:44 Ufu 16:15 
24:47 Mt 25:21,23 24:48 Mhu 8:11 24:51 Mt8:12 25:1 Lk 12:35; Ufu 19:7 


25:11-12 Lk 13:25 25:12 Mt 7:23 25:13 M5 24:42 


25:15 Rum 12:6 


25:14-30 Lk 19:11-27 25:14 Mt 21:33 


MATHAYO MTAKATIFU 25 — 26 29 


tano; tazama, talanta nyingine tano 
nilizopata faida. ?! Bwana wake aka- 
mwambia, Vema, mtumwa mwema na 
mwaminifu; ulikuwa mwaminifu kwa 
machache, nitakuweka juu ya mengi; 
ingia katika furaha ya bwana wako.t 
22 Akaja na yule aliyepokea talanta 
mbili, akasema, Bwana, uliweka kwa- 
ngu talanta mbili; tazama, talanta 
nyingine mbili nilizopata faida. 
23 Bwana wake akamwambia, Vema, 
mtumwa mwema na mwaminifu; uli- 
kuwa mwaminifu kwa machache, ni- 
takuweka juu ya mengi; ingia katika 
furaha ya bwana wako.t 24 Akaja na 
yule aliyepokea talanta moja, akase- 
ma, Bwana, nalitambua ya kuwa we- 
we u mtu mgumu, wavuna usipopa- 
nda, wakusanya usipotawanya; ?5 bası 
nikaogopa, nikaenda nikaificha tala- 
nta yako katika ardhi; tazama, unayo 
iliyo yako. 26 Bwana wake akajibu, 
akamwambia, Wewe mtumwa mbaya 
na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna 
nisipopanda, nakusanya nisipotawa- 
nya; ?7 basi, ilikupasa kuiweka fedha 
yangu kwa watoao riba; nami nikija 
ningalipata iliyo yangu na faida yake. 
28 Basi, mnyang'anyeni talanta hiyo, 
mpeni yule aliye nazo talanta kumi. 
29 Kwa maana kila mwenye kitu ata- 
pewa, na kuongezewa tele; lakini 
asiye na kitu, hata kile alicho nacho 
atanyang'anywa.! 30 Na mtumwa yule 
asiyefaa, mtupeni mbali katika giza la 
nje; ndiko kutakuwako kilio na kusa- 
ga meno.t 

31 Hapo atakapokuja Mwana wa 
Adamu katika utukufu wake, na malai- 
“ka watakatifu wote pamoja naye, ndipo 
atakapoketi katika kiti cha utukufu 
wake;t 32 na mataifa yote watakusanyi- 
ka mbele zake; naye atawabagua kama 
vile mchungaji abaguavyo kondoo na 
mbuzi;t 33atawaweka kondoo mkono 
wake wa kuume, na mbuzi mkono 
wake wa kushoto.t 3 Kisha Mfalme 
atawaambia wale walioko mkono wake 
wa kuume, Njoni, mliobarikiwa na 
Baba yangu, urithini ufalme mlioweke- 
wa tayari tangu kuumbwa ulimwengu; 


25:21 Mt 25:23; Mt 24:45-47; Lk 16:10 


35 kwa maana nalikuwa na njaa, mkani- 
pa chakula; nalikuwa na kiu, mkani- 
nywesha; nalikuwa mgeni, mkanikari- 
bisha;t 36nalikuwa uchi, mkanivika 
nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; 
nalikuwa kifungoni, mkanijia. 37 Ndipo 
wenye haki watakapomjibu, wakisema, 
Bwana, ni lini tulipokuona una njaa, 
tukakulisha, au una kiu tukakunywe- 
sha?t 38Tena ni lini tulipokuona u 
mgeni, tukakukaribisha, au u uchi, 
tukakuvika? 3? Ni lini tena tulipokuona 
u mgonjwa, au kifungoni, tukakujia? 
Na Mfalme atajibu, akiwaambia, 
Amin, nawaambia, kadiri mlivyomte- 
ndea mmojawapo wa hao ndugu zangu 
walio wadogo, mlinitendea mimi.t 
41 Kisha atawaambia na wale walioko 
mkono wake wa kushoto, Ondokeni 
kwangu, mliolaaniwa, mwende katika 
moto wa milele, aliowekewa tayari 
Ibilisi na malaika zake;t 4 kwa maana 
nalikuwa na njaa, msinipe chakula; 
nalikuwa na kiu, msininyweshe; $ na- 
likuwa mgeni, msinikaribishe; naliku- 
wa uchi, msinivike; nalikuwa mgo- 
njwa, na kifungoni, msije kunitazama. 
44 Ndipo hao pia watajibu, wakisema, 
Bwana, ni tini tulipokuona wewe una 
njaa, au una kiu, au u mgeni, au u uchi, 
au u mgonjwa, au u kifungoni, tusiku- 
hudumie? 45 Naye atawajibu, akisema, 
Amin, nawaambia, Kadiri msivyomte- 
ndea mmojawapo wa hao walio wado- 
go, hamkunitendea mimi. 46Na hao 
watakwenda zao kuingia katika adhabu 
ya milele; bali wenye haki watakwenda 
katika uzima wa milele.t 
2 6 1 Ikawa Yesu alipomaliza ma- 
neno hayo yote, aliwaambia 
wanafunzi wake,! ? Mnajua ya kuwa 
baada ya siku mbili itakuwa Pasaka, 
na Mwana wa Adamu atasalitiwa asu- 
libiwe.tt 3 Wakati ule wakuu wa maku- 
hani, na wazee wa watu, wakakusanyi- 
ka katika behewa ya Kuhani Mkuu, 
jina lake Kayafa; 4wakafanya shauri 
pamoja, ili wamkamate Yesu kwa hila 
na kumwua. 5 Lakini wakasema, Isiwe 
wakati wa sikukuu, isije ikatòkea gha- 


-sia katika watu. 


25:23 Mt 25:21 25:29 Mt 13: 12; Mk 4:25; Lk 8:18 


25:30 Mt 8:12; 22: 13; Lk 13 :28 25:31 Mt l6: 27; 19:28; Zek 14:5; Ufu 20:11- 13 
25:32 Rum 14:10 25:33 Eze 34:17 25:35 Isa 58:7 25:37 Mt 6:3 25:40 Mit 19:17; Ebr 2:11 
25:41 Mt 7:23; Ufu 20:10,15 25:46 Dan 12:2; Yn 5:29 26:1 Mt 7:28; 11:1; 13:53; 19:1 


26:2-5 Mk 14:1,2; Lk 22:1,2 


26:2 Kut 12:1-27; Mt 20:18 


30 MATHAYO MTAKATIFU 26 


6 Naye Yesu alipokuwapo Bethania 
katika nyumba ya Simoni mkoma,” 
7 mwanamke mwenye kibweta cha ma- 
rhamu ya thamani kubwa alimkaribia 
akaimimina kichwani pake alipoketi 
chakulani.t 8 Wanafunzi wake walipoo- 
na, wakachukiwa, wakasema, Ni wa 
nini upotevu huu? ?Maana marhamu 
hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyi- 
ngi wakapewa maskini. !? Yesu akata- 
mbua akawaambia, Mbona mnamtaabi- 
sha mwanamke? Maana ni kazi njema 
aliyonitendea mimıi.t 1! Kwa maana si- 
ku zote mnao maskini pamoja nanyi; 
lakini mimi hamnami siku zote.t 
12 Maana kwa kunimwagia mwili wa- 
ngu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili 
kuniweka tayari kwa maziko yangu. 
13 Amin, nawaambieni, Kila patakapo- 
hubiriwa Injili hii katika ulimwengu 
wote, tendo hilo alilolitenda huyu lita- 
tajwa pia kwa kumbukumbu lake. 

14 Wakati huo mmoja wa wale 
Thenashara, jina lake Yuda Iskariote, 
aliwaendea wakuu wa makuhani,” 
15S akasema, Ni nini mtakachonipa, na- 
mi nitamsaliti kwenu? Wakampimia 
vipande thelathini vya fedha.“ 16 To- 
kea wakati huo akawa akitafuta nafasi 
apate kumsaliti.t 

17 Hata siku ya kwanza ya mikate 
isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wa- 
kamwendea Yesu, wakamwambia, Ni 
wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka??? 
18 Akasema, Enendeni mjini kwa mtu 
fulani, mkamwambie, Mwalimu asema, 
Majira yangu ni karibu; kwako nitafanya 
Pasaka pamoja na wanafunzi wangu.t 
1? Wanafunzi wakafanya kama Yesu ali- 
vyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. 2° Basi 
kulipokuwa jioni aliketi chakulani pa- 
moja na wale Thenashara.t ?! Nao wali- 
pokuwa wakila, alisema, Amin, nawaa- 
mbia, Mmoja wenu atanisaliti. 
22 Wakahuzunika sana, wakaanza ku- 
mwuliza mmoja mmoja, Ni mimi, Bwa- 
na? 3 Akajibu akasema, Yeye aliyetia 
mkono wake pamoja nami katika kombe, 


ndiye atakayenisaliti! “Mwana wa 
Adamu aenda zake, kama alivyoandiki- 
wa; lakini ole wake mtu yule ambaye 
amsaliti Mwana wa Adamu! Ingekuwa 
heri kwake mtu yule kama asingalizali- 
wa. 5 Yuda, yule mwenye kumsaliti, 
akajibu, akasema, Ni mimi, Rabi? Aka- 
mwambia, Wewe umesema. 

26 Nao walipokuwa wakila Yesu ali- 
twaa mkate, akabariki, akaumega, aka- 
wapa wanafunzi wake, akasema, Twae- 
ni, mle; huu ndio mwili wangu! 
27 Akakitwaa kikombe, akashukuru, aka- 
wapa, akisema, Nyweni nyote katika 
hiki; kwa maana hii ndiyo damu yangu 
ya agano, imwagikayo kwa ajili ya 
wengi kwa ondoleo la dhambi.t ? Lakini 
nawaambieni, Sitakunywa kabisa tangu 
sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile 
nitakapokunywa mpya pamoja nanyi 
katika ufalme wa Baba yangu. 3! Nao 
walipokwisha kuimba, wakatoka nje 
kwenda mlima wa Mizeituni.t 

31 Ndipo Yesu akawaambia, Ninyi 
nyote mtachukizwa kwa ajili yangu 
usiku huu kwa kuwa imeandikwa, Ni- 
tampiga mchungaji, na kondoo wa 
kundi watatawanyika.tt 32 Lakini baada 
ya kufufuka kwangu, nitawatangulia 
kwenda Galilaya.t 33Petro akajibu, 
akamwambia, Wajapochukizwa wote 
kwa ajili yako, mimi sitachukizwa 
kamwe. 34 Yesu akamwambia, Amin, 
nakuambia wewe, usiku huu kabla ya 
kuwika jogoo, utanikana mara tatu.t 
35 Petro akamwambia, Ijaponipasa kufa 
nawe, sitakukana kamwe. Na wanafu- 
nzi wote wakasema vivyo hivyo.t 

36 Kisha Yesu akaenda pamoja 
nao mpaka bustani iitwayo Gethsema- 
ne, akawaambia wanafunzi wake, Ke- 
tini hapa, hata niende kule nikaombe.t 
37 Akamchukua Petro na wale wana 
wawili wa Zebedayo, akaanza kuhu- 
zunika na kusononeka.t 38 Ndipo aka- 
waambia, Roho yangu ina huzuni nyi- 
ngi kiasi cha kufa; kaeni hapa, mkeshe 
pamoja nami.t 39 Akaendelea mbele 


26:6-13 Mk 14:3-9; Lk 7:36-50; Yn 12:1-8 26:7 Lk 7:37-38 26:10 Lk 11:7 26:11 Kum 15:11 
26:14-16 Mk 14:10,11; Lk 22:3-6 26:15 Zek 11:12; Yn 11:57 26:16 1 Tim 6:9,10 


26:17-19 Mk 14:12-16; Lk 22:7-13 


26:17 Kut 12:18-20 26:18 Mt 21:3 


26:20-30 Mk 14:17-26; Lk 22:14-23; Yn 13:21-26 26:23 Zab 41:10 

26:26 Mt 14:19; 1 Kor 11:23-25 26:28 Kut 24:8; Yer 31:31-34; Zek 9:11 

26:30 Zab 113-118; Lk 22:39; Yn 18:1 26:31-35 Mk 14:27-31; Lk 22:31-34 
26:31 Zek 13:7; Yn 16:32 26:32 Mt 28:7,16 26:34 Yn 13:38 26:35 Mt 26:56 
26:36-46 Mk 14:32-42; Lk 22:40-46 26:37 Ebr 5:7 26:38 Zab 43:5; Yn 12:27 


e 26:15 Yapata kama shilingi 90. 


MATHAYO MTAKATIFU 26 31 


kidogo, akaanguka kifulifuli, akao- 
mba, akisema, Baba yangu, ikiweze- 
kana, kikombe hiki kiniepuke; walaki- 
ni si kama nitakavyo mimi, bali kama 
utakavyo wewe.t 40 Akawajia wale 
wanafunzi, akawakuta wamelala, aka- 
mwambia Petro, Je! Hamkuweza ku- 
kesha pamoja nami hata saa moja? 
41 Kesheni, mwombe, msije mkaingia 
majaribuni; roho i radhi, lakini mwili 
ni dhaifu.t 4 Akaenda tena mara ya 
pili, akaomba, akisema, Baba yangu, 
ikiwa haiwezekani kikombe hiki ki- 
niepuke nisipokunywa, mapenzi yako 
yatimizwe. 43 Akaja tena, akawakuta 
wamelala; maana macho yao yameku- 
wa mazito. 4 Akawaacha tena, akae- 
nda, akaomba mara ya tatu, akisema 
maneno yale yale.t 45 Kisha akawajia 
wanafunzi wake, akawaambia, Laleni 
sasa, mpumzike tazama, saa imekari- 
bia, na Mwana wa Adamu anatiwa 
katika mikono ya wenye dhambi. 
46 Ondokeni, twende zetuni! Tazama, 
yule anayenisaliti amekaribia.t 

47 Basi alipokuwa katika kusema, 
tazama, Yuda, mmoja wa wale Thena- 
shara akaja, na pamoja naye kundi 
kubwa wenye panga na marungu, wa- 
metoka kwa wakuu wa makuhani na 
wazee wa watu.t 48Na yule mwenye 
kumsaliti alikuwa amewapa ishara, 
akisema, Nitakayembusu, huyo ndiye; 
mkamateni. 4 Mara akamwendea Ye- 
su, akasema, Salamu, Rabi, akambusu. 
50 Yesu akamwambia, Rafiki, fanya uli- 
lolijia. Wakaenda, wakanyosha mikono 
yao wakamkamata Yesu. 5! Na tazama, 
mmoja wao waliokuwa pamoja na Ye- 
su akanyosha mkono wake, akaufuta 
upanga wake, akampiga mtumwa wa 
Kuhani Mkuu, akamkata sikio. 52 Ndi- 
po Yesu akamwambia, Rudisha upanga 
wako mahali pake, maana wote wau- 
shikao upanga, wataangamia kwa upa- 
nga.t 53 Ama wadhani ya kuwa mimi 


siwezi kumsihi Baba yangu, naye ata- 


niletea sasa hivi zaidi ya majeshi kumi 
na mawili ya malaika?! 5? Yatatimi- 
zwaje basi maandiko, ya kwamba hi- 
vyo ndivyo vilivyopasa kujiri? 55 Saa 


ile Yesu akawaambia makutano, Je, 
mmetoka. kama kumkamata mnyang'a- 
nyi, wenye panga na marungu, ili 
kunishika? Kila siku naliketi hekaluni 
nikifundisha, msinikamate.t 5$ Lakini 
haya yote yamekuwa, ili maandiko ya 
manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi 
wote wakamwacha, wakakimbia.t 

57 Nao waliomkamata Yesu waka- 
mpeleka kwa Kayafa, Kuhani Mkuu, 
walikokuwa wamekutanika waandishi 
na wazee.t 58Na Petro akamfuata kwa 
mbali mpaka behewa ya Kuhani Mkuu, 
akaingia ndani, akaketi pamoja na watu- 
mishi, auone mwisho. >? Basi wakuu wa 
makuhani na baraza yote wakatafuta 
ushuhuda wa uongo juu ya Yesu, wapate 
kumwua; $? wasiuone wangawa walito- 
kea mashahidi wa uongo wengi. 6! Hata 
baadaye wawili wakatokea, wakasema, 
Huyu alisema, Naweza kulivunja hekalu 
la Mungu, na kulijenga kwa siku tatu. 
6, Kisha Kuhani Mkuu akasimama aka- 
mwambia, Hujibu neno? Hawa wanaku- 
shuhudia nini? $” Lakini, Yesu akanya- 
maza. Kuhani Mkuu akamwambia, 
Nakuapisha kwa Mungu aliye hai, utua- 
mbie kama wewe ndiwe Kristo, Mwana 
wa Mungu.t $4 Yesu akamwambia, We- 
we umesema; lakini nawaambieni, Ta- 
ngu sasa mtamwona Mwana wa Adamu 
ameketi mkono wa kuume wa nguvu, 
akija juu ya mawingu ya mbinguni.t 
65 Ndipo Kuhani Mkuu akararua mavazi 
yake, akisema, Amekufuru; mna haja 
gani tena ya mashahidi? Tazameni, sasa 
mmesikia hiyo kufuru yake;t 6 mwaona- 
je ninyi? Wakajibu, wakasema, Imempa- 
sa kuuawa.t $7 Ndipo wakamtemea mate 
ya uso, wakampiga makonde; wengine 
wakampiga makofi,t $wakisema, Ewe 
Kristo, tufumbulie; ni nani aliyekupiga? 

69 Na Petro alikuwa ameketi nje 
behewani; kijakazi mmoja akamwe- 
ndea, akasema, Wewe nawe ulikuwapo 
pamoja na Yesu wa Galilaya. 7° Akaka- 
na mbele ya wote, akisema, Sijui 
usemalo. 7! Naye alipotoka nje hata 
ukumbini, mwanamke mwingine ali- 
mwona, akawaambia watu waliokuwa- 
ko huko, Huyu alikuwapo pamoja na 


26:39 Yn 18:11; Ebr 5:8: 26:41 Ebr 2:14; 4:15 26:44 2 Kor 12:8 26:46 Yn 14:31 

26:47-56 Mk 14: :43-50; Lk 22:47-53; Yn 18:3- 12 26:52 Mwa 9:6; Ufu #3:10 -26:53 Yoe 3:11 
26:55 Lk 19:47;21:37 26:56 Mt 26: 31 26:57-75 Mk 14:53-72; Lk 22:54-71; Yn 18:12-27 
26:61 Yn 2:19- 21 26:63 Mt 27:12 26:64 Dan 7:13; Zab 110:1; Mt 16:27; 24:30 

26:65-66 Law 24:16; Mt 9:3; Yn 10:33 26:66 Yn 19:7 26:67 Isa 50:6 


32 MATHAYO MTAKATIFU 26 - 27 


Yesu Mnazareti. 7? Akakana tena kwa 
kiapo, Simjui mtu huyu. 73 Punde kido- 
go, wale waliohudhuria wakamwe- 
ndea, wakamwambia Petro, Hakika 
wewe nawe u mmoja wao; kwa sababu 
hata usemi wako wakutambulisha. 
74 Ndipo akaanza kulaani na kuapa 
akisema, Simjui mtu huyu. Na mara 
akawika jogoo. 7” Petro akalikumbuka 
lile neno la Yesu alilolisema, Kabla ya 
kuwika jogoo, utanikana mara tatu. 
Akatoka nje, akalia kwa majonzi.t 
2 7 1 Na ilipokuwa asubuhi, wakuu 
wa makuhani wote na wazee 
wa watu wakafanya shauri juu ya 
Yesu, wapate kumwua; ? wakamfunga, 
wakamchukua, wakampeleka kwa Pila- 
to aliyekuwa liwali.t 

3 Kisha Yuda, yule mwenye kumsa- 
liti, alipoona ya kuwa amekwisha ku- 
hukumiwa, alijuta, akawarudishia wa- 
kuu wa makuhani na wazee vile 
vipande thelathini vya fedha, akasema, 
Nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na 
hatia.! 4 Wakasema, Basi, haya yatupa- 
sani sisi? Yaangalie haya wewe mwe- 
nyewe. 5 Akavitupa vile vipande vya 
fedha katika hekalu, akaondoka; akae- 
nda, akajinyonga.! 6 Wakuu wa maku- 
hani wakavitwaa vile vipande vya fe- 
dha, wakasema, Si halali kuviweka 
katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa 
ni kima cha damu.! 7 Wakafanya shau- 
ri, wakavitumia kwa kununua konde la 
mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wa- 
geni. 8Kwa hiyo konde lile huitwa 
konde la damu hata leo.t ? Ndipo lika- 
timia neno lililonenwa na nabii Yere- 
mia, akisema, Wakavitwaa vipande 
thelathini vya fedha, kima chake aliye- 
tiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli 
walimtia kima;t 10 wakavitumia kwa 
kununua konde la mfinyanzi, kama 
Bwana alivyoniagiza. 

11 Naye Yesu akasimama mbele ya 
liwali; liwali akamwuliza, akasema, 
Wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? 
Yesu akamwambia, Wewe wasema.t 
12 Lakını aliposhitakiwa na wakuu wa 


makuhani na wazee, hakujibu hata 
neno.t !3Ndipo Pilato akamwambia, 
Husikii ni mambo mangapi wanayoku- 
shuhudia? 14 Asimjibu hata neno moja, 
hata liwali akastaajabu sana.t 15 Basi 
wakati wa siku kuu, liwali desturi yake 
huwafungulia mkutano mfungwa mmo- 
ja waliyemtaka.t 16 Basi palikuwa na 
mfungwa mashuhuri siku zile, aitwaye 
Baraba. 17 Basi walipokutanika, Pilato 
akawaambia, Mnataka niwafungulie 
yupi? Yule Baraba, au Yesu aitwaye 
Kristo? 18 Kwa maana alijua ya kuwa 
wamemtoa kwa husuda.t 

19Na alipokuwa ameketi juu ya 
kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea 
mjumbe, kumwambia, Usiwe na neno 
na yule mwenye haki; kwa sababu 
nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa 
ajili yake. 

20 Nao wakuu wa makuhani na wa- 
zee wakawashawishi makutano ili wa- 
mtake Baraba, na kumwangamiza Yesu. 
NBasi liwali akajibu, akawaambia, 
Mnataka niwafungulie yupi katika hawa 
wawili? Wakasema, Baraba. 2?2Pilato 
akawaambia, Basi, nimtendeje Yesu ai- 
twaye Kristo? Wakasema wote, Asulibi- 
we. 3 Akasema, Kwani? Ni ubaya gani 
alioutenda? Wakazidi sana kupiga kele- 
le, wakisema, Na asulibiwe. ? Bası Pila- 
to alipoona ya kuwa hafai lo lote, bali 
ghasia inazidi tu, akatwaa maji, akanawa 
mikono yake mbele ya mkutano, akase- 
ma, Mimi sina hatia katika damu ya mtu 
huyu mwenye haki; yaangalieni haya 
ninyi wenyewe.t 55 Watu wote wakajibu 
wakasema, Damu yake na iwe juu yetu, 
na juu ya watoto wetu.! 26 Ndipo akawa- 
fungulia Baraba; na baada ya kumpiga 
Yesu mijeledi, akamtoa ili asulibiwe. 

27 Ndipo askari wa liwali waka- 
mchukua Yesu ndani ya Praitorio,/ 
wakamkusanyikia kikosi kizima.t 
23 Wakamvua nguo, wakamvika vazi 
jekundu. 2? Wakasokota taji ya miiba, 
wakaiweka juu ya kichwa chake, na 
mwanzi katika mkono wake wa kuu- 
me; wakapiga magoti mbele yake, 


26:75 Mt 26:34 27:1-2 Mk 15:1; Lk 22:66; Yn 18:28 27:2 Lk 23:1; Yn 18:31,32 

27:3-8 Mdo 1:18-19; Mt 26:15 27:5 Mdo 1:18; 2 Sam 17:23 27:6 Mk 12:41 27:8 Mdo 1:19 
27:9-10 Zek 11:12-13; Yer 32:6-9 27:11-14 Mk 15:2-5; Lk 23:2,3; Yn 18:29-38 

27:12 Mt 26:63; Isa 53:7 27:14 Yn 19:9 27:15-26 Mk 15:6-15; Lk 23:13-25; Yn 18:39-19:1 
27:18 Yn 11:47,48; 12:19 27:24 Kum 21:6-9 27:25 Mdo 5:28 


27:27-30 Mk 15:16-19; Yn 19:2,3 


$ 27:27 Praitorio maana yake ni Nyumba ya Uliwali. 


MATHAYO MTAKATIFU 27 


wakamdhihaki, wakisema, Salamu, 
Mfalme wa Wayahudi! 3? Kisha waka- 
mtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, 
wakampiga-piga kichwani.t 3! Walipo- 
kwisha kumdhihaki, wakalivua lile va- 
zi, wakamvika mavazi yake, waka- 
mchukua kumsulibisha.t 

32 Hata walipokuwa wakitoka, wa- 
kamwona mtu Mkirene, jina lake Si- 
moni; huyu wakamshurutisha auchu- 
kue msalaba wake. 33Na walipofika 
mahali paitwapo Golgotha, yaani, Fuvu 
la kichwa, 3 wakampa kunywa divai 
iliyochanganyika na nyongo; lakini ye- 
ye alipoionja hakutaka kunywa.t 35 Wa- 
lipokwisha kumsulibisha, waligawa 
mavazi yake, wakipiga kura; [ili litimie 
neno lililonenwa na nabii, Waligawa 
nguo zangu kati yao, na juu ya vazi 
langu walipiga kura. |t 36 Wakaketi, wa- 
kamlinda huko. 37 Wakaweka juu ya 
kichwa chake mashitaka yake, yaliyoa- 
ndikwa HUYU NI YESU, MFALME 
WA WAYAHUDI. 3? Wakati uo huo 
wanyang'anyi wawili wakasulibiwa 
pamoja naye, mmoja mkono wake wa 
kuume, na mmoja mkono wake wa 
kushoto.t 39 Nao waliokuwa wakipita 
njiani wakamtukana, wakitikisa-tikisa 
vichwa vyao, wakisema,! 4 Ewe mwe- 
nye kulivunja hekalu na kulijenga kwa 
siku tatu, jiokoe nafsi yako; ukiwa 
ndiwe Mwana wa Mungu, shuka msa- 
labani.t 4! Kadhalika na wale wakuu wa 
makuhani wakamdhihaki pamoja na 
waandishi na wazee, wakisema, Alio- 
koa wengine, hawezi kujiokoa mwe- 
nyewe. 42 Yeye ni mfalme wa Israeli; 
na ashuke sasa msalabani, nasi tuta- 
mwamini. 3 Amemtegemea Mungu; na 
amwokoe sasa, kama anamtaka; kwa 
maana alisema, Mimi ni Mwana wa 
Mungu.t 44 Pia wale wanyang'anyi wa- 
liosulibiwa pamoja naye walimshutu- 
mu vile vile. 

45 Basi tangu saa sita palikuwa na 
giza juu ya nchi yote hata saa tisa. 46 Na 
kama saa tisa, Yesu akapaza sauti yake 
kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama 
sabakthani? Yaani, Mungu wangu, 
Mungu wangu, mbona umeniacha?t 





33 


47 Na baadhi yao waliohudhuria, wali- 
posikia, walisema, Huyu anamwita Eli- 
ya. 48 Mara mmoja wao akaenda. mbio, 
akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia 
juu ya mwanzi, akamnywesha.t 4 Wale 
wengine wakasema, Acha; na tuone 
kama Eliya anakuja kumwokoa. 5° Na- 
ye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa 
nguvu, akaitoa roho yake. 

51 Na tazama, pazia la hekalu 
likapasuka vipande viwili toka juu 
hata chini; nchi ikatetemeka; miamba 
ikapasuka;t 52 makaburi yakafunuka; 
ikainuka miili mingi ya watakatifu 
waliolala; 5 nao wakiisha kutoka ma- 
kaburini mwao, baada ya kufufuka 
kwake, wakauingia mji mtakatifu, 
wakawatokea wengi.t 54Bası yule 
akida, na hao waliokuwa pamoja naye 
wakimlinda Yesu, walipoliona tete- 
meko la nchi na mambo yaliyofanyi- 
ka, wakaogopa sana, wakisema, Haki- 
ka huyu alikuwa Mwana wa Mungu. 
55 Palikuwa na wanawake wengi pale 
wakitazama kwa mbali, hao ndio wa- 
liomfuata Yesu toka Galilaya, na 
kumtumikia.t 56 Miongoni mwao ali- 
kuwamo Mariamu Magdalene, na Ma- 
riamu mama yao Yakobo na Yusufu, 
na mama yao wana wa Zebedayo.t 

57 Hata ilipokuwa jioni akafika 
mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake 
Yusufu, naye mwenyewe alikuwa 
mwanafunzi wa Yesu;tt 58 mtu huyu 
alimwendea Pilato akauomba mwili 
wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru ape- 
we. 5 Yusufu akautwaa mwili, akau- 
zonga-zonga katika sanda ya kitani 
safi, 6 akauweka katika kaburi lake 
jipya, alilokuwa amelichonga mwa- 
mbani; akavingirisha jiwe kubwa 
mbele ya mlango wa kaburi, akaenda 
zake.t 6 Na pale walikuwapo Maria- 
mu Magdalene, na Mariamu yule wa 
pili, wameketi kulielekea kaburi. 

62 Hata siku ya pili, ndiyo iliyo 
baada ya Maandalio, wakuu wa maku- 
hani, na Mafarisayo wakamkusanyikia 
Pilato, 33 wakasema, Bwana, tumeku- 
mbuka kwamba yule mjanja alisema, 
alipokuwa akali hai, Baada ya siku 


27:30 Isa 50:6 27:31-56 Mk 15:20-41; Lk 23:26,33-49; Yn 19:16-30 27:34 Zab 69:22 
27:35 Zab 22:19 27:38 Isa 53:12 27:39 Zab 22:8; 109:25 27:40 Mt 26:61; Yn-2:19 
27:43 Zab 22:9 27:46 Zab 22:2 27:48 Zab 69:22 27:51 Kut 26:31-33; Ebr 10:19,20 
27:53 Mdo 26:23; Dan 12:2 27:55-56 Lk 8:2-3 27:56 Mt 20:20 


27:57-61 Mk 15:42-47; Lk 23:50-55; Yn 19:38-42 


27:57 Kut 34:25 27:60 Isa 53:9 


34 MATHAYO MTAKATIFU 27 - 28 


tatu nitafufuka.t 64 Basi amuru kwa- 
mba kaburi lilindwe salama hata siku 
ya tatu; wasije wanafunzi wake waka- 
mwiba, na kuwaambia watu, Amefufu- 
ka katika wafu; na udanganyifu wa 
mwisho utapita ule wa kwanza. 65 Pi- 
lato akawaambia, Mna askari; nendeni 
mkalilinde salama kadiri mjuavyo. 
66 Wakaenda, wakalilinda kaburi sala- 
ma, kwa kulitia lile jiwe muhuri, 
pamoja na wale askari walinzi.t 
2 R 1 Hata sabato ilipokwisha, iki- 
pambazuka siku ya kwanza ya 
juma, Mariamu Magdalene, na Maria- 
mu yule wa pili, walikwenda kulitaza- 
ma kaburıi.t ? Na tazama, palikuwa na 
tetemeko kubwa la nchi; kwa sababu 
malaika wa Bwana alishuka kutoka 
mbinguni, akaja akalivingirisha lile 
jiwe akalikalia. 3 Na sura yake ilikuwa 
kama umeme, na mavazi yake meupe 
kama theluji.t 4Na kwa kumwogopa, 
wale walinzi wakatetemeka, wakawa 
kama wafu. 5 Malaika akajibu, akawaa- 
mbia wale wanawake, Msiogope ninyi; 
kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta 
Yesu aliyesulibiwa. 6Hayupo hapa; 
kwani amefufuka kama alivyosema. 
Njoni, mpatazame mahali alipolazwa.t 
7 Nanyi nendeni upesi, mkawaambie 
wanafunzi wake, Amefufuka katika 
wafu. Tazama, awatangulia kwenda 
Galilaya; ndiko mtakakomwona. Haya, 
nimekwisha waambia.t 8 Wakaondoka 
upesi kutoka kaburini, kwa hofu na 
furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapa- 
sha wanafunzi wake habari. 7 Na taza- 


ma, Yesu akakutana nao, akisema, 
Salamu! Wakakaribia wakamshika mi- 
guu, wakamsujudia. '! Kisha Yesu aka- 
waambia, Msiogope; enendeni, mka- 
waambie ndugu zangu waende 
Galilaya, ndiko watakakoniona.t 

11 Nao wale walipokuwa wakienda, 
tazama, baadhi ya askari waliingia mji- 
ni, wakawapasha wakuu wa makuhani 
habari za mambo yote yaliyotendeka. 
12 Wakakusanyika pamoja na wazee, wa- 
kafanya shauri, wakawapa askari fedha 
nyingi, 3 wakisema, Semeni, ya kwamba 
wanafunzi wake walikuja usiku, waka- 
mwiba, sisi tulipokuwa tumelala.t 14Na 
neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi 
tutasema naye, nanyi tutawaondolea wa- 
siwasi. 'SBasi wakazitwaa zile fedha, 
wakafanya kama walivyofundishwa. Na 
neno hilo likaenea kati ya Wayahudi 
hata leo. 

I6Na wale wanafunzi kumi na 
mmoja wakaenda Galilaya mpaka mli- 
ma ule aliowaagiza Yesu.t 17 Nao wa- 
lipomwona, walimsujudia; lakini baa- 
dhi yao waliona shaka. !8 Yesu akaja 
kwao, akasema nao, akawaambia, Ni- 
mepewa mamlaka yote mbinguni na 
duniani.t 19 Basi, enendeni, mkawafa- 
nye mataifa yote kuwa wanafunzi, 
mkiwabatiza kwa jina la Baba, na 
Mwana, na Roho Mtakatifu;t 20 na ku- 
wafundisha kuyashika yote niliyowaa- 
muru ninyi; na tazama, mimi nipo 
pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu 
wa daharı.t 


27:63 Mt 16:21; 27:40; 12:40; 17:23; 20:19; Mk 8:31; 9:31; 10:33-34; Lk 9:22; 18:31-33 

27:66 Dan 6:17 28:1-10 Mk 16:1-10; Lk 24:1-10; Yn 20:1-18 28:3 Mt 17:2; Mdo 1:10 

28:6 Mt 12:40; 16:21; 17:23; 20:19; Mdo 2:36 28:7 Mt 26:32 28:10 Ebr 2:11; Mwa 45:4; 50:19 
28:13 Mt 27:64 28:16 Mt 26:32; Mk 14:28; Mt 28:7 28:18 Mt 11:27; Efe 1:20-22; Dan 7:14 
28:19 Mdo 1:8; Mk 16:15,16 28:20 Mt 18:20; Yn 14:23 


INJILI KAMA ALIVYOIANDIKA 


MARKO MTAKATIFU 


1 1 Mwanzo wa Injili ya Yesu Kri- 
sto, Mwana wa Mungu. ? Kama 
ilivyoandikwa katika nabii Isaya, 

Tazama, namtuma mjumbe wangu 

Mbele ya uso wako, 

Atakayeitengeneza njia yako.tt 
3 Sauti ya mtu aliaye nyikani, 
Itengenezeni njia ya Bwana, 
Yanyosheni mapito yake.t 
4 Yohana alitokea, akibatiza nyikani, 
na kuuhubiri ubatizo wa toba liletalo 
ondoleo la dhambi. 3“ Wakamwendea 
nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusa- 
lemu wote, wakabatizwa katika mto wa 
Yordani, wakiziungama dhambi zao. 
6 Na Yohana alikuwa amevaa singa za 
ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni 
mwake, akala nzige na asali ya mwitu.! 
7 Akahubiri akisema, Yuaja nyuma ya- 
ngu aliye na nguvu kuliko mimi, amba- 
ye mimi sistahili kuinama na kuilegeza 
gidamu ya viatu vyake.! $ Mimi niliwa- 
batiza kwa maji; bali yeye atawabatiza 
kwa Roho Mtakatifu. 

9 Ikawa siku zile, Yesu alikuja 
kutoka Nazareti ya Galilaya, akabati- 
zwa na Yohana katika Yordanı.tt 
10 Mara alipopanda kutoka majini, 
akaona mbingu zinapasuka, na Roho, 
kama hua, akishuka juu yake; !! na 
sauti ikatoka mbinguni, Wewe ndiwe 
Mwanangu, mpendwa wangu; nime- 
pendezwa nawe.t 

12 Mara Roho akamtoa aende nyi- 
kani.t 13 Akawako huko jangwani siku 
arobaini, hali akijaribiwa na Shetani; 
naye alikuwa pamoja na wanyama wa 
mwitu, na malaika walikuwa waki- 
mhudumia.t 

14 Hata baada ya Yohana kutiwa 
gerezani, Yesu akaenda Galilaya, 
akiihubiri Habari Njema ya Mungu,t 
15 akisema, Wakati umetimia, na ufa- 
lme wa Mungu umekaribia; tubuni, na 
kuiamini Injili.t 
Mal 3:1; Mt 11:10; Yn 3:28 


1:2 
1:6 
1:9-11 Mt 3:13- 17; Lk 3:21-22; Yn 1:31-34 
1:11 
1:13 
1:16- 20 Mt 4:18-22; Lk 5:1-11 
1:22 


16 Naye alipokuwa akipita kando 
ya bahari ya Galilaya, akamwona 
Simoni na Andrea nduguye, wakitupa 
jarife baharini, kwa maana walikuwa 
wavuvi.t 17 Yesu akawaambia, Njoni 
mnifuate, nami nitawafanya kuwa 
wavuvi wa watu.t 18 Mara wakaziacha 
nyavu zao, wakamfuata. 

19 Akaendelea mbele kidogo, aka- 
mwona Yakobo wa Zebedayo, na Yoha- 
na nduguye, nao pia walikuwa chombo- 
ni, wakizitengeneza nyavu zao. ??Mara 
akawaita, wakamwacha baba yao Zebe- 
dayo ndani ya chombo pamoja na watu 
wa mshahara, wakaenda, wakamfuata. 

21 Wakashika njia mpaka Kapernau- 
mu, na mara siku ya sabato akaingia 
katika sinagogi, akafundisha.tt 22 Waka- 
shangaa mno kwa mafundisho yake; 
kwa maana alikuwa akiwafundisha ka- 
ma mtu mwenye amri, wala si kama 
waandishi.t 3 Na mara palikuwapo nda- 
ni ya sinagogi lao mtu mwenye pepo 
mchafu; akapaza sauti, “akisema, Tuna 
nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je! Ume- 
kuja kutuangamiza?! 35 Nakutambua u 
nani, Mtakatifu wa Mungu. Yesu aka- 
mkemea, akisema, Fumba kinywa, 
umtoke. 26 Yule pepo mchafu akamtia 
kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka.t 
21 Wakashangaa wote, hata wakauliza- 
na, wakisema, Nini hii? Ni elimu mpya! 
Maana kwa uweza awaamuru hata pepo 
wachafu, nao wamtii! Habari zake 
zikaenea mara kotekote katika nchi zote 
kandokando ya Galilaya. 

29 Na mara walipotoka katika sina- 
gogi, walifika nyumbani kwa Simoni 
na Andrea, pamoja na Yakobo na 
Yohana.t 30 Naye mkwewe Simoni, 
mamaye mkewe, alikuwa kitandani, 
hawezi homa; na mara wakamwambia 
habari zake. 3! Akamkaribia, akamwi- 
nua kwa kumshika mkono, homa ika- 
mwacha, akawatumikia. 


1:2-8 Mt 3:1-12; Lk 3:1-18; Yn 1:19-30 1:3 Isa 40:3 
2 Fal 1:8; Zek 13:4 1:7 Mdo 13:25 1:9 Lk 2:51 


Mwa 22:2; Zab 2:7; Isa 42:1; Mt 3:17; 12:18; Mk 9:7; Lk 3:22. 1:12-13 Mt 4:1-11; Lk 4:1- 1a 
Zab 91:13; Yn 1:51 1:14- 15 Mt4: 12-17; Lk 4: 14,15 1:15 Mt 3:2; Gal 4:4 

1:17 Mt 13:47 1:21- 28 Lk 4:31-37 
Mt 7:28,29 1:24 Mk 5:7; Zab 16:10 1:26 Mk 9:26 1:29-34 Mt 8:14-16; Lk 4:38-41 


1:21 Mt 4:13 


36 MARKO MTAKATIFU | -2 


32 Hata kulipokuwa jioni, na jua 
limekwisha kuchwa, walikuwa waki- 
mletea wote waliokuwa hawawezi, na 
wenye pepo. 33Na mji wote ulikuwa 
umekusanyika mlangoni. 3 Akaponya 
wengi waliokuwa na maradhi mbalimba- 
li, akatoa pepo wengi, wala hakuwaacha 
pepo kunena, kwa sababu walimjua.t 

35 Hata alfajiri na mapema sana 
akaondoka, akatoka akaenda zake ma- 
hali pasipokuwa na watu, akaomba 
huko.t 36 Simoni na wenziwe waka- 
mfuata; 37 nao walipomwona waka- 
mwambia, Watu wote wanakutafuta. 
38 Akawaambia, Twendeni mahali pe- 
nipate kuhubiri huko nako; maana 
kwa hiyo nalitokea. 3? Akaenda akihu- 
biri katika masinagogi yao, katika 
nchi yote ya Galilaya, na kutoa pepo.t 

40 Akaja kwake mtu mwenye uko- 
ma, akamsihi na kumpigia magoti, na 
kumwambia, Ukitaka, waweza kuni- 
takasa.t 41 Naye akamhurumia, aka- 
nyosha mkono wake, akamgusa, aka- 
mwambia, Nataka, takasika. 42Na 
mara ukoma wake ukamtoka, akata- 
kasika. 4 Akamkataza kwa nguvu, 
akamwondoa mara,t 4 akamwambia, 
Angalia, usimwambie mtu neno lolo- 
te, ila enenda zako ukajionyeshe kwa 
kuhani, ukatoe alivyoamuru Musa 
kwa kutakasika kwako, iwe ushuhuda 
kwao.t 45 Lakini akatoka, akaanza ku- 
hubiri maneno mengi, na kulitangaza 
lile neno, hata Yesu asiweze tena 
kuingia mjini kwa wazi; bali alikuwa- 
ko nje mahali pasipokuwa na watu, 
wakamwendea kutoka kila mahali. 

1 Akaingia Kapernaumu tena, baa- 

da ya siku kadha wa kadha, ikasi- 
kiwa ya kwamba yumo nyumbani.t 
2 Wakakusanyika watu wengi, isibaki 
nafasi hata mlangoni; akawa akisema 
nao neno lake. 3 Wakaja watu waki- 
mletea mtu mwenye kupooza, ana- 
chukuliwa na watu wanne. 4 Na wali- 
pokuwa hawawezi kumkaribia kwa 
sababu ya makutano, waliitoboa dari 
pale alipokuwapo; na wakiisha kuivu- 
nja wakalitelemsha godoro alilolilalia 
yule mwenye kupooza. $ Naye Yesu, 


alipoiona imani yao, akamwambia 
yule mwenye kupooza, Mwanangu, 
umesamehewa dhambi zako. í Na baa- 
dhi ya waandishi walikuwako huko, 
wameketi, wakifikiri mioyoni mwao, 
7 Mbona huyu anasema hivi? Anaku- 
furu. Ni nani awezaye kusamehe dha- 
mbi isipokuwa mmoja, ndiye Mu- 
ngu?t 8 Mara Yesu akafahamu rohoni 
mwake kwamba wanafikiri hivyo na- 
fsini mwao, akawaambia, Mbona 
mnafikiri hivi mioyoni mwenu? 
9 Vyepesi ni vipi, kumwambia mwe- 
nye kupooza, Umesamehewa dhambi 
zako, au kusema, Ondoka, ujitwike 
godoro lako, uende? 1° Lakini mpate 
kujua ya kwamba Mwana wa Adamu 
anayo amri duniani ya kusamehe dha- 
mbi, (hapo amwambia yule mwenye 
kupooza), !! Nakuambia, Ondoka, uji- 
twike godoro lako uende nyumbani 
kwako. 12 Mara akaondoka, akajitwi- 
ka godoro lake, akatoka mbele yao 
wote; hata wakastaajabu wote, waka- 
mtukuza Mungu, wakisema, Namna 
hii hatujapata kuiona kamwe. 

13 Akatoka tena, akaenda kando 
ya bahari, mkutano wote ukamwe- 
ndea, akawafundisha.t 14 Hata alipo- 
kuwa akipita, akamwona Lawi wa 
Alfayo, ameketi forodhani, akamwa- 
mbia, Nifuate. Akaondoka akamfua- 
ta.t 15 Hata alipokuwa ameketi chaku- 
lani nyumbani mwake, watoza ushuru 
wengi na wenye dhambi waliketi pa- 
moja na Yesu na wanafunzi wake; 
kwa maana walikuwa wengi waki- 
mfuata. 16 Na waandishi na Mafarisa- 
yo walipomwona anakula pamoja na 
watoza ushuru na wenye dhambi, wa- 
liwaambia wanafunzi wake, Mbona 
anakula pamoja na watoza ushuru na 
wenye dhambi? !? Yesu aliposikia ali- 
waambia, Wenye afya hawahitaji tabi- 
bu, bali walio hawawezi; sikuja ku- 
waita wenye haki, bali wenye dhambi. 

18 Nao wanafunzi wake Yohana na 
Mafarisayo walikuwa wakifunga; basi 
walikuja, wakamwambia, Kwani wana- 
funzi wa Yohana na wanafunzi wa 
Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi 
wako hawafungi?t 19 Yesu akawaambia, 


1:34 Lk 4:41; Mdo 16:17,18 1:35-39 Lk 4:42-44 1:39 Mt 4:23; 9:35 

1:40-45 Mt 8:2-4; Lk 5:12-16 1:43 Mk 3:12; 7:36 1:44 Law 14:1-32; Law 13:49 

2:1-12 Mt 9:1-8; Lk 5:17-26 2:7 Isa 43:25 2:13-17 Mt 9:9-13; Lk 5:27-32 2:14 Yn 1:43 
2: 


18-22 Mt 9:14-17; Lk 5:33-38 


MARKO MTAKATIFU 2-3 


Walioalikwa arusini wawezaje kufunga 
maadamu bwana-arusi yupo pamoja 
nao? Muda wote walipo na bwana-arusi 
pamoja nao hawawezi kufunga. ?? Laki- 
ni siku zitakuja watakapoondolewa 
bwana-arusi, ndipo watakapofunga siku 
ile. ?! Hakuna mtu ashonaye kiraka cha 
nguo mpya katika vazi kuukuu; ikiwa 
ashona, kile kipya kilichotiwa hulihari- 
bu lile vazi kuukuu, na pale palipotatu- 
ka huzidi. ?? Wala hakuna mtu atiaye 
divai mpya katika viriba vikuukuu; 
ikiwa atia, ile divai mpya itavipasua 
viriba vile, divai ikamwagika, vile viri- 
ba vikaharibika. Bali hutia divai mpya 
katika viriba vipya. 

23 Ikawa alipokuwa akipita masha- 
mbani siku ya sabato, wanafunzi wake 
walianza kuendelea njiani wakivunja 
masuke.tt Mafarisayo wakamwa- 
mbia, Tazama, mbona wanafanya lisi- 
lokuwa halali siku ya sabato? ?5 Aka- 
waambia, Hamkusoma popote 
alivyofanya Daudi, alipokuwa ana ha- 
ja, na kuona njaa, yeye na wenziwe?! 
26 Jinsi alivyoingia katika nyumba ya 
Mungu, zamani za kuhani mkuu Abia- 
thari, akaila mikate ile ya Wonyesho, 
ambayo si halali kuliwa ila na maku- 
hani, akawapa na wenziwe?! ?7 Aka- 
waambia, Sabato ilifanyika kwa ajili 
ya mwanadamu, si mwanadamu kwa 
ajili ya sabato.t ?8 Basi Mwana wa 
Adamu ndiye Bwana wa sabato pia. 
3 1 Akaingia tena katika sinagogi; na 

palikuwako huko mtu mwenye 
mkono uliopooza;t 2wakamvizia ili 
kuona kama atamponya siku ya sabato; 
wapate kumshitaki. 3 Akamwambia yu- 
le mtu mwenye mkono uliopooza, Si- 
mama katikati. 4 Akawauliza, Ni halali 
siku ya sabato kutenda mema, au 
kutenda mabaya? Kuponya roho au 
kuiua? Wakanyamaza. 5Akawakazia 
macho pande zote kwa hasira, akiona 
huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo 
yao, akamwambia yule mtu, Nyosha 
mkono wako. Naye akaunyosha; mko- 
no wake ukawa mzima tena.t 6 Mara 
wakatoka wale Mafarisayo, wakawa 





23-28 Mt 12:1-8; Lk 6:1-5 2:23 Kum 23:25 
t 


37 


wakifanya shauri juu yake pamoja na 
Maherodi, jinsi ya kumwangamiza.t 

7 Naye Yesu akajitenga, yeye na 
wanafunzi wake, akaenda baharini. 
Mkutano mkuu ukamfuata, kutoka 
Galilaya, na Uyahudi,t 8 na Yerusale- 
mu, na Idumaya, na ng'ambo ya 
Yordani, na pande za Tiro na Sidoni, 
mkutano mkuu, waliposikia habari za 
mambo yote aliyokuwa akiyatenda, 
wakamwendea.t 9 Akawaambia wana- 
funzi wake ya kwamba chombo kido- 
go kikae karibu naye, kwa sababu ya 
mkutano, wasije wakamsonga.! 
10 Maana aliponya wengi, hata wote 
waliokuwa na misiba wakamrukia 
wapate kumgusa. !! Na pepo wachafu, 
kila walipomwona, walianguka mbele 
yake, wakalia wakisema, Wewe ndi- 
we Mwana wa Mungu.t 1? Akawaka- 
taza sana, wasimdhihirishe.t 

13 Akapanda mlimani, akawaita 
aliowataka mwenyewe; wakamwe- 
ndea.t 14 Akaweka watu kumi na wa- 
wili, wapate kuwa pamoja naye, na 
kwamba awatume kuhubiri, !5 tena 
wawe na amri ya kutoa pepo. !6 Aka- 
waweka wale Thenashara; na Simoni 
akampa jina la Petro;t 17 na Yakobo, 
mwana wa Zebedayo, na Yohana ndu- 
guye Yakobo, akawapa jina la Boane- 
rge, maana yake, wana wa ngurumo; 
18 na Andrea, na Filipo, na Bartholo- 
mayo, na Mathayo, na Tomaso, na 
Yakobo wa Alfayo, na Thadayo, na 
Simoni Mkananayo, !° na Yuda Iska- 
riote, ndiye aliyemsaliti. 

Kisha akaingia nyumbani. ?° Mku- 
tano wakakusanyika tena, hata wao 
wenyewe wasiweze hata kula mkate. 
21 Jamaa zake walipopata habari waka- 
toka kwenda kumkamata; maana wali- 
sema, Amerukwa na akili.t ? Nao waa- 
ndishi walioshuka kutoka Yerusalemu 
wakasema, Ana Beelzebuli, na, Kwa 
mkuu wa pepo huwatoa pepo.tt 3 Aka- 
waita, akawaambia kwa mifano, Awe- 
zaje Shetani kumtoa Shetani? ?4Na 
ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, 
ufalme huo hauwezi kusimama; ?5na 
nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, 


2:25-26 | Sam 21:1-6 2:26 Law 24:9; 


27 Kum 5:14 3:1-6 Mt 12:9-14; Lk 6:6-11 3:5 Yn 11:33 3:6 Mt 22:16 


2: 
2: 
3:7-12 Mt 12:15,16; Lk 6:17-1 
3:12 Mk 1:34 3:13-19 Mt 

3: 


3:8 Mt 4:25 3:9-10: Mk 4:1; Lk 5:1-3 3:11 Lk 4:41 
10:1-4; Lk 6:12-16 3:16 Yn 1:42 3:17 Lk 9:54 
21 Yn 7:20; 8:48,52; 10:20 3:22-30 Mt 12:24-32; Lk 11:15-22; 12:10 


3:22 Mt 9:34; 10:25 


38 MARKO MTAKATIFU 3-4 


nyumba hiyo haiwezi kusimama. 25 Na 
kama Shetani ameondoka juu ya nafsi 
yake, akafitinika, hawezi kusimama, 
bali huwa na kikomo. ?” Hawezi mtu 
kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwe- 
nye nguvu, na kuviteka vitu vyake, 
asipomfunga kwanza yule mwenye 
nguvu; ndipo atakapoiteka nyumba ya- 
ke. 283 Amin, nawaambia, Dhambi zote 
watasamehewa wanadamu, na kufuru 
zao watakazokufuru zote; bali mtu 
atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana 
msamaha hata milele; ila atakuwa ana 
dhambi ya milele, 3? kwa vile walivyo- 
sema, Ana pepo mchafu.t 

31 Wakaja mamaye na nduguze; 
wakasimama nje, wakatuma mtu ku- 
mwita.t 32 Na makutano walikuwa wa- 
meketi, wakimzunguka, wakamwa- 
mbia, Tazama, mama yako na ndugu 
zako wako nje, wanakutafuta. 33 Aka- 
wajibu, akisema, Mama yangu na ndu- 
gu zangu ni akina nani? 34 Akawataza- 
ma wale walioketi wakimzunguka 
pande zote, akasema, Tazama, mama 
yangu na ndugu zangu! 35 Kwa maana 
mtu ye yote atakayeyafanya mapenzi 
ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu, 
na umbu langu, na mama yangu. 
4 1 Akaanza kufundisha tena kando 

ya bahari. Wakamkusanyikia mku- 
tano mkubwa mno, hata yeye akapanda 
chomboni, akakaa baharini, mkutano 
wote ulikuwako juu ya nchi kavu 
kando ya bahari.tt 2? Akawafundisha 
mambo mengi kwa mifano, akawaa- 
mbia katika mafundisho yake, 3 Sikili- 
zeni; Tazama, mpanzi alitoka kwenda 
kupanda; “ikawa alipokuwa akipanda, 
mbegu nyingine ilianguka kando ya 
njia, wakaja ndege wakaila. $ Nyingine 
ikaanguka penye mwamba, pasipoku- 
wa na udongo mwingi; mara ikaota 
kwa kuwa na udongo haba; $hata jua 
lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina 
mizizi ikanyauka. 7 Nyingine ikaangu- 
ka penye miiba; ile miiba ikamea 
ikaisonga, isizae matunda. $ Nyingine 
zikaanguka penye udongo ulio mzuri, 
zikazaa matunda, zikimea na kukua, na 
kuzaa, moja thelathini, moja sitini, na 


moja mia. ? Akasema, Aliye na masikio 
ya kusikilia, na asikie. 

10 Naye alipokuwa peke yake, wale 
watu waliomzunguka, na wale Thena- 
shara, walimwuliza habari za ile mifano. 
11 Akawaambia, Ninyi mmejaliwa kuijua 
siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale 
walio nje yote hufanywa kwa mifano,t 

12 ili wakitazama watazame, 
wasione; 

Na wakisikia wasikie, wasielewe; 

Wasije wakaongoka, na 
kusamehewa.t 

13 Akawaambia, Hamjui mfano 
huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? 
14 Mpanzi huyo hulipanda neno. !5 Ha- 
wa ndio walio kando ya njia lipandwa- 
po neno; nao, wakiisha kusikia, mara 
huja Shetani, akaliondoa lile neno lili- 
lopandwa mioyoni mwao. 16 Kadhalika 
na hawa ndio wapandwao penye mia- 
mba, ambao kwamba wakiisha kulisi- 
kia lile neno, mara hulipokea kwa 
furaha; 17 ila hawana mizizi ndani yao, 
bali hudumu muda mchache; kisha 
ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile 
neno, mara hujikwaa. !8 Na hawa ndio 
wale wapandwao penye miiba; ni watu 
walisikiao lile neno, Mna shughuli za 
dunia, na udanganyifu wa mali, na 
tamaa za mambo. mengine zikiingia, 
hulisonga lile neno, likawa halizai.t 
20Na hawa ndio waliopandwa penye 
udongo ulio mzuri; ni watu walisikiao 
lile neno na kulipokea, na kuzaa matu- 
nda, mmoja thelathini, mmoja sitini, na 
mmoja mia. 

2) Akawaambia, Mwaonaje? Taa 
huja ili kuwekwa chini ya pishi, au 
mvunguni? Si kuwekwa juu ya kia- 
ngo?tt 22 Kwa maana hakuna neno lili- 
lositirika, ila makusudi lije likadhihiri- 
ka; wala hakuna lililofichwa, ila 
makusudi lije likatokea wazi.t 3 Mtu 
akiwa na masikio ya kusikilia, na 
asikie. 24 Akawaambia, Angalieni msi- 
kialo; kipimo kile mpimacho ndicho 
mtakachopimiwa, na tena mtazıdishi- 
wa.t 25 Kwa maana mwenye kitu atape- 
wa, naye asiye na kitu, hata kile alicho 
nacho atanyang'anywa.! 


9 Lk 12:10 3:30 Mk 3:22 3:31-35 Mt 12:46-50; Lk 8:19-21 4:1-20 Mt 13:1-28; Lk 8:4-15 
Lk 5:1-3 4:11 1 Kor 5:12 4:12 Isa 6:9,10; Yn 12:40; Mdo 28:26 4:19 Mk 10:23,24 


3:2 
4:1 
4:21-25 Lk 8:16-18 
4:25 Mt 13:12; 25:29; Lk 19:26 


4:21 Mt 5:15; Lk 11:33 4:22 Mt 10:26; Lk 12:2 4:24 Mt 7:2; Lk 6:38 


MARKO MTAKATIFU 4-5 39 


26 Akasema, Ufalme wa Mungu, 
mfano wake ni kama mtu aliyemwaga 
mbegu juu ya nchi; ?7 akawa akilala na 
kuondoka, usiku na mchana, nayo mbe- 
gu ikamea na kukua, asivyojua yeye.t 
28 Maana nchi huzaa yenyewe; kwanza 
jani, tena suke, kisha ngano pevu 
katika suke. >? Hata matunda yakiiva, 
mara atapeleka mundu, kwa kuwa ma- 
vuno yamefika.t 

30 Akasema, Tuulinganishe na nini 
ufalme wa Mungu? Au tuutie katika 
mfano gani?! 31Ni kama punje ya 
haradali, ambayo ipandwapo katika 
nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu 
zote zilizo katika nchi, 3? lakini ikiisha 
kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko 
miti yote, ya mboga, ikafanya matawi 
makubwa; hata ndege wa angani wa- 
weza kukaa chini ya uvuli wake.t 

33 Kwa mifano mingi ya namna hii 
alikuwa akisema nao neno lake, kwa 
kadiri walivyoweza kulisikia; 34 wala 
pasipo mfano hakusema nao; lakini 
akawaeleza wanafunzi wake mwenye- 
we mambo yote kwa faragha. 

35 Siku ile kulipokuwa jioni, aka- 
waambia, Na tuvuke mpaka ng'ambo.! 
36 Wakauacha mkutano, wakamchukua 
vile vile alivyo katika chombo. Na 
vyombo vingine vilikuwako pamoja 
naye. 37 Ikatokea dhoruba kuu ya upe- 
po, mawimbi yakakipiga chombo hata 
kikaanza kujaa maji. 38 Naye mwenye- 
we alikuwapo katika shetri, amelala 
juu ya mto, wakamwamsha, wakamwa- 
mbia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa 
tunaangamia? 3? Akaamka, akaukemea 
upepo, akaiambia bahari, Nyamaza, 
utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwa- 
ri kuu. 4# Akawaambia, Mbona mmeku- 
wa waoga? Hamna imani bado? 41 Wa- 
kaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, 
Ni nani huyu, basi, hata upepo na 
bahari humtii? 

5 1! Wakafika ng'ambo ya bahari 

mpaka nchi ya Wagerasit 2Na 
alipokwisha kushuka chomboni, mara 
alikutana na mtu, ambaye ametoka 
makaburini, mwenye pepo mchafu; 
3makao yake yalikuwa pale makaburi- 
ni; wala hakuna mtu ye yote aliyeweza 


kumfunga tena, hata kwa minyororo; 
4kwa sababu alikuwa amefungwa mara 
nyingi kwa pingu na minyororo, akai- 
kata ile minyororo, na kuzivunja-vunja 
zile pingu; wala hakuna mtu aliyekuwa 
na nguvu za kumshinda. 5Na sikuzote, 
usiku na mchana, alikuwako makaburi- 
ni na milimani, akipiga kelele na kuji- 
kata-kata kwa mawe. 6 Na alipomwona 
Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamsu- 
judia; 7akapiga kelele kwa sauti kuu, 
akasema, Nina nini nawe, Yesu, Mwa- 
na wa Mungu aliye juu? Nakuapisha 
kwa Mungu usinitese.t 8Kwa sababu 
amemwambia, Ewe pepo mchafu, mto- 
ke mtu huyu. ? Akamwuliza, Jina lako 
nani? Akamjibu, Jina langu ni Legio- 
ni, kwa kuwa tu wengi. 1° Akamsihi 
sana asiwapeleke nje ya nchi ile. 1! Na 
hapo milimani palikuwa na kundi ku- 
bwa la nguruwe, wakilisha. 12Pepo 
wote wakamsihi, wakisema, Tupeleke 
katika nguruwe, tupate kuwaingia wao. 
13 Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu 
wakatoka, wakaingia katika wale ngu- 
ruwe; nalo kundi lote likatelemka kwa 
kasi gengeni, wakaingia baharini, wa- 
pata elfu mbili; wakafa baharini. 14 Wa- 
chungaji wao wakakimbia, wakaieneza 
habari mjini na mashambani. Watu 
wakatoka walione lililotokea. !5 Waka- 
mwendea Yesu, wakamwona yule 
mwenye pepo, ameketi, amevaa nguo, 
ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na 
lile jeshi; wakaogopa. !6 Na wale walio- 
kuwa wameona waliwaeleza ni mambo 
gani yaliyompata yule mwenye pepo, 
na habari za nguruwe. 17 Wakaanza 
kumsihi aondoke mipakani mwao. 
18 Naye alipokuwa akipanda chomboni, 
yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwa- 
mba awe pamoja naye; !9lakini haku- 
mruhusu, bali alimwambia, Enenda za- 
ko nyumbani kwako, kwa watu wa 
kwenu, kawahubiri ni mambo gani 
makuu aliyokutendea Bwana, na jinsi 
alivyokurehemu. 2° Akaenda zake, 
akaanza kuhubiri katika Dekapoli, ni 
mambo gani makuu Yesu aliyomte- 
ndea; watu wote wakastaajabu.t 

' 21 Hata Yesu alipokwisha kuvuka 
kurudia ng'ambo katika kile chombo, 


4:27 Yak 5:7 4:29 Yoe 3:13 4:30-34 Mt 13:31,32,34; Lk 13:18,19 
4:32 Dan 4:12,21; Eze 17:23;31:6 35-41 Mt 8:18,23-27; Lk 8:22-25 
5:1-21 Mt 8:28-34; Lk 8:26-40 5:7 Mk 1:24 5:20 Mk 7:31; Mt 4:25 


a 5:9 Legioni maana yake ni Jeshi. 


40 MARKO MTAKATIFU 5-6 


wakamkusanyikia mkutano mkuu; naye 
alikuwa kando ya bahari. ? Akaja mtu 
mmoja katika. wakuu wa sinagogi, jina 
lake Yairo; hata alipomwona, akaanguka 
miguuni pake,t 3 akimsihi sana, akise- 
ma, Binti yangu mdogo yu katika kufa; 
nakuomba uje, uweke mkono wako juu 
yake, apate kupona, na kuishi.t 2 Akae- 
nda pamoja naye; mkutano mkuu waka- 
mfuata, wakimsonga-songa. 

25 Na mwanamke mmoja mwenye 
kutoka damu muda wa miaka kumi na 
miwili, 26 na kuteswa mengi kwa miko- 
no ya matabibu wengi, amegharimiwa 
vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata 
kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa 
mbaya 7 aliposikia habari za Yesu, 
alipita katika mkutano kwa nyuma, 
akaligusa vazi lake; ?? maana alisema, 
Nikiyagusa mavazi yake tu, nitapona. 
29 Mara chemchemi ya damu yake ika- 
kauka, naye akafahamu mwilini mwa- 
ke kwamba amepona msiba ule. 30 Ma- 
ra Yesu, hali akifahamu nafsini mwake 
kwamba nguvu zimemtoka, akageuka 
kati ya mkutano, akasema, Ni nani 
aliyenigusa mavazi yangu?t 31 Wanafu- 
nzi wake wakamwambia, Je! Wawaona 
makutano wanavyokusonga-songa, na- 
we wasema, Ni nani aliyenigusa? 
32 Akatazama pande zote ili amwone 
yule aliyelitenda neno hilo. 33 Na yule 
mwanamke akaingiwa na hofu na ku- 
tetemeka, akijua lililompata, akaja aka- 
mwangukia, akamweleza kweli yote. 
34 Akamwambia, Binti, imani yako 
imekuponya, enenda zako kwa amani, 
uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. 


35 Hata alipokuwa katika kunena, 
wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa 
sinagogi, wakisema, Binti yako ame- 
kwisha kufa; kwani kuzidi kumsumbua 
mwalimu? 36Lakini Yesu, alipolisikia 
lile neno likinenwa, akamwambia mkuu 
wa sinagogi, Usiogope, amini tu. 37 Wa- 
la hakumruhusu mtu afuatane naye, ila 
Petro, na Yakobo, na Yohana nduguye 
Yakobo. 38 Wakafika nyumbani kwa yu- 
le mkuu wa sinagogi, akaona ghasia, na 
watu wakilia, wakifanya maombolezo 
makuu. 3? Alipokwisha kuingia, akawaa- 
mbia, Mbona mnafanya ghasia na kulia? 
Kijana hakufa, bali amelala tu.t 40 Wa- 


kamcheka sana. Naye alipokwisha ku- 
watoa nje wote, akamtwaa babaye yule 
kijana na mamaye, na wale walio pamo- 
ja naye, akaingia ndani alimokuwamo 
yule kijana. 41 Akamshika mkono kijana, 
akamwambia, Talitha, kumi; tafsiri ya- 
ke, Msichana, nakuambia, Inuka.t 
4 Mara akasimama yule kijana, akae- 
nda; maana alikuwa amepata umri wa 
miaka kumi na miwili. Mara wakasha- 
ngaa mshangao mkuu. $Akawaonya 
sana, mtu asijue habari ile; akaamuru 
apewe chakula.” 
6 1 Akatoka huko, akafika mpaka 
nchi ya kwao; wanafunzi wake 
wakamfuata.t ?Na ilipokuwa sabato, 
alianza kufundisha katika sinagogi; 
wengi waliposikia wakashangaa, waki- 
sema, Huyu ameyapata wapi haya? Na, 
Ni hekima gani hii aliyopewa huyu? 
Na, Ni nini miujiza hii mikubwa ina- 
yotendeka kwa mikono yake?! 3 Huyu 
si yule seremala, mwana wa Mariamu, 
na ndugu yao' Yakobo, na Yose, na 
Yuda, na Simoni? Na maumbu yake 
hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwa- 
ke. #Yesu akawaambia, Nabii hakosi 
heshima, isipokuwa katika nchi yake 
mwenyewe, na kwa jamaa zake, na 
nyumbani mwake.t $ Wala hakuweza 
kufanya mwujiza wo wote huko, isipo- 
kuwa aliweka mikono yake juu ya 
wagonjwa wachache, akawaponya.! 
6 Akastaajabu kwa sababu ya kutokua- 
mini kwao. Akazunguka-zunguka kati- 
7 Akawaita wale Thenashara, akaa- 
nza kuwatuma wawili wawili, akawapa 
amri juu ya pepo wachafu;tt 8 akawa- 
kataza wasichukue kitu cha njiani isi- 
pokuwa fimbo tu; wala mkate, wala 
mkoba, wala pesa za bindoni;t ? lakini 
wajifungie viatu; akasema, Msivae ka- 
nzu mbili. !? Akawaambia, Mahali po 
pote mtakapoingia katika nyumba, kae- 
ni humo hata mtakapotoka mahali pale. 
11Na mahali po pote wasipowakaribi- 
sha ninyi wala kuwasikia, .mtokapo 
huko, yakung'uteni mavumbi yaliyo 
chini ya miguu yenu, kuwa ushuhuda 
kwao.t 12 Wakatoka, wakahubiri kwa- 
mba watu watubu. !3 Wakatoa pepo 


5:22-43 Mt 9:18-26; Lk 8:41-56 5:23 Mk 7:32 5:30 Lk6:19 5:39 Yn 11:11 5:41 Lk7:14 - 
5:43 Mk 1:44 6:1-6 Mt 13:53-58; Lk 4:15-30 6:2 Yn7:15 6:4 Yn 4:44 6:5 Mk 6:13 


6:7-13 Mt 10:1; 9-15; Lk 9:1-6 


6:7 Lk 10:1 6:8-11 Lk 10:4-11 6:11 Mdo 13:51 


MARKO MTAKATIFU 6 41 


wengi, wakapaka mafuta watu wengi 
waliokuwa wagonjwa, wakawapoza.t 

14 Naye Mfalme Herode akasikia 
habari; kwa maana jina lake lilikuwa 
kutangaa, akasema, Yohana Mbatizaji 
amefufuka katika wafu, na kwa hiyo 
nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake.tt 
15 Wengine walisema, Ni Eliya. Wengi- 
ne walisema, Huyu ni nabii, au ni kama 
mmoja wa manabii. 16 Lakini Herode 
aliposikia, alisema, Yohana, niliye- 
mkata kichwa, amefufuka. 

17 Kwa maana Herode mwenyewe 
alikuwa ametuma watu, akamkamata 
Yohana, akamfunga gerezani, kwa ajili 
ya Herodia, mkewe Filipo ndugu yake, 
kwa kuwa amemwoa;t !8kwa sababu 
Yohana alimwambia Herode, Si halali 
kwako kuwa na mke wa nduguyo.t 
19 Naye yule Herodia akawa akimvizia, 
akataka kumwua, asipate. 2° Maana He- 
rode alimwogopa Yohana; akimjua ku- 
wa ni mtu wa haki, mtakatifu, akamli- 
nda; na alipokwisha kumsikiliza 
alifadhaika sana; naye alikuwa akimsi- 
kiliza kwa furaha. ?! Hata ilipotokea 
siku ya kufaa, na Herode, sikukuu ya 
kuzaliwa kwake, alipowafanyia kara- 
mu wakubwa wake, na majemadari, na 
watu wenye cheo wa Galilaya; ?? ndipo 
binti yake yule Herodia alipoingia, 
akacheza, akampendeza Herode na wa- 
le walioketi pamoja naye karamuni. 
Mfalme akamwambia yule kijana, Nio- 
mbe lo lote utakalo, nitakupa. 5 Aka- 
mwapia, Lo lote utakaloniomba nitaku- 
pa, hata nusu ya ufalme wangu.t ?4 Basi 
akatoka, akamwuliza mamaye, Niombe 
nini? Naye akasema, Kichwa cha Yo- 
hana Mbatizaji. ?5 Mara akaingia kwa 
haraka mbele ya mfalme, akaomba 
akisema, Nataka unipe sasa hivi katika 
kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. 
26 Mfalme akafanya huzuni sana, lakini 
kwa ajili ya viapo vyake, na kwa ajili 
ya hao walioketi karamuni, hakutaka 
kumkatalia. 27 Mara mfalme akatuma 
askari, akaamuru kuleta kichwa chake. 
Basi akaenda, akamkata kichwa mle 
gerezani, ?? akakileta kichwa chake ka- 
tika kombe, akampa yule kijana, naye 


3 Yak 5:14,15 6:14-15 Mt 16:14; Mk 8:28; Lk 9:19 


yule kijana akampa mamaye. 2? Wana- 
funzi wake waliposikia habari, wali- 
kwenda, wakauchukua mwili wake, 
wakauzika kaburini. 

30 Na mitume wakakusanyika mbe- 
le ya Yesu; wakampa habari za mambo 
yote waliyoyafanya, na mambo yote 
waliyoyafundisha.t 31 Akawaambia, 
Njoni ninyi peke yenu kwa faragha, 
mahalı pasipokuwa na watu, mkapu- 
mzike kidogo. Kwa sababu walikuwa- 
ko watu wengi, wakija, wakienda, hata 
haikuwapo nafasi ya kula. 3? Wakaenda 
zao faragha mashuani, mahali pasipo- 
kuwa na watut 33 Watu wakawaona 
wakienda zao, na wengi wakatambua, 
wakaenda huko mbio kwa miguu, toka 
miji yote, wakatangulia kufika. 34 Naye 
aliposhuka mashuani, akaona mkutano 
mkuu, akawahurumia; kwa sababu wa- 
likuwa kama kondoo wasio na mchu- 
ngaji; akaanza kuwafundisha mambo 
mengi.! 35 Hata zilipopita saa nyingi za 
mchana, wanafunzi wake walimwe- 
ndea, wakasema, Mahali hapa ni nyika 
tupu, na sasa kunakuchwa;t 36 uwaage 
watu hawa, ili waende zao mashambani 
chakula. 37 Akajibu, akawaambia, Wa- 
peni ninyi chakula. Wakamwambia, Je! 
Twende tukanunue mikate ya dinari 
mia mbili ili tuwape kula? 38 Akawaa- 
mbia, Mnayo mikate mingapi? Nende- 
ni mkatazame. Walipokwisha kujua 
wakasema, Mitano, na samaki wawili. 
39 Akawaagiza wawaketishe wote, vi- 
kao vikao, penye majani mabichi. 
40 Wakaketi safu safu, hapa mia hapa 
hamsini. 41 Akaitwaa ile mikate mitano 
na wale samaki wawili, akatazama 
mbinguni, akashukuru, akaimega ile 
mikate, akawapa wanafunzi wake wa- 
waandikie; na wale samaki wawili 
akawagawia wote.t 4 Wakala wote wa- 
kashiba. 4 Wakaokota vipande vilivyo- 
megwa vya kuweza kujaza vikapu ku- 
mi na viwili; na vipande vya samaki 
pia.t 4 Na walioila ile mikate wapata 
elfu tano wanaume. 

45 Mara akawalazimisha wanafunzi 
wake wapande mashuani, watangulie 


6:14 Lk 3:19,20 6:17-18 Lk 3:19-20 


8 Law 18:16 6:23 Est 5:3-6 6:30 Lk 9:10; 10:17 


4 Hes 27:17; 1 Fal 22:17; 2 Nya 18:16; Eze 34:5; Mt 9:36 6:35 Mk 8:1-9 6:41 Mk 7:34 


6:1 
6:1 
6:32-44 Mt 14:13-21; Lk 9:11-17; Yn 6:1-13 
6:3 
6:4 


:43 Kum 28:5 


42 MARKO MTAKATIFU 6-7 


kwenda ng'ambo hata Bethsaida, wa- 
kati yeye alipokuwa akiwaaga mkuta- 
no.t 46 Hata alipokwisha kuagana nao 
akaenda zake mlimani kuomba. 

47 Na kulipokuwa jioni mashua ili- 
kuwa katikati ya bahari, na yeye yu 
peke yake katika nchi kavu. 48 Akawao- 
na wakitaabika kwa kuvuta makasia, 
kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho; 
hata ilipopata kama zamu ya nne ya 
usiku akawaendea, akitembea juu ya 
bahari; akataka kuwapita. 9 Nao wali- 
pomwona anatembea juu ya bahari, 
walidhani ya kuwa ni kivuli, wakapiga 
yowe, 5 kwa kuwa wote walimwona, 
wakafadhaika. Mara akasema nao, aka- 
waambia, Changamkeni; ni mimi, 
msiogope. 5! Akapanda mle chomboni 
walimo; upepo ukakoma; wakashangaa 
sana mioyoni mwao;t kwa maana 
hawakufahamu habari za ile mikate, 
lakini mioyo yao ilikuwa mizito. 

53 Hata walipokwisha kuvuka, wali- 
fika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. 
S4 Nao wakiisha kutoka mashuani, mara 
watu walimtambua, $Swakaenda mbio, 
wakizunguka nchi ile yote, wakaanza 
kuwachukua vitandani walio hawawezi, 
kwenda kila mahali waliposikia kwamba 
yupo. Na kila alikokwenda, akiingia 
kawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi 
waguse ngaa pindo la vazi lake; nao 
wote waliomgusa wakapona.t 
7 1 Kisha Mafarisayo, na baadhi ya 

waandishi waliotoka Yerusalemu, 
wakakusanyika mbele yake,t ? wakao- 
na wengine katika wanafunzi wake 
wakila vyakula kwa mikono najisi, 
yaani, isiyonawiwa.t 3 Kwa maana Ma- 
farisayo na Wayahudi wote wasipona- 
wa mikono mpaka kiwiko, hawali, 
wakishika mapokeo ya wazee wao; 
4tena wakitoka sokoni, wasipotawa- 
dha, hawali; na yako mambo mengine 
waliyopokea kuyashika, kama kuosha 
vikombe, na midumu, na vyombo vya 
shaba. 5 Basi wale Mafarisayo na waa- 
ndishi wakamwuliza, Mbona wanafu- 
nzi wako hawaendi kwa kuyafuata 
mapokeo ya wazee, bali hula chakula 
kwa mikono najisi? é Akawaambia, Isa- 


ya alitabiri vema juu yenu ninyi wana- 
fiki, kama ilivyoandikwa, 

Watu hawa huniheshimu kwa 

midomo 
Ila mioyo yao iko mbali nami;? 
7 Nao waniabudu bure, 
Wakifundisha mafundisho 
Yaliyo maagizo ya wanadamu, 

8 Ninyi mwaiacha amri ya Mungu, na 
kuyashika mapokeo ya wanadamu. 
9 Akawaambia, Vema! Mwaikataa amri 
ya Mungu mpate kuyashika mapokeo 
yenu. 10 Maana Musa alisema, Wahe- 
shimu baba yako na mama yako, na, 
Amtukanaye babaye au mamaye kufa 
na afe.t 1 Bali ninyi husema, Mtu 
akimwambia babaye au mamaye, Ni 
Korbani, yaani, wakfu, kitu changu cho 
chote kikupasacho kufaidiwa nacho, 
huwa basi; 12 wala hammruhusu baada 
ya hayo kumtendea neno babaye au 
mamaye; !3 huku mkilitangua neno la 
Mungu kwa mapokeo yenu mliyopo- 
keana; tena mwafanya mambo mengi 
yaliyo sawasawa na hayo. 4 Akawaita 
makutano tena, akawaambia, Nisikieni 
nyote na kufahamu. !5Hakuna kitu 
kilicho nje ya mtu ambacho kikimwi- 
ngia chaweza kumtia unajisi, bali vile 
vimtokavyo, ndivyo vimtiavyo unajisi 
yule mtu.t[!ś Mtu akiwa na masikio ya 
kusikilia, na asikie.] 

17 Hata alipoingia nyumbani, 
ameuacha mkutano, wanafunzi wake 
wakamwuliza habari za ule mfano. 
18 Akawaambia, Hivi hata ninyi hamna 
akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu 
kilicho nje ya mtu, kikimwingia, haki- 
wezi kumtia unajisi; Mkwa sababu 
hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; 
kisha chatoka kwenda chooni? Kwa 
kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. 
20 Akasema, Kimtokacho mtu ndicho 
kimtiacho unajisi. ?! Kwa maana ndani 
ya mioyo ya watu hutoka mawazo 
mabaya, uasherati, ?? wivi, uuaji, UZI- 
nzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisa- 
di, kijicho, matukano, kiburi, upumba- 
vu. 3 Haya yote yaliyo maovu yatoka 
ndani, nayo yamtia mtu unajisi. 

24 Akaondoka huko, akaenda zake 
hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Akaingia 
katika nyumba, akataka isijulikane na 


6:45-56 Mt 14:22-36; Yn 6:15-21 6:51 Mk 4:39 6:56 Mk 5:27,28; Mdo 5:15; 19:11,12 
7:1-23 Mt 15:1-20 7:2 Lk 11:38 7:6-7 Isa 29:13 7:10 Kut 20:12; 21:17; Law 20:9; Kum 5:16 


7:15 Mdo 10:14,15 


MARKO MTAKATIFU 7 -8 43 


mtu; lakini hakuweza kusitirika.t 25 Ila 
mara mwanamke, ambaye binti yake 
yuna pepo mchafu, alisikia habari zake, 
akaja akamwangukia miguuni pake. 
26 Na yule mwanamke ni Myunani, kabi- 
la yake ni Msirofoinike. Akamwomba 
amtoe pepo katika binti yake. 77 Aka- 
mwambia, Waache watoto washibe kwa- 
nza; maana si vizuri kukitwaa chakula 
cha watoto, na kuwatupia mbwa. 28 Naye 
akajibu, akamwambia, Naam, Bwana, 
lakini hata mbwa walio chini ya meza 
hula makombo ya watoto. 2 Akamwa- 
mbia, Kwa sababu ya neno hilo, enenda 
zako, pepo amemtoka binti yako. 
30 Akaenda zake nyumbani kwake, aka- 
mkuta yule kijana amelazwa kitandani, 
na yule pepo amekwisha kumtoka. 

31 Akatoka tena katika mipaka ya 
Tiro, akapita katikati ya Sidoni, akae- 
nda mpaka bahari ya Galilaya, kati ya 
mipaka ya Dekapoli.t 32 Wakamletea 
kiziwi, naye ni mwenye utasi, waka- 
msihi amwekee mikono.!?! 33 Akamtenga 
na mkutano faraghani, akatia vidole 
vyake masikioni mwake, akatema ma- 
te, akamgusa ulimi,t 34 akatazama juu 
mbinguni, akaugua, akamwambia, Efa- 
tha, maana yake, Funguka.t 35 Mara 
masikio yake yakafunguka, kifungo 
cha ulimi wake kikalegea, akasema 
vizuri. 36 Akawaonya wasimwambie 
mtu; lakini kadiri ya alivyozidi kuwaa- 
giza, ndivyo walivyozidi kutangaza 
habari;t 37 wakashangaa mno kupita 
kiasi, wakinena, Ametenda mambo yo- 
te vema; viziwi awafanya wasikie, na 
bubu waseme.t 

1 Katika siku zile, kwa vile ulivyo- 

kuwa mkuu tena ule mkutano, nao 
wamekosa kitu cha kula, akawaita 
wanafunzi wake, akawaambia,” ? Na- 
wahurumia mkutano kwa sababu ya- 
pata siku tatu wamekaa nami, wala 
hawana kitu cha kula;t 3 nami niki- 
waaga waende zao nyumbani kwao 
hali wanafunga, watazimia njiani; na 
baadhi yao wametoka mbali. 4 Wana- 
funzi wake wakamjibu, Je! Ataweza 
wapi mtu kuwashibisha hawa mikate 
hapa nyikani? 5 Akawauliza, Mnayo 


mikate mingapi? Wakasema, Saba, 
6 Akawaagiza mkutano waketi chini; 
akaitwaa ile mikate saba, akashukuru, 
akaimega, akawapa wanafunzi wake 
wawaandikie; wakawaandikia mkuta- 
no. 7 Walikuwa na visamaki vichache; 
akavibarikia, akasema wawaandikie 
na hivyo pia. 8 Wakala, wakashiba, 
wakakusanya mabaki ya vipande vya 
mikate makanda saba.t ?Na watu 
waliokula wapata elfu nne. Akawaa- 
ga. 10 Mara akapanda chomboni pa- 
moja na wanafunzi wake, akaenda 
pande za Dalmanutha. 

11 Wakatokea Mafarisayo, wakaa- 
nza kuhojiana naye; wakitafuta kwake 
ishara itokayo mbinguni; wakimjari- 
bu.ttt 12 Akaugua rohoni mwake, aka- 
sema, Mbona kizazi hiki chatafuta 
ishara? Amin, nawaambieni, Hakitape- 
wa ishara kizazi hiki.t 3 Akawaacha, 
akapanda tena chomboni, akaenda zake 
hata ng'ambo. 

14 Wakasahau kuchukua mikate, 
wala chomboni hawana ila mkate 
mmoja tu. !5Akawaagiza, akasema, 
Angalieni, jihadharini na chachu ya 
Mafarisayo na chachu ya Herode.t 
16 Wakabishana wao kwa wao, kwa 
kuwa hawana mikate. 17 Naye Yesu 
akatambua, akawaambia, Mbona mna- 
bishana kwa sababu hamna mikate? 
Hamfahamu bado, wala hamjaelewa? 
Je! Mioyo yenu ni mizito?t 18 Mna 
macho, hamwoni; mna masikio, hamsi- 
kii? Wala hamkumbuki?t 19 Nilipoivu- 
nja ile mikate mitano na kuwapa wale 
elfu tano, mlichukua vikapu vingapi 
vimejaa vipande? Wakamwambia, Ku- 
mi na viwili.? 2 Na ile saba kuwapa 
wale elfu nne, mlichukua makanda 
mangapi yamejaa vipande? Wakamwa- 
mbia, Saba.t 2! Akawaambia, Hamjafa- 
hamu bado? 

22 Wakafika Bethsaida, wakamletea 
kipofu, wakamsihi amguse.t 3 Akamshi- 
ka mkono yule kipofu, akamchukua nje 
akamwekea mikono yake, akamwuliza, 
Waona kitu?! 4 Akatazama juu, akase- 
ma, Naona watu kama miti, inakwenda. 


7:24-30 Mt 15:21-28 7:31 Mt 15:29-31 7:32 Mk 5:23 7:33 Mk 8:23 7:34 Mk 6:41; Yn 11:41 
7:36 Mk 1:43-45 7:37 Isa 35:5 8:1-10 Mt 15:32-39 8:2 Mk 6:34-44 8:8 Kum 28:5 8:11-21 


Mt 16:1-12 


8:11 Mt 12:38; Lk 11:16; Yn 6:30 8:12 Mt 12:39; Lk 11:29 


8:15 Lk 12:1; Mk 3:6 8:17 Mk 6:52 8:18 Yer 5:21; Eze 12:2; Mk 4:12 8:19 Mk 6:41-44 
8:20 Mk 8:6-9 8:22 Mk 6:56 8:23 Mk 7:32,33; Yn 9:6 


44 


25 Ndipo akaweka tena mikono yake juu 
ya macho yake, naye akatazama sana; 
akawa mzima, akaona vyote waziwazi. 
26 AA Aka kwake, akise- 


ria-Filipi; na njiani akawauliza wana- 
funzi wake, akasema, Watu huninena 
mimi kuwa ni nani?t 28 Wakamjibu, 
Yohana Mbatizaji; wengine, Eliya; we- 
ngine, Mmojawapo wa manabii.t 2? Na- 
ye akawauliza, Na ninyi mnasema ya 
kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu, 
akamwambia, Wewe ndiwe Kristo.t 
30 Akawaonya wasimwambie mtu haba- 
ri zake.t 31 Akaanza kuwafundisha 
kwamba imempasa Mwana wa Adamu 
kupatikana na mateso mengi, na kuka- 
taliwa na wazee, na wakuu wa maku- 
hani, na waandishi, na kuuawa, na 
baada ya siku tatu kufufuka. 3? Naye 
alikuwa akinena neno hilo waziwazi. 
Petro akamchukua, akaanza kumke- 
mea. 33 Akageuka, akawatazama wana- 
funzi wake, akamkemea Petro, akase- 
ma, Nenda nyuma yangu, Shetani; 
maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali 
ya wanadamu. 34 Akawaita mkutano 
pamoja na wanafunzi wake, akawaa- 
mbia, Mtu ye yote akitaka kunifuata na 
ajikane mwenyewe, ajitwike na msala- 
ba wake, anıfuate.t 35 Kwa kuwa mtu 
atakaye kuiponya nafsi yake, ataianga- 
miza, na mtu atakayeiangamiza nafsi 
yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya 
Injili, huyu ataisalimisha.t 36 Kwa ku- 
wa itamfaidia mtu nini kuupata uli- 
mwengu wote, akipata hasara ya nafsi 
yake? 37 Ama mtu atoe nini badala ya 
nafsi yake? 38 Maana kila mtu atakaye- 
nionea haya mimi, na maneno yangu, 
katika kizazi hiki cha uzinzi na dha- 
mbi, Mwana wa Adamu atamwonea 
haya mtu huyo, atakapokuja katika 
utukufu wa Baba yake pamoja na 
malaika watakatıfu.t 

1 Akawaambia, Amin, nawaambia, 

Pana watu katika hawa wasima- 
mao hapa, ambao hawataonja mauti 


7:36 8:27-9:1 Mt 16:13-28; Lk 9:18-27 


-14 -29 Mt 17:14-21; Lk 9:37-42 


MARKO MTAKATIFU 8 -9 


kabisa, hata watakapouona ufalme wa 
Mungu umekuja kwa nguvu. 

2 Hata baada ya siku sita Yesu 
akawatwaa Petro, na Yakobo, na Yo- 
hana, akawaleta juu ya mlima mrefu 
faraghani, peke yao; akageuka sura 
yake mbele yao;t 3 mavazi yake yaki- 
meta-meta, meupe mno, jinsi asivyo- 
weza dobi duniani kuyafanya meupe. 
4Wakatokewa na Eliya pamoja na Mu- 
sa, nao walikuwa wakizungumza na 
Yesu. 5Petro akajibu, akamwambia 
Yesu, Rabi, ni vizuri sisi kuwapo hapa; 
na tufanye vibanda vitatu, kimoja cha- 
ko wewe, kimoja cha Musa, na kimoja 
cha Eliya. $ Maana, hakujua la kunena, 
kwa kuwa waliingiwa na hofu nyingi. 
7 Kisha likatokea wingu, likawatia uvu- 
li; sauti ikatoka katika lile wingu, 
Huyu ni Mwanangu, mpendwa wangu, 
msikieni yeye.t $ Mara hiyo walipota- 
zama huku na huku, hawakuona mtu 
pamoja nao ila Yesu peke yake. 

9 Na walipokuwa wakishuka mli- 
mani aliwakataza wasimweleze mtu 
waliyoyaona, hata Mwana wa Adamu 
atakapokuwa amefufuka katika wafu.t 
10 Wakalishika neno lile, wakiulizana 
wao kwa wao, Huko kufufuka katika 
wafu maana yake nini? !! Wakamwuli- 
za, wakisema, Mbona waandishi hune- 
na ya kwamba imempasa Eliya kuja 
kwanza?! 12 Akajibu akawaambia, Ni 
kweli Eliya yuaja kwanza, na kurejeza 
upya yote; lakini, pamoja na haya, 
ameandikiwaje Mwana wa Adamu ya 
kwamba atateswa mengi na kudharau- 
liwa?t 13 Lakini nawaambia, Eliya ame- 
kwisha kuja, nao wakamtenda yote 
waliyoyataka kama alivyoandikiwa.! 

14 Hata walipowafikia wanafunzi, 
waliona mkutano mkuu wakiwazungu- 
ka, na waandishi wakijadiliana nao;t 
ISmara mkutano wote walipomwona 
walishangaa, wakamwendea mbio, wa- 
kamsalimu. 16 Akawauliza, Mnajadilia- 
na nini nao? 17Mtu mmoja katika 
mkutano akamjibu, Mwalimu, nime- 
mleta mwanangu kwako, ana pepo 
bubu; 18 na kila ampagaapo, humbwaga 
chini, naye hutoka povu na kusaga 


Mk 8:28 Mk 6:14-15; Lk 9:7-8 8:29 Yn 6:68-69 
Eas 9:9 8:34 Mt 10:38; Lk 14:27 8:35 Mt 10:39; Lk 17:33; Yn 12:25 8:38 Mt 10:33 

Pet 1:17-18 9:7 Mt 3:17; Mk 1:11; Lk 3:22; 2 Pet 1:17; Kum 18:15; Mdo 3:22 

8:30 9:11 Mal 3:23; Mt 11:14 9:12 Mal 4:5; lsa 53:3 9:13 Mt 11:14; 1 Fal 19:2,10 


MARKO MTAKATIFU 9 - 10 45 


meno na kukonda; nikasema na wana- 
funzi wako wamtoe pepo, wasiweze. 
19 Akawajibu, akasema, Enyi kizazi ki- 
sichoamini, nikae nanyi hata lini? Ni- 
chukuliane nanyi hata lini? Mleteni 
kwangu. ?? Wakamleta kwake; hata ali- 
pomwona, mara yule pepo alimtia ki- 
fafa; naye akaanguka chini, akagaa- 
gaa, akitokwa na povu. ?! Akamwuliza 
babaye, Amepatwa na haya tangu lini? 
Akasema, Tangu utoto. 22Na mara 
nyingi amemtupa katika moto, na kati- 
ka maji, amwangamize; lakini ukiweza 
neno lo lote, utuhurumie, na kutusai- 
dia. 535 Yesu akamwambia, Ukiweza! 
Yote yawezekana kwake aaminiye.t 
24 Mara babaye yule kijana akapaza 
sauti, akasema, Naamini, nisaidie ku- 
tokuamini kwangu.t 35 Naye Yesu akio- 
na ya kuwa mkutano unakusanyika 
mbio, akamkemea yule pepo mchafu, 
akamwambia, Ewe pepo bubu na kizi- 
wi, mimi nakuamuru, mtoke huyu, 
wala usimwingie tena. ?6 Akalia, aka- 
mtia kifafa sana, akamtoka; naye aka- 
wa kama amekufa; hata wengi wakase- 
ma, Amekufa!  ? Lakini Yesu 
akamshika mkono akamwinua naye 
akasimama. ?? Hata alipoingia nyumba- 
ni, wanafunzi wake wakamwuliza kwa 
faragha, Mbona sisi hatukuweza ku- 
mtoa? 2? Akawaambia, Namna hii hai- 
wezi kutoka kwa neno lo lote, isipoku- 
wa kwa kuomba. 

30 Wakatoka huko, wakapita katikati 
ya Galilaya; naye hakutaka mtu kujua.tt 
3i Kwa sababu alikuwa akiwafundisha 
wanafunzi wake, akawaambia, Mwana 
wa Adamu yuaenda kutiwa katika miko- 
no ya watu, nao watamwua; hata akiisha 
kuuawa, baada ya siku tatu atafufuka.! 
32? Lakini hawakulifahamu neno lile, wa- 
kaogopa kumwuliza.t 

33 Wakafika Kapernaumu; hata ali- 
pokuwamo nyumbani, akawauliza, Mii- 
shindania nini njiani?tt 34 Wakanyama- 
za; kwa maana njiani walikuwa 
wakibishana wao kwa wao, ni nani aliye 
mkubwa.t 35 Akaketi chini, akawaita wa- 
le Thenashara akawaambia, Mtu atakaye 


3 Mk 11:23 9:24 Lk 17:5 9:26 Mk 1:26 9:30-32 Mt 17:22,23; Lk 9:43-45 
Mk 8:31; 10:32-34 9:32 Lk 9:45; 18:34 9:33- 50 Mt 18:1-9; Lk 9:46-50 


kuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho 
kuliko wote, na mtumishi wa wote.t 
36 Akatwaa kitoto, akamweka katikati 
yao, akamkumbatia, akawaambia,! 
37 Mtu akimpokea .mtoto mmoja wa na- 
mna hii kwa jina langu, anipokea mimi; 
na mtu. akinipokea mimi, humpokea, si 
mimi, bali yeye aliyenituma.t 
38 Yohana akamjibu, akamwambia, 
Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo 
kwa jina lako, ambaye hafuatani nasi; 
tukamkataza, kwa sababu hafuatani na- 
si.t 39 Yesu akasema, Msimkataze, kwa 
kuwa hakuna mtu atakayefanya mwujiza 
kwa jina langu akaweza mara kuninenea 
mabaya;t kwa sababu asiye kinyume 
chetu, yu upande wetu.t 41 Kwa kuwa ye 
yote atakayewanywesha ninyi kikombe 
cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa 
Kristo, amin, nawaambia, hatakosa tha- 
wabu yake.t Na ye yote atakayemko- 
sesha mmojawapo wa wadogo hawa 
waniaminio, afadhali afungiwe jiwe la 
kusagia shingoni mwake, na kutupwa 
baharini. $ Na mkono wako ukikukose- 
sha, ukate; ni afadhali kuingia katika 
uzima u kigutu, kuliko kuwa na mikono 
miwili, na kwenda zako jehanum, kwe- 
nye moto usiozimika;t[4 ambamo humo 
funza wao hafi, wala moto hauzimiki. | 
45Na mguu wako ukikukosesha, ukate; 
ni afadhali kuingia katika uzima, u 
kiwete, kuliko kuwa na miguu miwili, 
na kutupwa katika jehanum; [46 ambamo 
humo funza wao hafi, wala moto hauzi- 
miki.] “Na jicho lako likikukosesha, 
ling'oe, ulitupe; ni afadhali kuingia ka- 
tika ufalme wa Mungu, una chongo, 
kuliko kuwa na macho mawili, na kutu- 
pwa katika jehanum;t 48ambamo humo 
funza wao hafi, wala moto hauzimiki.t 
49 Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi 
kwa moto.t S! Chumvi ni njema; lakini 
chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia 
nini ikolee? Mwe na chumvi ndani yenu, 
mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi.t 
1 () 1 Akaondoka huko akafika mipa- 
kani mwa Uyahudi, na ng'ambo 
ya Yordani; makutano mengi wakakuta- 
nika tena wakamwendea; akawafundisha 


9:30 Yn 7:1 
9:33 Mt 17:24 


LK: 22: 24 9:35 Mt 20: 26-21 23: 11; Mk 10:43-44; Lk 22:26 9:36 Mk 10:16 


Mt 12:30; Lk 11:23 9:41 Mt 10:42 9:43 Mt 5:30 9:47 Mt 5:29 9:48 Isa 66:24 


9:2 
9:31 
9:34 
9:37 Mt 10:40; Lk 10:16; Yn 13:20 9:38 Hes 11:27,28 9:39 1 Kor 12:3 
9:40 
9:49 Law 2:13 9:50 Mt 5:13; Lk 14:34-35; Kol 4:6 


46 MARKO MTAKATIFU 10 


tena kama alivyozoea.tt 2? Basi Mafarisa- 
yo wakamwendea, wakamwuliza, Je! Ni 
halali mtu kumwacha. mkewe? -Huku 
wakimjaribu. 3Naye akajibu, akawaa- 
mbia, Musa aliwaamuru nini? 4 Wakase- 
ma, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya 
talaka na kumwacha.! “Yesu akawaa- 
mbia, Kwa sababu ya ugumu wa mioyo 
yenu aliwaandikia amri hii. S$Lakini 
tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwe- 
ngu, aliwafanya mume na mke.! 7 Kwa 
sababu hiyo mtu atamwacha babaye na 
mamaye, ataambatana na mkewe;t Sna 
hao wawili watakuwa mwili mmoja; 
hata wamekuwa si wawili tena, bali 
mwili mmoja. Basi alichokiunganisha 
Mungu, mwanadamu asikitenganishe. 
10 Hata nyumbani tena wanafunzi waka- 
mwuliza habari ya neno hilo. 1! Akawaa- 
mbia, Kila mtu atakayemwacha mkewe 
na kuoa mwingine azini juu yake;tt Mna 
mke, akimwacha mumewe na kuolewa 
na mtu mwingine, azini. 

13 Basi wakamletea watoto wadogo 
ili awaguse; wanafunzi wake wakawake- 
mea.! Ila Yesu alipoona alichukizwa 
sana, akawaambia, Waacheni watoto 
wadogo waje kwangu, msiwazuie; kwa 
maana watoto kama hawa ufalme wa 
Mungu ni wao. 5 Amin, nawaambieni, 
Ye yote asiyeukubali ufalme wa Mungu 
kama mtoto mdogo hatauingia kabisa.t 
16 Akawakumbatia, akaweka mikono ya- 
ke juu yao, akawabarikia.! 

17 Hata alipokuwa akitoka kwenda 
njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampi- 
gia magoti, akamwuliza, Mwalimu 
mwema, nifanye nini nipate kuurithi 
uzima wa milele?! 18 Yesu akamwa- 
mbia, Kwa nini kuniita mwema? Haku- 
na aliye mwema ila mmoja, ndiye 
Mungu. !? Wazijua amri, Usiue, Usizi- 
ni, Usiibe, Usishuhudie uongo, Usida- 
nganye, Waheshimu baba yako na ma- 
ma yako.t 20 Akamwambia, Mwalimu, 
haya yote nimeyashika tangu utoto 
wangu. ?! Yesu akamkazia macho, aka- 
mpenda, akamwambia, Umepungukiwa 
na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo 
navyo vyote, uwape maskini, nawe 


10:1-12 Mt 19:1-9 


10:7-8 Mwa 2:24 10:11-12 Mt 5:32; 1 Kor 7:10-11; 


utakuwa na hazina mbinguni; kisha 
njoo unifuate.t ?? Walakini yeye akaku- 
nja uso kwa neno hilo, akaenda zake 
kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na 
mali nyingi. 

23 Yesu akatazama kotekote, aka- 
waambia wanafunzi wake, Jinsi. itaka- 
vyokuwa shida wenye mali kuingia ka- 
tika ufalme wa Mungu! Wanafunzi 
wakashangaa kwa maneno yake. Yesu 
akajibu tena, akawaambia, Watoto, jinsi 
ilivyo shida wenye kutegemea mali kui- 
ngia katika ufalme wa Mungu!t 25Ni 
rahisi ngamia kupenya katika tundu ya 
sindano kuliko tajiri kuingia katika ufa- 
Ime wa Mungu. ?#Nao wakashangaa 
mno, wakimwambia, Ni nani, basi, awe- 
zaye kuokoka? ?” Yesu akawakazia ma- 
cho, akasema, Kwa wanadamu haiweze- 
kani, bali kwa Mungu sivyo; maana yote 
yawezekana kwa Mungu.t 3 Petro akaa- 
nza kumwambia, Tazama, sisi tumeacha 
vyote tukakufuata wewe. ? Yesu akase- 
ma, Amin, nawaambieni, Hakuna mtu 
aliyeacha nyumba, au ndugu waume, au 
ndugu wake, au mama, .au baba, au 
watoto, au mashamba, kwa ajili yangu, 
na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 
mia sasa wakati huu, nyumba, na ndugu 
waume, na ndugu wake, na mama, na 
watoto, na mashamba, pamoja na udhia; 
na katika ulimwengu ujao uzima wa 
milele. 3! Lakini wengi walio wa kwanza 
watakuwa wa mwisho; na wa mwisho 
watakuwa wa kwanza.! 

32 Nao walikuwako njiani, huku 
wakipanda kwenda Yerusalemu; na Ye- 
su alikuwa akiwatangulia, wakasha- 
ngaa, nao katika kufuata wakaogopa. 
Akawatwaa tena wale Thenashara, 
akaanza kuwaambia habari za mambo 
yatakayompata,tt 3 akisema, Angalie- 
ni, tunapanda kwenda Yerusalemu; na 
Mwana wa Adamu atatiwa mikononi 
mwa wakuu wa makuhani na waandi- 
shi, nao watamhukumu afe, watamtia 
mikononi mwa Mataifa, 3 nao wata- 
mdhihaki, na kumtemea mate, na ku- 
mpiga mijeledi, na kumwua; na baada 
ya siku tatu atafufuka. 


10:1 Mk 9:33 10:4 Kum 24:1-4; Mt 5:31,32 10:6 Mwa 1:27; 5:2 


10:11 Lk 16:18 


10:13-16 Mt 19:13-15; Lk 18:15-17 10:15 Mt 18:3 10:16 Mk 9:36 
10:17-31 Mt 19:16-30; Lk 18:18-30 10:19 Kut 20:12-16; Kum 5:16-20; 24:14 
10:21 Mk 8:34; Mt 10:38 10:24 Zab 62:10; 1 Tim 6:17 10:27 Mwa 18:14; Ayu 42:2 


10:31 Mt 20:16; Lk 13:30 10:32-34 Mt 20:17-19; Lk 18:31-34 


10:32 Yn 11:16,55; Mk 9:31 


MARKO MTAKATIFU 10-11 47 


35 Na Yakobo na Yohana, wana wa 
Zebedayo, wakamwendea, wakamwa- 
mbia, Mwalimu, twataka utufanyie lo 
lote tutakalokuomba.t 36 Akawaambia, 
Mwataka niwafanyie nini? 37 Waka- 
mwambia, Utujalie sisi tuketi, mmoja 
mkono wako wa kuume, na mmoja 
mkono wako wa kushoto, katika utu- 
kufu wako. 38 Yesu akawaambia, Ha- 
mjui mnaloliomba. Mwaweza ku- 
nywea kikombe ninyweacho mimi, au 
kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi?! 
33 Wakamwambia, Twaweza. Yesu 
akawaambia, Kikombe ninyweacho 
mimi mtakinywea, na ubatizo nibati- 
zwao mimi mtabatizwa;! 40 lakini ha- 
bari ya kuketi mkono wangu wa kuu- 
me au mkono wangu wa kushoto si 
langu kuwapa, ila wao watapewa wa- 
liowekewa tayari. 41 Hata wale kumi 
waliposikia wakaanza kuwakasirikia 
Yakobo na Yohana. 42 Yesu akawaita, 
akawaambia, Mwajua ya kuwa wale 
wanaohesabiwa kuwa wakuu wa Ma- 
taifa huwatawala kwa nguvu, na wa- 
kubwa wao huwatumikisha.t 4 Lakini 
haitakuwa hivyo kwenu; bali mtu ana- 
yetaka kuwa mkubwa kwenu, atakuwa 
mtumishi wenu,t “na mtu anayetaka 
kuwa wa kwanza wenu, atakuwa mtu- 
mwa wa wote. $$$ Kwa maana Mwana 
wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, 
bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe 
fidia ya wengi. 

46 Wakafika Yeriko; hata alipoku- 
wa akishika njia kutoka Yeriko, pamo- 
ja na wanafunzi wake, na mkutano 
mkubwa, mwana wa Timayo, Bartima- 
yo, yule mwombaji kipofu, alikuwa 
ameketi kando ya njia.t 47 Naye alipo- 
sikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, 
alianza kupaza sauti yake, na kusema, 
Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. 
48Na wengi wakamkemea ili anyama- 
ze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana 
wa Daudi, unirehemu. 49 Yesu akasima- 
ma akasema, Mwiteni. Wakamwita yu- 
le kipofu, wakamwambia, Jipe moyo; 
inuka, anakuita. 5° Akatupa vazi lake, 
akaruka, akamwendea Yesu. 5! Yesu 
akamjibu, akamwambia, Wataka niku- 


fanyie nini? Yule kipofu akamwambia, 
Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. 
52 Yesu akamwambia, Enenda zako, 
imani yako imekuponya. Mara akapata 
kuona; akamfuata njiani. 
1 1 1 Hata walipokaribia Yerusale- 
mu karibu na Bethfage na Betha- 
nia, kukabili mlima wa Mizeituni, aliwa- 
tuma wawili katika wanafunzi wake,! 
kinachowakabili; na katika kuingia nda- 
ni yake, mara mtaona mwana-punda 
amefungwa, asiyepandwa na mtu bado; 
mfungueni, kamleteni. 3 Na mtu akiwaa- 
mbia, Mbona mnafanya hivi? Semeni, 
Bwana anamhitaji na mara atamrudisha 
tena hapa.t 4Wakaenda zao, wakamwo- 
na mwana-punda amefungwa penye 
mlango, nje katika njia kuu, wakamfu- 
ngua. “Baadhi ya watu waliosimama 
huko wakawaambia, Mnafanya nini ku- 
mfungua mwana-punda? $Wakawaa- 
mbia kama Yesu alivyowaagiza, nao 
wakawaruhusu. 7 Wakamletea Yesu yule 
mwana-punda, wakatandika mavazi yao 
juu yake; akaketi juu yake. $ Watu wengi 
wakatandaza mavazi yao njiani, na we- 
ngine matawi waliyoyakata mashamba- 
ni. “Nao watu waliotangulia na wale 
waliofuata wakapaza sauti, Hosana; ndi- 
ye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana; 
loumebarikiwa na ufalme ujao, wa baba 
yetu Daudi. Hosana juu mbinguni. 

11 Naye akaingia Yerusalemu hata 
ndani ya hekalu; na alipokwisha kuta- 
zama yote pande zote, kwa kuwa ni 
wakati wa jioni, akatoka, akaenda Be- 
thania pamoja na wale Thenashara.t 


12 Hata asubuhi yake walipotoka Be- 
thania aliona njaa. 3 Akaona kwa mbali 
mtini wenye majani, akaenda ili labda 
aone kitu juu yake; na alipoufikilia 
hakuona kitu ila majani; maana si wakati 
wa tini.t 14 Akajibu, akauambia, Tangu 
leo hata milele mtu asile matunda kwa- 
ko. Wanafunzi wake wakasikia.! 

15 Wakafika Yerusalemu, naye 
akaingia ndani ya hekalu, akaanza 
kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza 
na kununua ndani ya hekalu, akazipi- 
ndua meza za wabadili fedha, na viti 


10:35-45 Mt 20:20-28 10:38 Lk 12:50; Mk 14:36; Rum 6:3 10:39 Mdo 12:2; Ufu 1:9 

10:42-43 Lk 22:25-26 10:43-44 Mt 23:11; Mk 9:35; Lk 22:26 

10:46-52 Mt 20:29-34; Lk 18:35-43 11:1-10 Mt 21:1-9; Lk 19:29-38; Yn 12:12-16 

11:3 Mk 14:14 11:9 Zab 118:25-26 11:11-24 Mt 21:12-22; Lk 19:45-48 11:13 Lk 3:9; 13:6-9 


11:14 Mk 11:20 


48 MARKO MTAKATIFU 1i — 12 


vyao wauzao njiwa;t 16 wala hakuacha 
mtu achukue chombo kati ya hekalu. 
17 Akafundisha, akasema, Je! Haikua- 
ndikwa, Nyumba yangu itaitwa nyu- 
mba ya sala kwa mataifa yote? Bali 
ninyi mmeifanya kuwa pango la wa- 
nyang’anyi.t 18 Wakuu wa makuhani na 
waandishi wakapata habari wakatafuta 
jinsi ya kumwangamiza; maana wali- 
mwogopa, kwa sababu mkutano wote 
walishangaa kwa mafundisho yake. 
19 Na kulipokuwa jioni alitoka mjini. 

20 Na asubuhi walipokuwa wakipi- 
ta, waliuona ule mtini umenyauka toka 
shinani.t 2! Petro akakumbuka habari 
yake, akamwambia, Rabi, tazama, mti- 
ni ulioulaani umenyauka. ?? Yesu aka- 
jibu, akamwambia, Mwaminini Mu- 
ngu.t 233 Amin, nawaambia, Ye yote 
atakayeuambia mlima huu, Ng'oka 
ukatupwe baharini, wala asione shaka 
moyoni mwake, ila aamini kwamba 
hayo asemayo yametukia, yatakuwa 
yake.t 24Kwa sababu hiyo nawaambia, 
Yo yote myaombayo mkisali, aminini 
ya kwamba mnayapokea, nayo yataku- 
wa yenu.t 25 Nanyi, kila msimamapo na 
kusali, sameheni, mkiwa na neno juu 
ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbingu- 
ni awasamehe na ninyi makosa ye- 
nu.t|?6 Lakini kama ninyi hamsamehe, 
wala Baba yenu aliye mbinguni hata- 
wasamehe ninyi makosa yenu. | 

27 Wakafika Yerusalemu tena; hata 
alipokuwa akitembea hekaluni, wali- 
mwendea wakuu wa makuhani, na 
waandishi, na wazee, 28 wakamwa- 
mbia, Ni kwa mamlaka gani unatenda 
mambo haya? Naye ni nani aliyekupa 
mamlaka hii uyatende haya? 2 Yesu 
akawaambia, Nitawauliza neno moja, 
nanyi mnijibu, kisha nitawaambia ni 
kwa mamlaka gani nayatenda haya. 
30 Ubatizo wa Yohana ulitoka mbingu- 
ni, au kwa wanadamu? Nijibuni. 3! Wa- 
kasemezana wao kwa wao, wakisema, 
Kama tukisema, Ulitoka mbinguni, ata- 
sema, Mbona, basi, hamkumwamini? 
32 Ila tukisema, Ulitoka kwa wanada- 
mu, — waliogopa watu; maana watu 
wote walimwona Yohana kuwa nabii 
halisi. 33 Wakamjibu Yesu, wakasema, 


Hatujui. Yesu akawaambia, Wala mimi 
siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani 
nayatenda haya. 
1 2 1 Akaanza kusema nao kwa mi- 
fano; Mtu mmoja alipanda sha- 
mba la mizabibu, akazungusha ugo, 
akachimba shimo la shinikizo, akaje- 
nga mnara, akapangisha wakulima, 
akasafiri.tt 2Hata kwa wakati wake 
akatuma mtumwa kwa wale wakulima, 
ili apokee kwa wakulima katika matu- 
nda ya mizabibu. 3 Wakamtwaa, waka- 
mpiga, wakamtoa nje, hana kitu. 4 Aka- 
tuma tena kwao mtumwa mwingine, na 
huyo wakamtia jeraha za kichwa, wa- 
kamfanyia jeuri. 5Akamtuma mwingi- 
ne, huyo wakamwua; na wengine we- 
ngi, hawa wakiwapiga na hawa 
wakiwaua. íBasi alikuwa na mmoja 
bado, mwana mpendwa wake; huyu 
naye akamtuma kwao mwisho, akise- 
ma, Watamstahi mwanangu. 7 Lakini 
wale wakulima wakasemezana, Huyu 
ni mrithi; haya, na tumwue, na urithi 
utakuwa wetu. 8 Wakamkamata, waka- 
mwua, wakamtupa nje ya shamba la 
mizabibu.t ? basi atafanyaje yule bwana 
wa shamba la mizabibu? Atakuja na 
kuwaangamiza wale wakulima, na lile 
shamba la mizabibu atawapa wengine. 
10 Hata andiko hili hamjalisoma, 
Jiwe walilolikataa waashi, 
Hilo limekuwa jiwe kuu la 
pembeni.t 
11 Neno hili limetoka kwa Bwana, 
Nalo ni ajabu machoni petu? 
12 Nao wakatafuta kumkamata, wakao- 
gopa mkutano; maana walitambua ya 
kwamba ule mfano amewanenea wao. 
Wakamwacha wakaenda zao. 

13 Wakatuma kwake baadhi ya Ma- 
farisayo na Maherodi, ili wamnase kwa 
maneno.tt 14 Hata walipofika walimwa- 
mbia, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe 
u mtu wa kweli, wala hujali cheo cha 
mtu; kwa maana hutazami sura za 
watu; lakini katika kweli waifundisha 
njia ya Mungu. Je! Ni halali kumpa 
Kaisari kodi au siyo? 15 Tumpe, tusi- 
mpe? Naye, akijua unafiki wao, aka- 
waambia, Mbona mmenijaribu? Nile- 
teeni dinari niione. !6 Wakaileta. 


11:15 Yn 2:14-16 11:17 Isa 56:7; Yer 7:11 11:20 Mk 11:14 11:22 Yn 14:1 
11:23 Mt 17:20; 1 Kor 13:2; Lk 17:6 11:24 Mt 7:7; Yn 14:13; 16:23 11:25-26 Mt 6:14-15: 5:23 


11:27-33 Mt 21:23-27; Lk 20:1-8 12:1-12 Mt 21:33-46; Lk 20:9-19 
12:8 Ebr 13:12 12:10-11 Zab: 1 18:22-23 12:13-17 Mt 22:15-22; Lk 20:20-26 


12:1 Isa 5:1-2 
12:13 Mk 3:6 


MARKO MTAKATIFU 12 49 


Akawaambia, Ni ya nani sanamu hii na 
anwani hii? Wakamwambia, Ni ya 
Kaisari. 17 Yesu akajibu, akawaambia, 
Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na 
yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Wa- 
kamstaajabia sana.t 

18 Kisha Masadukayo, watu wase- 
mao ya kwamba hakuna kiyama, waka- 
mwendea, wakamwuliza na kusema,! 
19 Mwalimu, Musa alituandikia ya kwa- 
mba ndugu ya mtu akifa, akamwacha 
mkewe wala hana mtoto, ndugu yake 
amtwae yule mkewe akampatie ndugu 
yake mzao.t 2? Bası kulikuwa na ndugu 
saba, wa kwanza akatwaa mke, akafa, 
asiache mzao. ?! Wa pili naye aka- 
mtwaa akafa, wala yeye hakuacha 
mzao. Na wa tatu kadhalika; ?? hata na 
wote saba, wasiache mzao. Mwisho wa 
wote yule mwanamke akafa naye. 
23 Basi, katika kiyama atakuwa mke wa 
yupi katika hao? Maana wote saba 
walikuwa naye. ?4 Yesu akajibu, aka- 
waambia, Je! Hampotei kwa sababu 
hii, kwa kuwa hamyajui maandiko 
wala uweza wa Mungu? 55 Kwa maana 
watakapofufuka katika wafu, hawaoi 
wala hawaolewi, bali huwa kama ma- 
laika walioko mbinguni. 26Na kwa 
habari ya wafu ya kwamba wafufuliwa, 
hamjasoma katika kitabu cha Musa, 
Sura ya Kijiti, jinsi Mungu alivyomwa- 
mbia, akisema, Mimi ni Mungu wa 
Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na 
Mungu wa Yakobo?t ?7 Yeye si Mungu 
wa wafu, bali wa walio hai. Hivyo 
mwapotea sana. 

28 Na mmojawapo wa waandishi 
akafika, akawasikia wakisemezana na- 
ye, akatambua ya kuwa amewajibu 
vema, akamwuliza, Katika amri zote ni 
ipi iliyo ya kwanza?tt ?9 Yesu akamji- 
bu, Ya kwanza ndiyo hii, Sikia, Israeli, 
Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja;t 
30 nawe mpende Bwana Mungu wako 
kwa moyo wako wote, na kwa roho 
yako yote, na kwa akili zako zote, na 
kwa nguvu zako zote.t 3 Na ya pili 
ndiyo hii, Mpende jirani yako kama 
nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo 


kuu kuliko hizi.t 32 Yule mwandishi 
akamwambia, Hakika, Mwalimu, ume- 
sema vema ya kwamba Mungu ni 
mmoja, wala hakuna mwingine ila 
yeye;t 33 na kumpenda yeye kwa moyo 
wote, na kwa ufahamu wote, na kwa 
nguvu zote, na kumpenda jirani kama 
nafsi yako, kwafaa kuliko sadaka nzi- 
ma za kuteketezwa na dhahibu zote 
pia.t 34 Naye Yesu, alipoona kwamba 
amejibu kwa busara, alimwambia, We- 
we hu mbali na ufalme wa Mungu. 
Wala hakuthubutu mtu kumsaili neno 
tena tokea hapo.t 

35 Hata Yesu alipokuwa akifundi- 
sha katika hekalu, alijibu, akasema, 
Husemaje waandishi ya kwamba Kri- 
sto ni Mwana wa Daudi?! 36 Daudi 
mwenyewe alisema, kwa uweza wa 
Roho Mtakatifu, 

Bwana alimwambia Bwana 

wangu, 
Uketi mkono wangu wa kuume, 

Hata niwawekapo adui zako 

Kuwa chini ya miguu yako.t 

37 Daudi mwenyewe asema ni Bwana; 
basi amekuwaje mwanawe? Na mkuta- 
no mkubwa walikuwa wakimsikiliza 
kwa furaha. 38 Akawaambia katika ma- 
fundisho yake, Jihadharini na waandi- 
shi, wapendao kutembea wamevaa ma- 
vazi marefu, na kusalimiwa masokoni,! 
39 na kuketi mbele katika masinagogi, 
na viti vya mbele katika karamu; 
40 ambao hula nyumba za wajane, na 
kwa unafiki husali sala ndefu; hawa 
watapata hukumu iliyo kubwa. 

41 Naye akaketi kulielekea sanduku 
la hazina, akatazama jinsi mkutano 
watiavyo mapesa katika sanduku. Mata- 
jiri wengi wakatia mengi.tt 42 Akaja 
mwanamke mmoja, mjane, maskini, 
akatia senti mbili, kiasi cha nusu pesa. 
4 Akawaita wanafunzi wake, akawaa- 
mbia, Amin, nawaambia, Huyu mjane 
maskini ametia zaidi kuliko wote wa- 
naotia katika sanduku la hazina; 44 maa- 
na hao wote walitia baadhi ya mali 
iliyowazidi; bali huyu katika umaskini 


12:17 Rum 13:7 12:18-27 Mdo 23:8; Mt 22:23-33; Lk 20:27-38 12:19 Kum 25:5,5; Mwa 38:8 
12:26 Kut 3:2,6; Mt 8:11; Lk 16:22 12:28-34 Lk 10:25-28; Mt 22:34-40; Lk 20:39,40 

12:28 Lk 10:25-28 12:29-30 Kum 6:4-5 12:30 Yn 15:12 12:31 Law 19:18 

12:32 Kum 4:35; 6:4 12:33 Hos 6:6; | Sam 15:22 12:34 Mdo 26:27-29 

12:35-37 Mt 22:41-46; Lk 20:41-44 12:36 Zab 110:1; 2 Sam 23:2; Yn 7:42 


12:38-40 Mt 23:1-39; Lk 20:45-47 12:41-44 Lk 21:1-4 


12:41 2 Fal 12:9 


50 MARKO MTAKATIFU 12 — 13 


wake ametia vyote alivyokuwa navyo, 
ndiyo riziki yake yote pia.t 
1 3 1 Hata alipokuwa akitoka heka- 
luni, mmoja wa wanafunzi wake 
alimwambia, Mwalimu, tazama, yalivyo 
mawe na majengo haya!t 2? Yesu akajibu, 
akamwambia, Wayaona majengo haya 
makubwa? Halitasalia hapa jiwe juu ya 
jiwe ambalo halitabomolewa. 

3 Hata alipokuwa ameketi katika 
mlima wa Mizeituni, kuelekea hekalu 
Petro, na Yakobo, na Yohana, na 
Andrea walimwuliza kwa faragha, 
4 Tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? 
Nayo ni nini dalili ya wakati, hayo yote 
yatakapokuwa karibu kutimia? 

5 Yesu akaanza kuwaambia, Jiha- 
dharini, mtu asiwadanganye. $ Wengi 
watakuja kwa jina langu, wakisema, 
Mimi ndiye, nao watadanganya wengi. 
7 Nanyi mtakaposikia habari za vita na 
uvumi wa vita, msitishwe; hayo hayana 
budi kutukia, lakini ule mwisho bado. 
8 Kwa maana taifa litaondoka kupigana 
na taifa, na ufalme kupigana na ufalme; 
kutakuwa na matetemeko ya nchi ma- 
hali mahali; kutakuwako na njaa; hayo 
ndiyo mwanzo wa utungu.t 

9 Nanyi jihadharini nafsi zenu; maa- 
na watawapeleka ninyi mabarazani; na 
katika masinagogi mtapigwa; nanyi mta- 
chukuliwa mbele ya maliwali na wafa- 
Ime kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda 
kwao.t 10Na sharti Injili ihubiriwe kwa- 
nza katika mataifa yote.t 11Na wataka- 
powachukua ninyi, na kuwasaliti, msita- 
fakari kwanza mtakayosema, lakini lo 
lote mtakalopewa saa ile, lisemeni; kwa 
maana si ninyi msemao, bali ni Roho 
Mtakatifu. '?Na ndugu atamsaliti ndugu 
yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, 
na watoto watashambulia wazazi wao, 
na kuwafisha.t !3 Nanyi mtakuwa mki- 
chukiwa na watu wote kwa ajili ya jina 
langu; lakini mwenye kusaburi hata 
mwisho, ndiye atakayeokoka.t 

14 Lakini mlionapo chukizo la uha- 
ribifu likisimama pasipolipasa, (asoma- 
ye na afahamu), ndipo walio katika 
Uyahudi na wakimbilie milimani;t 15 na 


12:44 2 Kor 8:12 


13:1-37 Mt 24:1-51; Lk 21:5-36 


mtu aliye juu ya dari asishuke, wala 
asiingie kuchukua kitu nyumbanı mwa- 
ke;t 16 naye aliye shambani asirudi nyu- 
ma kulichukua vazi lake. 17 Lakini ole 
wao wenye mimba, nao wanyonyeshao 
siku hizo! 13 Ila ombeni yasitokee hayo 
wakati wa baridi. ?Kwa maana siku 
hizo zitakuwa na dhiki, jinsi isivyoku- 
wa tangu mwanzo wa kuumba alipou- 
mba Mungu hata sasa, wala haitakuwa 
kamwe.t 20 Na kama Bwana asingalizi- 
katiza siku hizo, asingeokoka mtu ye 
yote; lakini kwa ajili ya wateule alio- 
wateua amezikatiza siku hizo. 21 Na 
wakati huo mtu akiwaambia, Tazama, 
Kristo yupo hapa, au yuko kule, msisa- 
diki; 2? kwa maana wataondoka Makri- 
sto wa uongo, na manabii wa uongo, 
watatoa ishara na maajabu, wapate 
kuwadanganya, kama yamkini, hata hao 
wateule.t B Bali ninyi jihadharini; ni- 
mekwisha kuwaonya yote mbele. 

24 Lakini siku zile, baada ya dhiki 
hiyo, jua litatiwa giza, na mwezi hatau- 
toa mwanga wake.t ?5na nyota za 
mbinguni zitakuwa zikianguka, na ngu- 
vu zilizo mbinguni zitatikisika.! 26 Hapo 
ndipo watakapomwona Mwana wa 
Adamu akija mawinguni kwa nguvu 
nyingi na utukufu.t ?” Ndipo atakapo- 
watuma malaika na kuwakusanya wa- 
teule wake toka pepo nne, toka upande 
wa mwisho wa nchi hata upande wa 
mwisho wa mbingu.t 

28 Kwa mtini jifunzeni mfano; tawi 
lake liishapo kuwa laini, na kuchanua 
majani, mwatambua ya kuwa wakati wa 
mavuno ni karibu; nanyi kadhalika, 
myaonapo mambo hayo yanaanza, ta- 
mbueni ya kuwa yu karibu milangoni. 
30 Amin, nawaambieni, Kizazi hiki haki- 
tapita, hata hayo yote yatimie. 3! Mbingu 
na nchi zitapita; lakini maneno yangu 
hayatapita kamwe. 3? Walakini habari ya 
siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata 
malaika walio mbinguni, wala Mwana, 
ila Baba.t 

33 Angalieni, kesheni, [ombeni], 
kwa kuwa hamjui wakati ule utakapo- 
kuwapo. 3 Mfano wake ni kama mtu 


13:8 Isa 19:2; 2 Nya 15:6 


13:9-11 Mt 10:17-20; Lk 12:11-12 13:10 Mk 16:15 13:12 Mik 7:6 13:13 Mt 10:22; Yn 15:21 
13:14 Dan 9:27; 11:31; 12:11 13:15-16 Lk 17:31 13:19 Dan 12:1; Mdo 7:14; Yoe 2:2 

13:22 Kum 13:1 13:24 Isa 13:10; Eze 32:7; Yoe 2:10,31; 3:15; Ufu 6:12 

13:25 Isa 34:4; Yoe 2:10; Mdo 6:13 13:26 Dan 7:13; Ufu 1:7 

13:27 Zek 2:6; Kum 30:4; Mt 13:41 13:32 Mt 24:36 


MARKO MTAKATIFU 13- 14 51 


mwenye kusafiri, ameiacha nyumba ya- 
ke, amewapa watumwa wake amri, na 
kila mtu kazi yake, naye amemwamuru 
bawabu akeshe.t 35Kesheni basi, kwa 
maana hamjui ajapo bwana wa nyumba, 
kwamba ni jioni, au kwamba ni usiku 
wa manane, au awikapo jimbi, au asu- 
buhi;t 38 asije akawasili ghafula akawa- 
kuta mmelala. 37 Na hilo niwaambialo 
ninyi, nawaambia wote, Kesheni. 
1 4 l Baada ya siku mbili ilikuwa 
sikukuu ya Pasaka, na mikate 
isiyochachwa; wakuu wa makuhani na 
waandishi wakatafuta njia ya kumkama- 
ta kwa hila na kumwua.tt 2?Kwa maana 
walisema, Isiwe kwa wakati wa sikukuu, 
isije ikatokea ghasia katika watu. 

3 Naye alipokuwapo Bethania, nyu- 
mbani mwa Simoni mkoma, ameketi 
chakulani, alikuja mwanamke mwenye 
kibweta cha marhamu ya nardo safi ya 
thamani nyingi; akakivunja kibweta 
akaimimina kichwani pake.tt #Paliku- 
wa na watu waliochukizwa katika nafsi 
zao wakisema, Kwani kupoteza marha- 
mu namna hii? 5Maana marhamu hii 
ingaliweza kuuzwa kwa dinari mia tatu 
na kuzidi, wakapewa maskini. Waka- 
mnung'unikia sana yule mwanamke. 
6 Yesu akasema, Mwacheni; mbona 
mnamtaabisha? Amenitendea kazi nje- 
ma; 7maana sikuzote mnao maskini 
pamoja nanyi, na kila mpendapo mwa- 
weza kuwatendea mema; lakini mimi 
hamnami sikuzote.t 8 Ametenda alivyo- 
weza; ametangulia kuupaka mwili wa- 
ngu marhamu kwa ajili ya maziko. 
9 Amin, nawaambia, Kila ihubiriwapo 
Injili katika ulimwengu wote, na hili 
alilotenda huyu litatajwa kwa kumbu- 
kumbu lake. 

10 Yuda Iskariote, yule mmoja ka- 
tika wale Thenashara, akaenda zake 
kwa wakuu wa makuhani, apate ku- 
msaliti kwao.t 11 Nao waliposikia wali- 
furahi, wakaahidi kumpa fedha. Akata- 
futa njia ya kumsaliti wakati wa kufaa. 

12 Hata siku ya kwanza ya mikate 
isiyochachwa, walipoichinja pasaka, 
wanafunzi wake wakamwambia, Ni 


wapi utakapo tuende tukuandalie uile 
pasaka?t 13 Akatuma wawili katika wa- 
nafunzi wake, akawaambia, Nendeni 
zenu mjini; atakutana nanyi mwana- 
mume amechukua mtungi wa maji; 
mfuateni; Mna po pote atakapoingia, 
mwambieni mwenye nyumba, Mwali- 
mu.asema, Ki wapi chumba changu 
cha wageni, niile pasaka humo, pamo- 
ja na wanafunzi wangu?t 15 Naye mwe- 
nyewe atawaonyesha orofa kubwa, 
imeandikwa tayari; humo tuandalieni. 
lé Wanafunzi wakatoka, wakaenda 
mjini, wakaona kama alivyowaambia, 
wakaiandaa pasaka. 

17 Basi ilipokuwa jioni yuaja pa- 
moja na wale Thenashara.t 18 Nao wa- 
lipokuwa wameketi chakulani, wakila, 
Yesu alisema, Amin, nawaambia, 
Mmoja wenu, naye anakula pamoja 
nami, atanisaliti.t '? Wakaanza kuhuzu- 
nika, wakamwambia mmoja mmoja, 
Je! Ni mimi? 20 Akawaambia, Ni mmo- 
ja wa hao Thenashara, ambaye achovya 
pamoja nami katika kombe. ?! Kwa 
maana Mwana wa Adamu aenda zake 
kama alivyoandikiwa; lakini ole wake 
mtu yule ambaye amsaliti Mwana wa 
Adamu; ingekuwa heri kwake mtu yule 
kama asingalizaliwa. 


22 Nao walipokuwa wakila, alitwaa 
mkate, akabariki, akaumega, akawapa, 
akasema, Twaeni; huu ndio mwili wa- 
ngu.t 3 Akatwaa kikombe, akashukuru, 
akawapa; wakakinywea wote. 4 Aka- 
waambia, Hii ndiyo damu yangu ya 
agano, imwagikayo kwa ajili ya we- 
ngi.t 5 Amin, nawaambia ninyi, Sita- 
kunywa tena kabisa uzao wa mzabibu, 
hata siku ile nitakapounywa mpya ka- 
tika ufalme wa Mungu. 

26 Nao walipokwisha kuimba wali- 
toka kwenda mlima wa Mizeituni.tt 
27 Yesu akawaambia, Mtakunguwazwa 
ninyi nyote kwa ajili yangu usiku huu; 
kwa kuwa imeandikwa, 

- Nitampiga mchungaji, na kondoo 

watatawanyýika.t 
28 Lakini baada ya kufufuka kwangu, 
nitawatangulia kwenda Galilaya.t 


13:34 Lk 12:36-38; 19:12; Mt 25:14 13:35 Lk 12:38 14:1-2 Mt 26:1-5; Lk 22:1-2 


14:1 Kut 12:1-27 14:3-9 Mt 26:6-13; Yn 12:1-8 


14:3 Lk 7:37-38 14:7 Kum 15:11 


14:10-11 Mt 26:14-16; Lk 22:3-6 14:12-16 Mt 26:17-19; Lk 22:7-13 14:14 Mk 11:3 
14:17-25 Mt 26:20-29; Lk 22:14-23; Yn 13:21-26 14:18 Zab 41:9 14:22 1 Kor 11:23-25 
14:24 Kut 24:8; Yer 31:31-34; Zek 9:11 14:26-31 Mt 26:30-35; Lk 22:31-34,39 

14:26 Zab 113-118 14:27 Zek 13:7 14:28 Mt 28:16; Mk 16:7 


92 MARKO MTAKATIFU l4 


29 Petro akamwambia, Hata wajapoku- 
nguwazwa wote, lakini -siyo mimi. 
30 Yesu akamwambia, Amin, nakua- 
mbia wewe, Leo, usiku huu, kabla ya 
kuwika jogoo mara mbili, utanikana 
mara tatu.t 31 Naye akazidi sana kuse- 
ma, Ijaponipasa kufa nawe, hata hivyo 
sitakukana kamwe. Na wote wakasema 
vile vile.t 

32 Kisha wakaja mpaka bustani ii- 
twayo Gethsemane; akawaambia wana- 
funzi wake, Ketini hapa muda niomba- 
po.tt 33 Akamtwaa Petro na Yakobo na 
Yohana pamoja naye, akaanza kufa- 
dhaika sana na kuhangaika. 34 Akawaa- 
mbia, Roho yangu ina huzuni nyingi 
kiasi cha kufa; kaeni hapa mkeshe.t 
35 Akaendelea mbele kidogo, akaangu- 
ka kifudifudi, akiomba ya kuwa, ikiwe- 
zekana, saa hiyo imwepuke. 36 Akase- 
ma, Aba, Baba, yote yawezekana 
kwako; uniondolee kikombe hiki; wa- 
lakini, si kama nitakavyo mimi, bali 
utakavyo wewe.t 37 Akaja akawakuta 
wamelala usingizi, akamwambia Petro, 
Je! Simoni, umelala? Hukuweza kuke- 
sha saa moja? 38Kesheni mwombe, 
msije mkaingia majaribuni, roho 1 rä- 
dhi ila mwili ni dhaifu. 3? Akaenda zake 
tena, akaomba, akisema neno lilo hilo. 
4 Akaja tena akawakuta wamelala, 
maana macho yao yamekuwa mazito, 
wala hawakujua la kumjibu. 4 Akaja 
mara ya tatu, akawaambia, Laleni sasa, 
mpumzike; yatosha, saa imekuja; taza- 
ma, Mwana wa Adamu anatiwa miko- 
noni mwao wenye dhambi. 42 Ondoke- 
ni, twendeni zetu; tazama, yule 
anayenisaliti amekaribia.t 

43 Basi alipokuwa katika kusema, 
mara Yuda alifika, mmoja wa. wale 
Thenashara, na pamoja naye mkutano, 
wana panga na marungu, wametoka 
kwa wakuu wa makuhani, na waandi- 
shi, na wazee.t 44 Na yule anayemsaliti 
alikuwa amewapa ishara, akisema, Ni- 
takayembusu, huyo ndiye; mkamateni, 
mkamchukue salama. 45 Basi alipokuja, 
mara akamwendea, akasema, Rabi, 
akambusu. 46 Wakanyosha mikono. yao 
wakamkamata. 4 Na mmoja wao wa- 


14:30 Yn 13:38 14:31 Yn 11:16 14:32-42 Mt 26:36-46; Lk 22:40-46 


liokuwapo akafuta upanga,. akampiga 
mtumwa wa Kuhani Mkuu, akamkata 
sikio. 48 Yesu akajibu, akawaambia, Je! 
Ni kama juu ya mnyang'anyi mmetoka 
wenye panga na marungu, kunitwaa 
mimi? “Kila siku nalikuwa mbele 
yenu hekaluni nikifundisha, msinika- 
mate; lakini haya yamekuwa ili maa- 
ndiko yapate kutimia.t 50 Ndipo waka- 
mwacha, wakakimbia wote. 

51 Na kijana mmoja alimfuata, 
amejitanda mwili wake nguo ya kitani; 
wakamkamata; "?naye akaiacha ile 
nguo ya kitani, akakimbia yu uchi. 

53 Nao wakamchukua Yesu kwa 
Kuhani Mkuu; wakamkusanyikia wo- 
te, wakuu wa makuhani na wazee na 
waandishi. “Naye Petro akamfuata 
kwa mbali, hata ndani katika behewa 
ya Kuhani Mkuu; akawa ameketi pa- 
moja na watumishi, anakota moto 
mwangani. 55 Basi wakuu wa makuha- 
ni na baraza yote wakatafuta ushuhuda 
juu ya Yesu wapate kumwua; wasio- 
ne.t 56 Kwa maana wengi walimshuhu- 
dia uongo, walakini ushuhuda wao 
haukupatana. 7” Hata wengine wakasi- 
mama, wakamshuhudia uongo, waki- 
sema, 58 Sisi tulimsikia akisema, Mimi 
nitalivunja hekalu hili lililofanyika 
kwa mikono, na katika siku tatu nita- 
jenga jingine lisilofanyika kwa miko- 
no.t 59 Wala hata hivi ushuhuda wao 
haukupatana. $? Kisha Kuhani Mkuu 
akasimama katikati, akamwuliza Ye- 
su, akisema, Hujibu neno? Hawa wa- 
nakushuhudia nini? 6l Lakini akanya- 
maza, wala hakujibu neno. Kuhani 
Mkuu akamwuliza tena, akamwambia, 
Wewe ndiwe Kristo, Mwana wake 
Mtukufu?t 62 Yesu akasema, Mimi ndi- 
ye, nanyi mtamwona Mwana wa Ada- 
mu ameketi mkono wa kuume wa 
nguvu, akija na mawingu ya mbingu- 
ni.t 63 Kuhani Mkuu akararua nguo 
zake, akisema, Tuna haja gani tena ya 
mashahidi? 64 Mmesikia kufuru yake; 
mwaonaje ninyi? Wote wakamhukumu 
kuwa imempasa kuuawa.t 65 Wengine 
wakaanza kumtemea mate, wakamfu- 
nika uso, na kumpiga makonde, na 


14:32 Yn 18:1 


14:34 Yn 12:27; Zab 43:5 14:36 Mk 10:38 14:42 Yn 14:31 

14:43-54 Mt 26:47-58; Lk 22:47-55; Yn 18:2-18 14:49 Lk 19:47; 21:37 
14:55-65 Mt 26:59-68; Lk 22:63-71; Yn 18:19-24 14:58 Yn 2:19; 4:21,23 

14:61 Mk 15:5; Isa 53:7 14:62 Dan 7:13; Zab 110:1 14:64 Law 24:16; Yn 19:7 


MARKO MTAKATIFU 14- 15 53 


kumwambia, tabiri. Hata watumishi 
nao wakampiga makofi. 

66 Na Petro alikuwa chini behewa- 
ni; akaja mmoja wa vijakazi wa Kuhani 
Mkuu,t 87 akamwona Petro akikota mo- 
to; akamkazia macho, akasema, Wewe 
nawe ulikuwapo pamoja na yule Mna- 
zareti, Yesu. 68 Akakana, akasema, Si- 
jui wala sisikii unayoyasema wewe. 
Akatoka nje hata ukumbini; jogoo aka- 
wika. 6 Na yule kijakazi akamwona 
tena, akaanza tena kuwaambia waliosi- 
mama pale, Huyu ni mmoja wao. 
70 Akakana tena. Kitambo kidogo tena 
wale waliosimama pale wakamwambia 
Petro, Hakika u mmoja wao, kwa 
sababu u Mgalilaya wewe. 7! Akaanza 
kulaani na kuapiza, Simjui mtu huyu 
mnayemnena. 7? Na mara jogoo akawi- 
ka mara ya pili. Petro akalikumbuka 
lile neno aliloambiwa na Yesu, Kabla 
ya kuwika jogoo mara mbili, utanikana 
mara tatu. Na alipolifikiri, akalia.t 
1 5 1 Mara kulipokuwa asubuhi wa- 

kuu wa makuhani walifanya 
shauri pamoja na wazee na waandishi 
na baraza nzima, wakamfunga Yesu, 
wakamchukua, wakamleta mbele ya 
Pilato.t 2Pilato akamwuliza, Wewe 
ndiwe mfalme wa Wayahudi? Akajibu, 
akamwambia, Wewe wasema.t 3 Nao 
wakuu wa makuhani walikuwa waki- 
mshitaki mambo mengi. 4Pilato aka- 
mwuliza tena akisema, Hujibu neno? 
Tazama ni mambo mangapi wanayoku- 
shitaki! SWala Yesu hakujibu neno 
tena, hata Pilato akastaajabu.t 

6 Basi wakati wa sikukuu huwafu- 
ngulia mfungwa mmoja, wamwomba- 
ye. 7 Palikuwa na mtu aitwaye Bara- 
ba, amefungwa pamoja na watu 
waliofanya fitina, na kufanya uuaji 
katika fitina ile. $ Makutano wakaja, 
wakaanza kuomba awafanyie kama 
vile alivyozoea. “Pilato akawajibu, 
akisema, Je! Mnataka niwafungulie 
mfalme wa Wayahudi? 1° Kwa maana 
alitambua ya kuwa wakuu wa maku- 
hani wamemtoa kwa husuda.t !! Laki- 
ni wakuu wa makuhani wakawataha- 
rakisha makutano, kwamba afadhali 


14:66-72 Mt 26:69-75; Lk 22:56-62; Yn 18:25-27 


awafungulie Baraba. 1? Pilato akajibu 
tena akawaambia, Basi nimtendeje 
huyu mnayemnena kuwa ni mfalme 
wa Wayahudi? !3 Wakapiga kelele te- 
na, Msulibishe. 14 Pilato akawaambia, 
Kwani, ni ubaya gani alioutenda? 
Wakazidi sana kupiga kelele, Msuli- 
bishe. 15 Pilato akipenda kuwaridhi- 
sha makutano, akawafungulia Baraba; 
akamtoa Yesu, baada ya kumpiga 
mijeledi, ili asulibiwe. 

16 Nao askari wakamchukua nda- 
ni ya behewa, ndiyo Praitorio (yaani, 
nyumba ya uliwali), wakakusanya pa- 
moja kikosi kizima. !? Wakamvika 
vazi la rangi ya zambarau, wakasoko- 
ta taji ya miiba, wakamtia kichwani; 
18 wakaanza kumsalimu, Salamu, 
Mfalme wa Wayahudi! !? Wakampiga 
mwanzi wa kichwa, wakamtemea ma- 
te, wakapiga magoti, wakamsujudia. 
20 Hata wakiisha kumdhihaki, waka- 
mvua lile vazi la rangi ya zambarau, 
wakamvika mavazi yake mwenyewe; 
wakamchukua nje ili wamsulibishe.t 

21 Wakamshurutisha mtu aliyeku- 
wa akipita, akitoka mashamba, Simo- 
ni Mkirene, baba yao Iskanda na 
Rufo, ili auchukue msalaba wake. 
22 Wakamleta mpaka mahali paitwapo 
Golgotha, yaani, Fuvu la kichwa. 
23 Wakampa mvinyo iliyotiwa mane- 
mane, asiipokee.t 24 Wakamsulibisha, 
wakagawa mavazi yake, wakayapigia 
kura kila mtu atwae nini.t 35 Basi 
ilikuwa saa tatu, nao wakamsulibisha. 
26 Palikuwa na anwani ya mashitaka 
yake iliyoandikwa juu, MFALME 
WA WAYAHUDI. ?? Na pamoja naye 
walisulibisha wanyang'anyi wawili, 
mmoja mkono wake wa kuume na 
mmoja mkono wake wa kushoto. 
[?8 Basi andiko likatimizwa linenalo, 
Alihesabiwa pamoja na waasi.ji 
29 Nao waliokuwa wakipita njiani wa- 
kamtukana, wakitikisa-tikisa vichwa, 
wakisema, Ahaa! Wewe mwenye ku- 
livunja hekalu na kulijenga katika 
siku tatu,t 3? jiponye nafsi yako, ushu- 
ke msalabani. 3! Kadhalika na wakuu 
wa makuhani wakamdhihaki wao kwa 


14:72 Mk 14:30 


15:1 Mt 27:1-2; Lk 22:66; 23:1; Yn 18:28 15:2-19 Mt 27:11-30; Lk 23:2-25; Yn 18:29-19:16 
15:5 Mk 14:61; Isa 53:7 15:10 Yn 11:48; 12:19; Mt 21:38 

15:20-41 Mt 27:31-56; Lk 23:26-49; Yn 19:16-30 15:21 Rum 16:13 15:23 Zab 69:21 

15:24 Zab 22:18 15:28 Isa 53:12 15:29 Zab 22:7; Zab 109:25; Mk 14:58; Yn 2:19 


54 MARKO MTAKATIFU 15 — 16 


wao, pamoja na waandishi, wakise- 
ma, Aliponya wengine; hawezi kuji- 
ponya mwenyewe. 3? Kristo, mfalme 
wa Israeli, na ashuke sasa msalabani 
tupate kuona na kuamini. Hata wale 
waliosulibiwa pamoja naye waka- 
mfyolea.t 

33 Na ilipokuwa saa sita, paliku- 
wa na giza juu ya nchi yote, hata saa 
tisa.t 34Na saa tisa Yesu akapaza 
sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, 
lama sabakthanı? Maana yake, Mu- 
ngu wangu, Mungu wangu, mbona 
umeniacha?t 35 Na baadhi yao walio- 
simama pale, walisema, Tazama, ana- 
mwita Eliya. 36 Na mmoja akaenda 
mbio, akajaza sifongo siki, akaitia juu 
ya mwanzi, akamnywesha, akisema, 
Acheni, na tuone kwamba Eliya ana- 
kuja kumtelemsha.t 37 Naye Yesu aka- 
toa sauti kuu, akakata roho. 


38 Pazia la hekalu likapasuka vi- 
pande viwili toka juu hata chini.t 
39 Bası yule akida, aliyesimama hapo 
akimwelekea, alipoona ya kuwa alika- 
ta roho jinsi hii, akasema, Hakika mtu 
huyu alikuwa Mwana wa Mungu. 
40 Palikuwako na wanawake wakitaza- 
ma kwa mbali; miongoni mwao aliku- 
wamo Mariamu Magdalene, na Maria- 
mu mama yao Yakobo mdogo na 
Yose, na Salome;t 41! hao ndio walio- 
fuatana naye huko Galilaya, na ku- 
mtumikia; na wengine wengi waliopa- 
nda pamoja naye mpaka Yerusalemu. 

42 Hata ikiisha kuwa jioni, kwa 
sababu ni Maandalio, ndiyo siku iliyo 
kabla ya sabato,t 4 akaenda Yusufu, 
mtu wa Arimathaya, mstahiki, mtu wa 
baraza ya mashauri, naye mwenyewe 
anautazamia ufalme wa Mungu; akafa- 
nya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato 
akauomba mwili wake Yesu. 4 Lakini 
Pilato akastaajabu, kwamba amekwi- 
sha kufa. Akamwita yule akida, aka- 
mwuliza kwamba amekufa kitambo. 
45 Hata alipokwisha kupata hakika kwa 
yule akida, alimpa Yusufu yule maiti. 
46 Naye akanunua sanda ya kitani, aka- 
mtelemsha, akamfungia ile sanda, aka- 
mweka katika kaburi lililochongwa 
mwambani; akavingirisha jiwe mbele 


ya mlango wa kaburi. 4 Nao Mariamu 
Magdalene na Mariamu mamaye Yose 
wakapatazama mahali alipowekwa. 
1 0. Hata sabato ilipokwisha kupi- 
ta, Mariamu Magdalene na Ma- 
riamu mamaye Yakobo, na Salome 
walinunua manukato wapate kwenda 
kumpaka.t 2?Hata alfajiri mapema, 
siku ya kwanza ya juma, wakaenda 
kaburini, jua lilipoanza kuchomoza; 
3 wakasemezana wao kwa wao, Ni 
nani atakayetuvingirishia lile jiwe 
mlangoni pa kaburi? 4 Hata walipota- 
zama, waliona ya kuwa lile jiwe 
limekwisha kuvingirishwa; nalo lili- 
kuwa kubwa mno. 

5 Wakaingia kaburini wakaona ki- 
jana ameketi upande wa kuume, ame- 
vaa vazi jeupe; wakastaajabu. $ Naye 
akawaambia, Msistaajabu; mnamtafu- 
ta Yesu Mnazareti, aliyesulibiwa; 
amefufuka; hayupo hapa; patazameni 
mahali walipomweka. 7 Lakini ene- 
ndeni zenu, mkawaambie wanafunzi 
wake, na Petro, ya kwamba awatangu- 
lia kwenda Galilaya; huko mtamwona, 
kama alivyowaambia.t $Wakatoka 
nje, wakakimbia kutoka kaburini; kwa 
maana wameingia tetemeko na usha- 
ngao; wala hawakumwambia mtu ne- 
no, maana waliogopa. 

[9 Naye alipofufuka alfajiri siku 
ya kwanza ya juma, alimtokea kwa- 
nza Mariamu Magdalene, ambaye 
kwamba alimtoa pepo saba.t 19 Huyo 
akashika njia akawapasha habari wale 
waliokuwa pamoja naye, nao wakali 
wanaomboleza na kulia. !! Walakini 
hao waliposikia kama yu hai, naye 
amemwona, hawakusadiki. 

12 Baada ya hayo akawatokea wa- 
tu wawili miongoni mwao, ana sura 
nyingine; nao walikuwa wakishika 
njia kwenda shamba.! 3 Na hao wa- 
kaenda zao wakawapa habari wale 
wengine; wala hao hawakuwasadiki. 

14 Baadaye akaonekana na wale 
kumi na mmoja walipokuwa wakila, 
akawakemea kwa kutokuamini kwao 
na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa 
hawakuwasadiki wale waliomwona 
alipofufuka katika wafu.t 15 Akawaa- 


15:32 Mt 16:1,4 15:33 Amo 8:9 15:34 Zab 22:1 15:36 Zab 69:21 15:38 Kut 26:31-33 
15:40-41 Lk 8:2-3 15:42-47 Mt 27:57-61; Lk 23:50-55; Yn 19:38-42 

16:1-8 Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Yn 20:1-10 16:7 Mt 26:32; Mk 14:28 16:9 Lk 8:2; Yn 20:11-18 
16:12 Lk 24:13-35 16:14-18 Lk 24:36-49; Yn 20:19-23 


MARKO MTAKATIFU 16 55 


mbia, Enendeni ulimwenguni mwote, 
mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe.t 
16 Aaminiye na kubatizwa ataokoka; 
asiyeamini, atahukumiwa.t 17 Na isha- 
ra hizi zitafuatana na hao waaminio; 
kwa jina langu watatoa pepo; watase- 
ma kwa lugha mpya;t 18 watashika 
nyoka; hata wakinywa kitu cha kufi- 
sha, hakitawadhuru kabisa; wataweka 


mikono yao juu ya wagonjwa, nao 
watapata afya.t 

19 Basi Bwana Yesu, baada ya kuse- 
ma nao, akachukuliwa juu mbinguni, 
akaketi mkono wa kuume wa Mungu.t 
20Nao wale wakatoka, wakahubiri kote- 
kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, 
na kulithibitisha lile neno kwa ishara 
zilizofuatana nalo.]t 


16:15 Mdo 1:8; Mt 28:18-20 16:16 Mdo 2:38 16:17 Mdo 16:18; 2:4,11; 10:46 


16:18 Lk 10:19; Mdo 28:3-6; Yak 5:14,15 


16:19 Mdo 1:9-11; Lk 24:50-53; 1 Tim 3:16; Zab 110:1; Mdo 7:55; 2 Fal 2:11 


16:20 Ebr 2:4 


INJILI KAMA ALIVYOIANDIKA 


LUKA MTAKATIFU 


1 1 Kwa kuwa watu wengi wametia 
mikono kutunga kwa taratibu ha- 
bari za mambo yale yaliyotimizwa 
katikati yetu, ? kama walivyotuhadi- 
thia wale waliokuwa mashahidi we- 
nye kuyaona, na watumishi wa lile 
neno tokea mwanzo,! 3 nimeona vema 
mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia 
usahihi wa mambo hayo yote tangu 
mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, 
Theofilo mtukufu,t 4 upate kujua ha- 
kika ya mambo yale uliyofundishwa. 

5 Zamani za Herode, mfalme wa 
Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja, 
jina lake Zakaria, wa zamu ya Abiya, 
na mkewe alikuwa mmojawapo wa 
uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti.? 
6 Na wote wawili walikuwa wenye 
haki mbele za Mungu, wakiendelea 
katika amri zote za Bwana na maagizo 
yake bila lawama. 7 Nao walikuwa 
hawana mtoto, maana Elisabeti aliku- 
wa tasa, na wote wawili ni wazee sana. 

8 Basi ikawa, alipokuwa akifanya 
kazi ya ukuhani katika taratibu ya 
zamu yake mbele za Mungu, °’ kama 
ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura 
ilimwangukia kuingia katika hekalu la 
Bwana ili kufukiza uvumba.! 19 Na 
makutano yote ya watu walikuwa 
wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. 
11 Akatokewa na malaika wa Bwana, 
amesimama upande wa kuume wa 
madhabahu ya kufukizia. 1? Zakaria 
alipomwona alifadhaika, hofu ika- 
mwingia. 3 Lakini yule malaika aka- 
mwambia, Usiogope, Zakaria, maana 
dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabe- 
ti atakuzalia mtoto mwanamume, na 
jina lake utamwita Yohana. 14 Nawe 
utakuwa na furaha na shangwe, na 
watu wengi watakufurahia kuzaliwa 
kwake. 15 Kwa sababu atakuwa mkuu 
mbele za Bwana; hatakunywa divai 
wala kileo; naye atajazwa Roho Mta- 
katifu hata tangu tumboni mwa mama- 
ye.t 16 Na wengi katika Waisraeli ata- 
warejeza kwa Bwana Mungu wao. 


1: 
1: 
1: 
1: 


MN i A 


8 Amu 5:24 


17 Naye atatangulia mbele zake katika 
roho ya Eliya, na nguvu zake, ili 
kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee 
watoto, na kuwatilia waasi akili za 
wenye haki, na kumwekea Bwana 
tayari watu waliotengenezwa.t !8 Za- 
karia akamwambia malaika, Nitajuaje 
neno hilo? Maana mimi ni mzee, na 
mke wangu ni mkongwe wa siku 
nyingi.t 19 Malaika akamjibu akamwa- 
mbia, Mimi ni Gabrieli, nisimamaye 
mbele za Mungu; nami nimetumwa 
niseme nawe, na kukupasha habari 
hizi njema.t 20 Na tazama! Utakuwa 
bubu, usiweze kusema, mpaka siku ile 
yatakapotukia hayo, kwa sababu hu- 
kuyasadiki maneno yangu; nayo yata- 
timizwa kwa wakati wake.! 

21 Na wale watu walikuwa waki- 
mngojea Zakaria, wakastaajabia ku- 
kawia kwake mle hekaluni. ?? Alipo- 
toka hali hawezi kusema nao, 
walitambua ya kuwa ameona maono 
ndani ya hekalu, naye aliendelea ku- 
waashiria akakaa bubu. 3 Ikawa siku 
za huduma yake zilipokuwa zimeti- 
mia akaenda nyumbani kwake. ?4 Hata 
baada ya siku zile mkewe Elisabeti 
alichukua mimba akatawa miezi mi- 
tano, akisema, ?5 Hivi ndivyo alivyo- 
nitendea Bwana katika siku zile ali- 
zoniangalia ili kuniondolea aibu 
yangu mbele ya watu.t 


26 Mwezi wa sita, malaika Gabrieli 
alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji 
wa Galilaya, jina lake Nazareti, ?7 kwa 
mwanamwali bikira aliyekuwa amepo- 
swa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari 
ya Daudi; na jina lake bikira huyo ni 
Mariamu.t 28 Akaingia nyumbani kwa- 
ke akasema, Salamu, uliyepewa nee- 
ma, Bwana yu pamoja nawe.t 29 Naye 
akafadhaika sana kwa ajili ya maneno 
yake, akawaza moyoni, Salamu hii ni 
ya namna gani? 30 Malaika akamwa- 
mbia, Usiogope, Mariamu, kwa maana 
umepata neema kwa Mungu. 3! Taza- 
ma, utachukua mimba na kuzaa mtoto 


Yn 15:27 1:3 Mdo 1:1 1:5 1 Nya 24:10 1:9 Kut 30:7 
5 Hes 6:3; Amu 13:4,5; 1 Sam 1:11 1:17 Mal 3:1; 4:5-6; Mt 17:11-13 1:18 Mwa 18:11 
9 Dan 8:16; 9:21; Ebr 1:14 1:20 Lk 1:45 1:25 Mwa 30:23 1:27 Mt 1:16,18; Lk 2:5; 


LUKA MTAKATIFU | 57 


mwanamume; na jina lake utamwita 
Yesu.t 32 Huyo atakuwa mkuu, ataitwa 
Mwana wa Aliye juu, na Bwana Mu- 
ngu atampa kiti cha enzi cha Daudi, 
baba yake.t 33 Ataimiliki nyumba ya 
Yakobo hata milele, na ufalme wake 
utakuwa hauna mwisho.t 34 Mariamu 
akamwambia malaika, Litakuwaje ne- 
no hili, maana sijui mume? 35 Malaika 
akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu 
atakujilia juu yako, na nguvu zake 
Aliye juu zitakufunika kama kivuli; 
kwa sababu hiyo hicho kitakachozali- 
wa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mu- 
ngu.t 3 Tena, tazama, jamaa yako Eli- 
sabeti naye amechukua mimba ya 
mtoto mwanamume katika uzee wake; 
na mwezi huu ni wa sita kwake yeye 
aliyeitwa tasa; 37kwa kuwa hakuna 
neno lisilowezekana kwa Mungu.t 
38 Mariamu akasema, Tazama, mimi ni 
mjakazi wa Bwana; na iwe kwangu 
kama ulivyosema. Kisha malaika akao- 
ndoka akaenda zake. 

39 Basi, Mariamu akaondoka siku 
hizo, akaenda hata nchi ya milimani 
kwa haraka mpaka mji mmoja wa 
Yuda, 4 akaingia nyumbani kwa Zaka- 
ria akamwamkia Elisabeti. ?! Ikawa 
Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwa- 
ke Mariamu, kitoto kichanga kikaruka 
ndani ya tumbo lake; Elisabeti akaja- 
zwa Roho Mtakatifu;t ?? akapaza sauti 
kwa nguvu akasema, Umebarikiwa 
wewe katika wanawake, naye mzao wa 
tumbo lako amebarikiwa.t 43 Limenito- 
keaje neno hili, hata mama wa Bwana 
wangu anijilie mimi? 44 Maana sauti ya 
kuamkia kwako ilipoingia masikioni 
mwangu, kitoto kichanga kikaruka 
kwa shangwe ndani ya tumbo langu. 
45 Naye heri aliyesadiki; kwa maana 
yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana.t 
46 Mariamu akasema, 

Moyo wangu wamwadhimisha 

Bwana,t 
47 Na roho yangu imemfurahia 
Mungu, Mwokozi wangu; 
48 Kwa kuwa ameutazama 





Unyonge wa mjakazi wake. 

Kwa maana, tazama, tokea sasa 

Vizazi vyote wataniita 
mbarikiwa;t 

4 Kwa kuwa Mwenye nguvu 
amenitendea makuu, 

Na jina lake ni takatifu.t 

50 Na rehema zake hudumu vizazi 
hata vizazi 

Kwa hao wanaomcha.t 

s1 Amefanya nguvu kwa mkono 
wake; 

Amewatawanya walio na 
kiburi katika mawazo ya 
mioyo yao;t 

52 Amewaangusha wakuu katika viti 
vyao vya enzi; 

Na wanyonge amewakweza.t 

53 Wenye njaa amewashibisha 
mema, 

Na wenye mali amewaondoä 
mikono mitupu.t 

54 Amemsaidia Israeli, mtumishi 
wake; 

Ili kukumbuka rehema zake;t 

55 Kama alivyowaambia baba zetu, 

Ibrahimu na uzao wake hata 
milele. 

56 Mariamu akakaa naye kadiri ya mie- 
zi mitatu, kisha akarudi kwenda nyu- 
mbani kwake. 

57 Ikawa, siku za kuzaa kwake 
Elisabeti zilipotimia, alizaa mtoto 
mwanamume. 58 Wakasikia jirani zake 
na jamaa zake ya kwamba Bwana 
amemwongezea rehema zake, wakafu- 
rahi pamoja naye. 5 Ikawa siku ya nane 
wakaja kumtahiri mtoto; wakataka ku- 
mpa jina la babaye, Zakaria.t 60 Mama- 
ye akajibu akasema La, sivyo; bali, 
ataitwa Yohana.t 6! Wakamwambia, 
Hapana mtu katika jamaa zako aitwaye 
jina hilo. 6 Wakamwashiria babaye 
wajue atakavyo kumwita. 63 Akataka 
kibao, akaandika ya kwamba, Jina lake 
ni Yohana. Wakastaajabu wote. 64 Papo 
hapo kinywa chake kikafunguliwa na 
ulimi wake pia, akaanza kunena aki- 
msifu Mungu. 65 Wakaingiwa na hofu 


1 Mt ł:21- 23; Amu 13:3; Isa 7:14 1:32-33 2 Sam 7:12,13,16; Isa 9:7 1:33 MUKE, Dan 7:14 
5 Kut 13:12; Mt l: 18,20 1:37 Mwa 18:14 1:41 Lk 1: 15; Mwa 25:22 
2 Kum 28:9; Amu 5: 24 1:45 Lk 1:20; 11:28 1:46-55 1 Sam 2:1- 10 


1 Zab 89:10; 2 Sam 22:28 1:52 Ayu 5: 11; 12:19; Zab 147:6; 1 Sam 2:7 
3 1 Sam 2:5; Zab 34:10; 107:9 1:54 Isa 41: 8; Zab 98:3 


1:3 
1:3 
1:4 
1:48 1 Sam 1:11; Lk 1:25; Zab 113:5,6; Lk 11:27 1:49 Zab 111:9 1:50 Zab 103: 13,17 
1:5 
1:5 
1:5 


5 Mwa 17:7; 18:18; 22: 17; Mik 7:20; 1:59 Law 12:3; Mwa 17:12 1:60 Lk 1:13 


58 LUKA MTAKATIFU | -2 


wote waliokuwa wakikaa karibu nao; 
na mambo hayo yote yakatangazwa 
katika nchi yote ya milima milima ya 
Uyahudi. 66 Na wote walioyasikia wa- 
kayaweka mioyoni mwao, wakisema, 
Mtoto huyu atakuwa wa namna gani? 
Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa 
pamoja naye. 

67 Na Zakaria, baba yake, akajazwa 
Roho Mtakatifu, akatabiri, akisema, 

68 Atukuzwe Bwana, Mungu wa 
Israeli, 

Kwa kuwa amewajia watu 

wake, na kuwakomboa.t 
69 Ametusimamishia pembe ya 
wokovu 

Katika mlango wa Daudi, 
mtumishi wake.t 

70 Kama alivyosema tangu mwanzo 

Kwa kinywa cha manabii wake 
watakatifu; 

71 Tuokolewe na adui zetu 

Na mikononi mwao wote 
wanaotuchukia;t 

72 Ili kuwatendea rehema baba zetu, 
Na kulikumbuka agano lake 
takatifu;t 
73 Uapo aliomwapia Ibrahimu, baba 
yetu,” 
74 Ya kwamba atatujalia sisi, 
Tuokoke mikononi mwa adui 
zetu, 
Na kumwabudu pasipo hofu,” 
75 Kwa utakatifu na kwa haki 

Mbele zake siku zetu zote. 

76 Nawe, mtoto, utaitwa nabii wake 
Aliye juu, 

Kwa maana utatangulia mbele 
za uso wa Bwana 
umtengenezee njia zake;t 

77 Uwajulishe watu wake wokovu, 

Katika kusamehewa dhambi 
zao.! 

78 Kwa njia ya rehema za Mungu 
wetu, 

Ambazo kwa hizo mwangaza 
utokao juu umetufikia,t 

79 Kuwaangaza wakaao katika giza 
na uvuli wa mauti, 

Na kuiongoza miguu yetu 
kwenye njia ya amani.t 


80 Yule mtoto akakua, akaongezeka 
nguvu rohoni, akakaa majangwani hata 
siku ya kutokea kwake kwa Israeli.t 
2 1 Siku zile amri ilitoka kwa Kaisa- 

ri Augusto ya kwamba iandikwe 
orodha ya majina ya watu wote wa 
ulimwengu. 2? Orodha hii ndiyo ya 
kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio 
alipokuwa liwali wa Shamu. 3 Watu 
wote wakaenda kuandikwa, kila mtu 
mjini kwao. 4 Yusufu naye aliondoka 
Galilaya, toka mji wa Nazareti, aka- 
panda kwenda Uyahudi mpaka mji wa 
Daudi, uitwao Bethlehemu, kwa kuwa 
yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi; 
Sili aandikwe pamoja na Mariamu 
mkewe, ambaye amemposa, naye ana 
mimba.t $ Ikawa, katika kukaa huko, 
siku zake za kuzaa zikatimia, 7 aka- 
mzaa mwanawe, kifungua mimba, 
akamvika nguo za kitoto, akamlaza 
katika hori ya kulia ng'ombe, kwa 
sababu hawakupata nafasi katika nyu- 
mba ya wageni.! 

8 Na katika nchi ile ile alikuwako 
wachungaji wakikaa makondeni na kuli- 
nda kundi lao kwa zamu usiku. ? Malaika 
wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu 
wa Bwana ukawang'aria pande zote, 
wakaingiwa na hofu kuu. Malaika 
akawaambia, Msiogope; kwa kuwa mimi 
ninawaletea habari njema ya furaha kuu 
itakayokuwa kwa watu wote; !! maana 
leo katika mji wa Daudi amezaliwa, kwa 
ajili yenu, Mwokozi, ndiye Kristo Bwa- 
na. 12Na hii ndiyo ishara kwenu; mta- 
mkuta mtoto mchanga amevikwa nguo 
za kitoto, amelala katika hori ya kulia 
ng'ombe. 3 Mara walikuwapo pamoja na 
huyo malaika, wingi wa jeshi la mbingu- 
ni, wakimsifu Mungu, nakusema) 

14 Atukuzwe Mungu juu mbinguni, 

Na duniani iwe amani kwa watu 

aliowaridhia.t 

15 Ikawa, malaika hao walipoondoka 
kwenda zao mbinguni, wale wachunga- 
ji waliambiana, Haya, na twendeni 
mpaka Bethlehemu, tukalione hilo lili- 
lofanyika, alilotujulisha Bwana. 16 Wa- 
kaenda kwa haraka wakamkuta Maria- 
mu na Yusufu, na yule mtoto mchanga 


8 Lk 7:16; Zab 41:13; 72:18 1:69 1 Sam 2:10; Zab 18:2; 132:17 1: 71 Zab 106:10 
2 Zab 105: 8; 106:45; Mwa 17:7; Law 26:42 1:73 Mwa 22: 16,17; Mik 7:20 1:74 Tit 2:12,14 


:79 lsa 9:2; 58:8; Mt 4:16 1:80 Mt 3:1 2:5 Lk 1:27 2:7 Mt 1:25 2:13 Dan 7:10 


1:6 
1:7 
1:76 Mal 3:1; Mt 3:3 1:77 Yer 31:34 1:78 Hes 24:17; Isa 60:1,2; Mal 4:2 
1:7 
2:1 


:14 Lk 19:38; Isa 57:19; Efe 2:14,17 


LUKA MTAKATIFU 2 59 


amelala horini. 1" Walipomwona waka- 
toa habari waliyoambiwa juu ya huyo 
mtoto.t 18 Wote waliosikia wakastaaja- 
bu kwa hayo waliyoambiwa na wachu- 
ngaji. Lakini Mariamu akayaweka 
maneno hayo yote, akiyafikiri moyoni 
mwake.t 20 Wale wachungaji wakarudi, 
huku wanamtukuza Mungu na kumsifu 
kwa mambo yote waliyosikia na ku- 
yaona, kama walivyoambiwa. 

21 Hata zilipotumia siku nane za 
kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu; 
kama alivyoitwa na malaika kabla 
hajachukuliwa mimba. 

22 Kisha, zilipotimia siku za kuta- 
kasika kwao, kama ilivyo torati ya 
Musa walikwenda naye hata Yerusa- 
lemu, wamweke kwa Bwana,! 3 (ka- 
ma ilivyoandikwa katika sheria ya 
Bwana, Kila mtoto mwanamume aliye 
kifungua mimba ya mamaye na aitwe 
mtakatifu kwa Bwana),t 24 wakatoe na 
sadaka, kama ilivyonenwa katika she- 
ria ya Bwana, Hua wawili au makinda 
ya njiwa wawili.t 25 Na tazama, pale 
Yerusalemu palikuwa na mtu, jina 
lake Simeoni, naye ni mtu mwenye 
haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja 
ya Israeli; na Roho Mtakatifu alikuwa 
juu yake.t 26 Naye alikuwa ameonywa 
na Roho Mtakatifu ya kwamba hatao- 
na mauti kabla ya kumwona Kristo 
wa Bwana. ??Basi akaja hekaluni 
ameongozwa na Roho; na wale waza- 
zi walipomleta mtoto. Yesu ndani, ili 
wamfanyie kama ilivyokuwa desturi 
ya sheria, 3 yeye mwenyewe alimpo- 
kea mikononi mwake, akamshukuru 
Mungu, akisema, 

29 Sasa, Bwana, wamruhusu 
mtumishi wako, 
Kwa amani, kama ulivyosema;t 
30 Kwa kuwa macho yangu 
yameuona wokovu wako,! 
31 Uliouweka tayari machoni pa 
watu wote; 
32 Nuru ya kuwa mwangaza wa 
Mataifa, 
Na kuwa utukufu wa watu 
wako Israeli.? 


3 Na babaye na .mamaye walikuwa 
wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu 
yake. 34Simeoni akawabariki, aka- 
mwambia Mariamu mama yake, Taza- 
ma, huyu amewekwa kwa kuanguka na 
kuinuka wengi walio katika Israeli, na 
kuwa ishara itakayonenewa.t 35 Nawe 
mwenyewe, upanga utaingia moyoni 
mwako, ili yafunuliwe mawazo ya 
mioyo mingi. 

36 Palikuwa na nabii mke, jina 
lake Ana, binti Fanueli, wa kabila ya 
Asheri, na umri wake ulikuwa miaka 
mingi, alikuwa amekaa na mume mia- 
ka saba baada ya uanawali wake. 
37 Naye ni mjane wa miaka themanini 
na minne; haondoki katika hekalu, ila 
huabudu usiku na mchana kwa kufu- 
nga na kuomba.? 38 Huyu alitokea saa 
ile ile akamshukuru Mungu, na wote 
waliokuwa wakiutarajia ukombozi 
katika Yerusalemu akawatolea habari 
zake.t 3? Basi, walipokwisha kuyati- 
miza yote kama yalivyoagizwa katika 
sheria ya Bwana, walirejea Galilaya 
mpaka mjini kwao, Nazareti.t 4? Yule 
mtoto akakua, akaongezeka nguvu; 
amejaa hekima, na neema ya Mungu 
ilikuwa juu yake.t 

41 Basi, wazee wake huenda Yeru- 
salemu kila mwaka, wakati wa sikukuu 
ya Pasaka.t 42Na alipopata umri wake 
miaka kumi na miwili, walipanda kama 
ilivyokuwa desturi ya; sikukuu; $na 
walipokwisha kuzitimiza siku, wakati 
wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu 
alibaki nyuma huko Yerusalemu, na 
wazee wake walikuwa hawana habarı.t 
44 Nao wakadhani ya kuwa yumo katika 
msafara; wakaenenda mwendo wa ku- 
twa, wakawa wakimtafuta katika jamaa 
zao na wenzao; 4na walipomkosa, 
wakarejea Yerusalemu, huku wakimta- 
futa. 46 Ikawa baada ya siku tatu waka- 
mwona hekaluni, ameketi katikati ya 
waalimu, akiwasikiliza na kuwauliza 
maswali. 4 Nao wote waliomsikia wa- 
listaajabia fahamu zake na majibu yake. 
48Na walipomwona walishangaa, na 
mama yake akamwambia, Mwanangu, 
mbona umetutenda hivi? Tazama, baba 


7 Lk 2:10-12 2:19 Lk 2:51 2:21 Law 12:3; Lk 1:31,59 2:22-24 Law 12:6-8 
3 Kut 13:2,12,15 2:24 Law 5:11; 12:8 2:25 Isa 40:1; 49:13 2:29 Mwa 46:30 


7 l Tim 5:5 2:38 Isa 52:9 2:39 Mt 2:23 2:40 Lk 1:80; 2:52 


2:1 
2:2 
2:30 Isa 40:5; 52:10 2:32 Isa 42:6; 49:6; 52:10 2:34 Isa 8:14; Mt 21:42; 1 Kor 1:23; 1 Pet 2:8 
2:3 
2:4 


1 Kut 12:1-27; 23:14-17; Kum 16:1-8 2:43 Kut 12:18 


60 LUKA MTAKATIFU 2 -3 


yako na mimi tulikuwa tukikutafuta 
kwa huzuni. ? Akawaambia, Kwani ku- 
nitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa 
kuwamo katika nyumba ya Baba ya- 
ngu?t 59 Nao hawakuelewa na neno hilo 
alilowaambia. 5! Akashuka pamoja nao 
mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii; 
na mamaye aliyaweka hayo yote moyo- 
ni mwake.t 
52 Naye Yesu akazidi kuendelea 
katika hekima na kimo, akimpendeza 
Mungu na wanadamu.f: 
1 Mwaka wa kumi na tano wa 
kutawala kwake Kaisari Tiberio, 
Pontio Pilato alipokuwa liwali wa 
Uyahudi, na Herode mfalme wa Gali- 
laya, na Filipo, ndugu yake, mfalme 
wa Iturea na nchi ya Trakoniti, na 
Lisania mfalme wa Abilene, ? wakati 
wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kaya- 
fa, neno la Mungu lilimfikia Yohana, 
mwana wa Zakaria, jangwani. 3 Aka- 
fika nchi yote iliyo karibu na Yorda- 
ni, akihubiri ubatizo wa toba liletalo 
ondoleo la dhambi,t 4kama ilivyoa- 
ndikwa katika chuo cha maneno ya 
nabii Isaya; 
Sauti ya mtu aliaye nyikani, 
Itengenezeni njia ya Bwana, 
Yanyosheni mapito yake.t 
5 Kila bonde litajazwa, 
Na kila mlima na kilima 
kitashushwa; 
Palipopotoka patakuwa 
pamenyoka, 
Na palipoparuza patalainishwa; 
é Na wote wenye mwili watauona 
wokovu wa Mungu.t 
7 Basi, aliwaambia makutano ya 
wale waliomwendea ili awabatize, 
Enyi wazao wa nyoka, ni nani aliye- 
waonya ninyi kuikimbia hasira itaka- 
yokuja?t 8 Basi, toeni matunda yapa- 
tanayo na toba; wala msianze kusema 
mioyoni mwenu, Tunaye baba, ndiye 
Ibrahimu; kwa maana nawaambia ya 
kwamba katika mawe haya Mungu 
aweza kumwinulia Ibrahimu watoto.t 
? Na sasa hivi shoka limekwisha ku- 
wekwa penye mashina ya miti; basi 
kila mti usiozaa matunda mazuri hu- 


katwa na kutupwa motoni.t 1° Maku- 
tano wakamwuliza, Tufanye nini ba- 
si? 11 Akawajibu akiwaambia, Mwe- 
nye kanzu mbili na ampe asiye na 
kanzu; na mwenye vyakula na afanye 
vivyo hivyo. 1? Watoza ushuru nao 
wakaja kubatizwa, wakamwuliza, 
Mwalimu, tufanye nini sisi?t 3 Aka- 
waambia, Msitoze kitu zaidi kuliko 
mlivyoamriwa. 14 Askari nao waka- 
mwuliza, wakisema, Sisi nasi tufanye 
nini? Akawaambia, Msidhulumu mtu, 
wala msishitaki kwa uongo; tena mto- 
shewe na mshahara wenu. 

15 Basi, watu walipokuwa waki- 
ngoja yatakayotokea, wote wakiwaza- 
waza mioyoni mwao habari za Yoha- 
na, kama labda yeye ndiye Kristo,t 
16 Yohana alijibu akawaambia wote, 
Kweli mimi nawabatiza kwa maji; 
lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuli- 
ko mimi, ambaye mimi sistahili kui- 
legeza gidamu ya viatu vyake; yeye 
atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na 
kwa moto;t 17 ambaye pepeo lake li 
mkononi mwake, naye atausafisha 
sana uwanda wake, na kuikusanya 
ngano ghalani mwake, bali makapi 
atayateketeza kwa moto usiozimika. 


18 Basi, kwa maonyo mengine 
mengi aliwahubiri watu. '? Lakini 
mfalme Herode alipokaripiwa na yeye 
kwa ajili ya Herodia, mke wa ndugu- 
ye, na maovu yote aliyoyafanya He- 
rode,t 29 aliongeza na hili juu ya yote, 
alimfunga Yohana gerezani. 

21 Ikawa, watu wote walipokwi- 
sha kubatizwa, na Yesu naye ameba- 
tizwa, naye anaomba, mbingu zilifu- 
nuka;t ?? Roho Mtakatifu akashuka 
juu yake kwa mfano wa kiwiliwili, 
kama hua; sauti ikatoka mbinguni, 
Wewe ndiwe Mwanangu, mpendwa 
wangu; nimependezwa nawe.t 

23 Na Yesu mwenyewe, alipoanza 
kufundisha, alikuwa amepata umri wake 
kama miaka thelathini, akidhaniwa ku- 
wa ni mwana wa Yusufu, wa Eli,tt #wa 
Mathati, wa Lawi, wa Melki, wa Yana, 
wa Yusufu, > wa Matathia, wa Amosi, 
wa Nahumu, wa Esli, wa Nagai, ?6wa 


2:49 Yn 2:16 2:51 Lk 2:19 2:52 | Sam 2:26; Mit 3:4 3:3-18 Mt 3:1-12; Mk 1:1-8 
3:4-6 Isa 40:3-5 3:6 Mdo 28:28 3:7 Mt 12:34; 23:33; Yn 3:36 3:8 Yn 8:33 3:9 Mt7:19 
3:12 Lk 7:29 3:15 Yn 1:19-28 3:16 Mdo 13:25 3:19-20 Mt 14:3-4; Mk 6:17-18 


3:21-22 Mt 3:13-17; Mk 1:9-11; Yn 1:32 


3:22 Mwa 22:2; Zab 2:7; Isa 42:1; Mt 3:17; Mk 1:11; Lk 9:35 3:23-38 Mt 1:1-17 


3:23 Lk 4:22 


LUKA MTAKATIFU 3 -4 61 


Maathi, wa Matathia, wa Semei, wa 
Yusufu, wa Yuda, ?wa Yoana, wa 
Resa, wa Zerubabeli, wa Shealtieli, wa 
Neri,t 238 wa Melki, wa Adi, wa Kosamu, 
wa Elmadamu, wa Eri, ?? wa Yoshua, wa 
Eliezeri, wa Yorimu, wa Mathati, wa 
Lawi, 3wa Simeoni, wa Yuda, wa 
Yusufu, wa Yonamu, wa Eliakimu, 
31 wa. Melea, wa Mena, wa Matatha, wa 
Nathani, wa Daudi,t 3wa Yese, wa 
Obedi, wa Boazi, wa Salmoni, wa 
- Nashoni,t 33wa Aminadabu, wa Aramu, 
wa Hesroni, wa Peresi, wa Yuda,t 34 wa 
Yakobo, wa Isaka, wa Ibrahimu, wa 
Tera, wa Nahori 35wa Serugi, wa 
Ragau, wa Pelegi, wa Eberi, wa Sala, 
36 wa Kenani, wa Arfaksadi, wa Shemu, 
wa Nuhu, wa Lamekı,t 37 wa Methusela, 
wa Henoko, wa Yaredi, wa Mahalaleli, 
wa Kenani, 3$ wa Enoshi, wa Sethi, wa 
Adamu, wa Mungu.! 

l Na Yesu, hali amejaa Roho Mta- 

katifu, alirudi kutoka Yordani, 
akaongozwa na Roho muda wa siku 
arobaini nyikani,t ? akijaribiwa na Ibi- 
lisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu; 
hata zilipotimia, aliona njaa. 3 Ibilisi 
akamwambia, Ukiwa ndiwe Mwana 
wa Mungu, liambie jiwe hili liwe 
mkate. 4 Yesu akamjibu, Imeandikwa 
ya kwamba mtu hataishi kwa mkate 
tu.t 5 Akampandisha juu, akamwonye- 
sha milki zote za ulimwengu kwa 
dakika moja. 6Ibilisi akamwambia, 
Nitakupa wewe enzi hii yote, na fahari 
yake, kwa kuwa imo mikononi mwa- 
ngu, nami humpa ye yote kama nipe- 
ndavyo. 7 Basi, wewe ukisujudu mbele 
yangu yote yatakuwa yako. $ Yesu 
akajibu akamwambia, Imeandikwa, 
Msujudie Bwana Mungu wako, umwa- 
budu yeye peke yake.t 9 Akamwongo- 
za mpaka Yerusalemu, akamweka juu 
ya kinara cha hekalu, akamwambia, 
Ukiwa ndiwe Mwana wa Mungu, jitu- 
pe chini; 1? kwa maana imeandikwa, 

Atakuagizia malaika zake 

wakulinde;t 

llna ya kwamba, 


Mikononi mwao watakuchukua, 
Usije ukajikwaa mguu wako 
katika jiwe.t 
12 Yesu akajibu akamwambia, Imene- 
nwa, Usimjaribu Bwana Mungu wako.t 
13 Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi 
akamwacha akaenda zake kwa muda.t 
14 Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, 
akenda Galilaya; habari zake zikaenea 
katika nchi zote za kandokando.t !5 Na- 
ye alikuwa akifundisha katika masina- 
gogi yao, akitukuzwa na watu wote. 
16 Akaenda Nazareti, hapo alipole- 
lewa; na siku ya sabato akaingia katika 
sinagogi kama ilivyokuwa desturi ya- 
ke, akasimama ili asome.t 17 Akapewa 
chuo cha nabii Isaya, akakifungua 
chuo, akatafuta mahali palipoandikwa,t 
18 Roho wa Bwana yu juu yangu, 
Kwa maana amenitia mafuta 
kuwahubiri maskini habari 
njema. 
Amenituma kuwatangazia 
wafungwa kufunguliwa kwao, 
Na vipofu kupata kuona tena, 
Kuwaacha huru waliosetwa,t 
19 Na kutangaza mwaka wa Bwana 
uliokubaliwa.t 
20 Akakifunga chuo, akamrudishia mtu- 
mishi, akaketi; na watu wote walioku- 
wamo katika sinagogi wakamkazia ma- 
cho. Z Akaanza kuwaambia, Leo 
maandiko haya yametimia masikioni 
mwenu. ?? Wakamshuhudia wote, waki- 
yastaajabia maneno ya neema yaliyoto- 
ka kinywani mwake, wakasema, Huyu 
siye mwana wa Yusufu?t 5 Akawaa- 
mbia, Hapana shaka mtaniambia mitha- 
li hii, Tabibu, jiponye nafsi yako; 
mambo yote tuliyosikia kwamba yame- 
tendeka Kapernaumu, yatende na hapa 
pia katika nchi yako mwenyewe.t 
24 Akasema, Amin, nawaambia ya kwa- 
mba, Hakuna nabii mwenye kukubali- 
wa katika nchi yake mwenyewe.t 25 La- 
kini, kwa hakika nawaambia, Palikuwa 
na wajane wengi katika nchi ya Israeli 
zamani za Eliya, wakati mbingu zilipo- 
fungwa miaka mitatu na miezi sita, njaa 


7 1 Nya 3:17; Ezr 3:2 3:31 1 Sam 16:1,13;2 Sam 5:14 3:32 Rut 4:22 
3 1 Nya 2:1-5; Mwa 29:35 3:34 Mwa 21:2,3; 11:10-26; 1 Nya 1:24-27 
6 Mwa 5:3-32; 1 Nya 1:1-4; Mwa 4:25; 11:10 3:38 Mwa 5:1-3 4:1-13 Mt 4:1-11; Mk 1:12,13 


3 Ebr 4:15 4:14-15 Mt 4:12-17; Mk 1:14,15 4:16-30 Mt 13:53-58; Mk 6:1-6 
7 Isa 61:1,2; 58:6 4:18-19 Isa 61:1-2 4:19 Law 25:10 4:22 Yn 6:42 4:23 Mt 4:13 


4 Yn 4:44 


3:2 
3:3 
3:3 
4:4 Kum 8:3 4:8 Kum 6:13,14 4:10 Zab 91:11,12 4:11 Zab 91:12 4:12 Kum 6:16 
4:1 
4:1 
4:2 


62 LUKA MTAKATIFU 4-5 


kuu ikaingia nchi nzima;t 26 wala Eliya 
hakutumwa kwa mmojawapo, ila kwa 
mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya 
Sidoni. ?7Tena, palikuwa na wenye 
ukoma wengi katika Israeli zamani za 
nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa 
ila Naamani, mtu wa Shamu.t 28 Waka- 
jaa ghadhabu wote waliokuwa katika 
sinagogi walipoyasikia hayo. 2? Wakao- 
ndoka wakamtoa nje ya mji, wakampe- 
leka mpaka ukingo wa kilima ambacho 
mji wao umejengwa juu yake, wapate 
kumtupa chini; 3 lakini yeye alipita 
katikati yao, akaenda zake. 

31 Akashuka mpaka Kapernaumu, 
mji wa Galilaya, akawa akiwafundi- 
sha siku ya sabato;tt 32 wakashangaa 
mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa 
neno lake lilikuwa na uwezo.t 33 Na 
ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu 
mwenye roho ya pepo mchafu, akalia 
kwa sauti kuu, 34 akisema, Acha! Tu- 
na nini nawe, Yesu wa Nazareti? 
Umekuja kutuangamiza? Nakujua u 
nani, Mtakatifu wa Mungu. 35 Yesu 
akamkemea, akisema, Fumba kinywa, 
mtoke. Ndipo yule pepo akamwangu- 
sha katikati, akamtoka asimdhuru ne- 
no. 36 Mshangao ukawashika wote, 
wakasemezana wakisema, Ni neno 
gani hili, maana awaamuru pepo wa- 
chafu kwa uwezo na nguvu, nao 
hutoka. 37 Habari zake zikaenea kila 
mahali katika nchi ile. 

38 Akatoka katika sinagogi, akai- 
ngia katika nyumba ya Simoni. Naye 
mkwewe Simoni, mamaye mkewe, 
alikuwa ameshikwa na homa kali, 
wakamwomba kwa ajili yake.t 3? Aka- 
simama karibu naye, akaikemea ile 
homa, ikamwacha; mara hiyo akao- 
ndoka, akawatumikia. 

40 Na jua lilipokuwa likichwa, wo- 
te waliokuwa na wagonjwa wenye 
maradhi mbali mbali waliwaleta kwa- 
ke, akaweka mikono yake juu ya kila 
mmoja akawaponya. 4! Pepo nao wali- 
watoka watu wengi, wakipiga kelele na 
kusema, Wewe u Mwana wa Mungu. 
Akawakemea, asiwaache kunena, kwa 
sababu walimjua kuwa ndiye Kristo.t 


7 . 
3; Yn 
9; Mk 
Yn 21:6 5:5 


. 

. 
. 
. 


2 
3:11, 
Yn 21: 


42 Hata kulipokucha alitoka akae- 
nda mahali pasipokuwa na watu; ma- 
kutano wakawa wakimtafuta-tafuta, 
wakafika kwake, wakataka kumzuia 
asiondoke kwao. 3 Akawaambia, Ime- 
nipasa kuihubiri habari njema ya ufa- 
Ime wa Mungu katika miji mingine pia; 
maana kwa sababu hiyo nalitumwa.t 

44 Basi, alikuwa akihubiri katika 
masinagogi ya Galilaya.t 
S l Ikawa makutano walipomsonga 

wakilisikiliza neno la Mungu, ye- 
ye alikuwa amesimama kando ya ziwa 
la Genesareti,t ? akaona vyombo viwi- 
li vimekaa kando ya ziwa, lakini 
wavuvi wametoka, wanaosha nyavu 
zao. 3 Akaingia katika chombo kimo- 
ja, ndicho chake Simoni, akamtaka 
akipeleke mbali kidogo na pwani. 
Akaketi, akawafundisha makutano ali 
chomboni. 4 Hata alipokwisha kunena, 
alimwambia Simoni, Tweka mpaka 
kilindini, mkashushe nyavu zenu 
mvue samaki.t 5 Simoni akajibu aka- 
mwambia, Bwana mkubwa, tumefa- 
nya kazi ya kuchosha usiku kucha, 
tusipate kitu; lakini kwa neno lako 
nitazishusha nyavu. $ Basi, walipofa- 
nya hivyo walipata samaki wengi 
mno, nyavu zao zikaanza kukatika;t 
7wakawapungia mikono washirika 
wao waliokuwa katika chombo cha 
pili, waje kuwasaidia; wakaja, waka- 
vijaza vyombo vyote viwili, hata vi- 
kataka kuzama. 8 Simoni Petro alipoo- 
na hayo, alianguka magotini pa Yesu, 
akisema, Ondoka kwangu, kwa kuwa 
mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. 
9 Maana alishikwa na ushangao, yeye 
na wote waliokuwa pamoja naye, kwa 
sababu ya wingi wa samaki walioupa- 
ta; 10 na kadhalika Yakobo na Yohana, 
wana wa Zebedayo, waliokuwa washi- 
rika wa Simoni. Yesu akamwambia 
Simoni, Usiogope, tangu sasa utakuwa 
ukivua watu.t !! Hata walipokwisha 
kuviegesha pwani vyombo vyao, wa- 
kaacha vyote wakamfuata.t 

12 Ikawa, alipokuwa katika mmo- 
jawapo wa miji ile, tazama, palikuwa 
na mtu amejaa ukoma; naye alipo- 
mwona Yesu alianguka kifudifudi, 


:1,9; 18:1; Yak 5:17 4:26 1 Fal 17:8-16 4:27 2 Fal 5:1-14 4:31-37 Mk 1:21-28 
12 4:32 Mt 7:28-29; Yn 7:46 4:38-44 Mt 8:14-17; Mk 1:29-39 

11,12 4:43 Lk8:1 4:44 Mt 4:23 5:1-3 Mt 13:1-2; Mk 3:9-10; 4:1 
3 5:6 Yn21:6 5:10 Mt 13:47 5:11 Mt 19:27 


LUKA MTAKATIFU 5-6 63 


akamwomba akisema, Bwana, ukitaka, 
waweza kunitakasa.t 13 Naye akaunyo- 
sha mkono wake, akamgusa akisema, 
Nataka; takasika. Na mara ukoma wa- 
ke ukamwondoka. 14 Akamkataza ası- 
mwambie mtu, ila, Nenda ukajionye- 
she kwa kuhani; ukatoe kwa ajili ya 
kutakasika kwako kama Musa alivyoa- 
muru, iwe ushuhuda kwao.t !5 Lakini 
habari zake zikazidi kuenea, wakaku- 
tanika makutano mengi wamsikilize na 
kuponywa magonjwa yao. 16 Lakini 
yeye alikuwa akijiepua, akaenda. ma- 
hali pasipokuwa na watu, akaomba.t 

17 Ikawa siku zile mojawapo aliku- 
wa akifundisha, na Mafarisayo na waa- 
limu wa torati walikuwa wameketi hapo, 
na Uyahudi, na Yerusalemu; na uweza 
wa Bwana ulikuwapo apate kuponya.t 
18Na tazama, wakaja watu wanamchu- 
kua kitandani mtu mwenye kupooza; 
wakataka kumpeleka ndani na kumweka 
mbele yake. 9 Hata walipokosa nafasi ya 
kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi 
la watu, walipanda juu ya dari wakampi- 
sha katika matofali ya juu, wakamshusha 
yeye na kitanda chake katikati mbele ya 
Yesu. Naye alipoiona imani yao, ali- 
mwambia, Ee rafiki, umesamehewa dha- 
mbi zako. ?!Basi, wale waandishi na 
Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakise- 
ma, Ni nani huyu asemaye maneno ya 
kukufuru? N'nani awezaye kusamehe 
dhambi isipokuwa Mungu peke yake?! 
22Na Yesu alijua hoja zao, akajibu 
akawaambia, Mnahojiana nini mioyoni 
mwenu? BLililo jepesi ni lipi? Kusema, 
Umesamehewa dhambi zako, au kuse- 
ma, Ondoka, uende? Lakini, mpate 
kujua ya kwamba Mwana wa Adamu 
anayo amri duniani ya kusamehe. dha- 
mbi, (alimwambia yule mwenye kupoo- 
za). Nakuambia, Ondoka, ujitwike kita- 
nda chako, ukaende zako nyumbani 
kwako. 35 Mara hiyo akasimama mbele 
yao, akajitwika kile alichokilalia, akae- 
nda zake nyumbani kwake, huku aki 
mtukuza Mungu. ?$ Ushangao ukawashi- 
ka wote, wakamtukuza Mungu; wakajaa 
hofu, wakisema, Leo tumeona mambo 
ya ajabu. 


5:12-16 Mt 8:1 
5:29 Lk 15:1 


27 Baada ya hayo akatoka, akaona 
mtoza ushuru, jina lake Lawi, ameketi 
forodhani, akamwambia, Nifuate.f 
28 Akaacha vyote, akaondoka, akamfua- 
ta. > Na Lawi akamfanyia karamu ku- 
bwa nyumbani mwake; palikuwa na 
mkutano mkuu wa watoza ushuru na 
watu wengineo waliokuwa wameketi 
chakulani pamoja nao.t 3? Ikawa Mafari- 
sayo na waandishi wao kuwanung'uni- 
kia wanafunzi wake, wakisema, Mbona 
mnakula na kunywa pamoja na watoza 
ushuru na wenye dhambi?t 3! Yesu aka- 
jibu akawaambia, Wenye afya hawana 
haja na tabibu, isipokuwa walio hawa- 
wezi. 32 Sikuja kuwaita wenye haki, bali 
wenye dhambi, wapate kutubu. 

33 Nao wakamwambia, Wanafunzi 
wa Yohana hufunga mara nyingi, na 
kuomba dua; na kadhalika wanafunzi wa 
Mafarisayo; lakini wanafunzi wako hula 
na kunywa!t 34 Lakini Yesu akawaambia, 
Je! Mwaweza kuwafanya wafunge wa- 
lioalikwa arusini, akiwapo bwana arusi 
pamoja nao? 35Lakini siku zitakuja wa- 
takapoondolewa bwana arusi, ndipo wa- 
takapofunga siku zile. 

36 Akawaambia na mithali, Hakuna 
akataye kiraka cha vazi jipya na kukitia 
katika vazi kuukuu; na kama akitia, 
amelikata lile jipya, na kile kiraka cha 
vazi jipya hakilingani na lile vazi 
kuukuu. 37Wala hakuna mtu atiaye 
divai mpya katika viriba vikuukuu; na 
kama akitia, ile divai mpya itavipasua 
vile viriba, divai yenyewe itamwagika, 
na viriba vitaharibika. 38 Lakini divai 
mpya sharti kutiwa katika viriba vipya. 
39 Wala hakuna anywaye divai ya kale 
akatamani divai mpya; kwa kuwa ase- 
ma, Ile ya kale ndiyo iliyo njema. 

6 1 Ikawa siku ya sabato moja alikuwa 

akipita katika mashamba, wanafu- 
nzi wake wakawa wakivunja masuke na 
kuyala, wakiyapukusa-pukusa mikononi 
mwao.tt 2Basi baadhi ya.. Mafarisayo 
wakawaambia, Mbona mnafanya lisilo 
halali siku ya sabato?t 3 Yesu akawajibu 
akawaambia, Hamkulisoma . hata hilo 
alilolifanya Daudi, alipokuwa na njaa, 
yeye na wale aliokuwa. nao?! “Jinsi 
alivyoingia katika nyumba. ya Mungu, 


1:40-45 5:14 Law 14:1-32; 13:49 5:16 Mk 1:35 


-4; Mk 
5:17-26 Mt 9:1-8; Mk 2:1-12 5:21 Lk 7:49; Isa 43:25; Yn 5:12 5:27-32 Mt 9:9-13; Mk 2:13-17 
:3 
6 


6:1 Kum 23:25 6:2 


0 Lk 15:1-2 5:33-39 Mt 9:14-17; Mk 2:18-22 6:1-5 Mt 12:1-8; Mk 2:23-28 
Yn 5:10 6:3-4 1 Sam 21:1-6 


64 LUKA MTAKATIFU 6 


akaitwaa mikate ile ya Wonyesho, akaila 
akawapa na hao wenziwe, ambayo si 
halali kuila ila kwa makuhani peke yao.t 
5 Akawaambia, Mwana wa Adamu ndiye 
Bwana wa sabato. 

6 Ikawa siku ya sabato nyingine 
aliingia katika sinagogi akafundisha; 
na mlikuwamo mtu ambaye mkono 
wake wa kuume umepooza.t 7 Na waa- 
ndishi na Mafarisayo walikuwa waki- 
mvizia, ili waone kwamba ataponya 
siku ya sabato; kusudi wapate neno la 
kumshitakia.t 8 Lakini yeye akayata- 
mbua mawazo yao, akamwambia yule 
mwenye mkono uliopooza, Ondoka, 
simama katikati; akaondoka akasima- 
ma. “Ndipo Yesu akawaambia, Na- 
wauliza ninyi, Je! Ni halali siku ya 
sabato kutenda mema, au kutenda ma- 
baya; kuponya roho au kuangamiza? 
10 Akawakazia macho wote pande zote, 
akamwambia yule mtu, Nyosha mkono 
wako. Akaunyosha; mkono wake uka- 
wa mzima tena. !! Wakajawa na uchu- 
ngu, wakashauriana wao kwa wao wa- 
mtendeje Yesu. 

12 Ikawa siku zile aliondoka akaenda 
mlimani ili kuomba, akakesha usiku 
kucha katika kumwomba Mungu.t 3 Ha- 
ta kulipokuwa mchana aliwaita wanafu- 
nzi wake; akachagua kumi na wawili 
miongoni mwao, ambao aliwaita Mitu- 
me;t Simoni, aliyemwita jina la pili 
Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo 
na Yohana, na Filipo na Bartolomayo, 
ISna Mathayo na Tomaso, na Yakobo wa 
Alfayo, na Simoni aitwaye Zelote, Sna 
Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskariote, 
ndiye aliyekuwa msaliti. 

17 Akashuka pamoja nao, akasima- 
ma mahali tambarare, pamoja na wana- 
funzi wake wengi, na makutano maku- 
bwa ya watu waliotoka Uyahudi wote 
na Yerusalemu, na pwani ya Tiro na 
Sidoni; waliokuja kumsikiliza na kupo- 
nywa magonjwa yao;t 18 na wale walio- 
sumbuliwa na pepo wachafu; walipo- 
nywa. ? Na makutano yote walikuwa 
wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza 
ulikuwa ukimtoka ukiwaponya wote. 


6:4 
6:1 
6:2 
6:2 
6:2 


20 Akainua macho yake akawataza- 
ma wanafunzi wake, akasema, Heri 
ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme 
wa Mungu ni wenu.t ?! Heri ninyi mlio 
na njaa sasa, kwa sababu mtashiba. 
Heri ninyi mliao sasa, kwa sababu 
mtacheka.t ?? Heri ninyi watu wataka- 
powachukia, na kuwatenga, na kuwa- 
shutumu, na kulitupa nje jina lenu 
kama neno ovu, kwa ajili ya Mwana 
wa Adamu.! 53 Furahiwani siku ile na 
kuruka-ruka, kwa kuwa, tazama, tha- 
wabu yenu ni kubwa mbinguni, maana, 
baba zao waliwatenda manabii vivyo 
hivyo.t 24 Lakini, ole wenu ninyi mlio 
na mali, kwa kuwa faraja yenu mme- 
kwisha kuipata! 50le wenu ninyi 
ambao mmeshiba sasa, kwa kuwa 
mtaona njaa. Ole wenu ninyi mnaoche- 
ka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na 
kulia.t 26O0le wenu ninyi watu wote 
watakapowasifu, kwa kuwa baba zao 
waliwatenda manabii wa uongo ma- 
mbo kama hayo.t 

27 Lakini nawaambia ninyi mnaosi- 
kia, Wapendeni adui zenu, watendeeni 
mema wale ambao wawachukia ninyi,t 
28 wabarikieni wale ambao wawalaani 
ninyi, waombeeni wale ambao wawao- 
nea ninyi. >Akupigaye shavu moja, 
mgeuzie la pili, naye akunyang'anyaye 
joho yako, usimzuilie na kanzu. 30 Mpe 
kila akuombaye, na akunyang'anyaye 
vitu vyako, usitake akurudishie. 3! Na 
kama mnavyotaka watu wawatendee 
ninyi, watendeeni vivyo hivyo.t 32 Maa- 
na mkiwapenda wale wawapendao ni- 
nyi, mwaonyesha fadhili gani? Kwa 
kuwa hata wenye dhambi huwapenda 
wale wawapendao. 33 Nanyi mkiwate- 
ndea mema wale wawatendeao mema, 
mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye 
dhambi hufanya vivyo hivyo. 34 Na mki- 
wakopesha watu huku mkitumaini ku- 
pata kitu kwao, mwaonyesha fadhili 
gani? Hata wenye dhambi huwakopesha 
wenye dhambi, ili warudishiwe vile 
vile.t 35Bali wapendeni adui zenu, te- 
ndeni mema, na kukopesha msitumaini 
kupata malipo, na thawabu yenu itaku- 
wa nyingi; nanyi mtakuwa wana wa 


Law 24:9 6:6-11 Mt 12:9-14; Mk 3:1-6 6:7 Lk 14:1 6:12-16 Mk 3:13-19 

3 Mt 10:2-4; Yn 6:70; Mdo 1:13 6:17-19 Mt 4:23-5:1; Mk 3:7-12 6:20-23 Mt 5:3,4,6,1 1,12 
1 Ufu 7:16,17; Zab 126:5,6; Isa 61:3 6:22 1 Pet 4:14; Yn 15:19; 16:2 

3 2 Nya 36:16; Mdo 7:52 6:24 Yak 5:1 6:25 Isa 5:22 6:26 Yak 4:4; Mik 2:11 

7-36 Mt 5:39-48 6:31 Mt7:12 6:34 Law 25:35,36 


LUKA MTAKATIFU 6 -7 65 


Aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema 
kwa wasiomshukuru, na waovu. 36 Basi, 
iweni na huruma, kama Baba yenu 
alivyo na huruma. 37 Msihukumu, nanyi 
hamtahukumiwa; msilaumu, nanyi ha- 
mtalaumiwa; achilieni, nanyi mtaachili- 
wa.tt 38 Wapeni watu vitu, nanyi mtape- 
wa; kipimo cha kujaa na kushindiliwa, 
na kusukwa-sukwa hata kumwagika, 
ndicho watu watakachowapa vifuani 
mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile 
mpimacho ndicho mtakachopimiwa.t 

39 Akawaambia mithali, Je! Aliye 
kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawa- 
tatumbukia shimoni wote wawili?! 
40 Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwa- 
limu wake, lakini kila mtu ambaye 
amehitimu hulingana na mwalimu wa- 
ke.t 41 Basi, mbona wakitazama kibanzi 
kilicho ndani. ya jicho la ndugu yako, 
na boriti iliyo ndani ya jicho lako 
mwenyewe huiangalii? 42 Au, utaweza- 
je kumwambia ndugu yako, Ndugu 
yangu, niache nikitoe kibanzi kilicho 
ndani ya jicho lako, nawe huiangalii 
boriti iliyo ndani ya jicho lako mwe- 
nyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile 
boriti katika jicho lako mwenyewe, 
ndipo utakapoona vema kukitoa kile 
kibanzi kilichomo katika jicho la ndu- 
gu yako. 

43 Kwa maana hakuna mti mzuri 
uzaao matunda mabaya, wala mti mbaya 
uzaao matunda mazuri; “kwa kuwa kila 
mti hutambulikana kwa matunda yake; 
maana, katika miiba hawachumi tini, 
wala katika michongoma hawachumi 
zabibu.t 45Mtu mwema katika hazina 
njema ya moyo wake hutoa yaliyo 
mema, na mtu mwovu katika hazina 
mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo 
maovu; kwa kuwa mtu, kinywa chake 
hunena yale yaujazayo moyo wake.t 

46 Na kwa nini mnaniita, Bwana, 
Bwana, walakini hamyatendi nisema- 
yo?t 47 Kila mtu ajaye kwangu, na kuya- 
sikia maneno yangu na kuyatenda, nita- 
waonyesha mfano wake. #$# Mfano wake 
ni mtu ajengaye nyumba, na kuchimba 
chini sana, na kuweka msingi juu ya 
mwamba; na kulipokuja gharika, mto 
uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usi- 
weze kuitikisa; kwa kuwa imejengwa 


6:37-49 Mt-7:1-29 


vizuri. 9 Lakini yule aliyesikia ila haku- 
tenda, mfano wake ni mtu aliyejenga 
nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na 
msingi, mto ukaishukia kwa nguvu, 
ikaanguka mara; na maangamizi yake 
nyumba ile yakawa makubwa. 
7 1 Alipokwisha kuyamaliza maneno 
yake yote masikioni mwa watu, 
aliingia Kapernaumu.t 

2 Na mtumwa wake akida mmoja 
alikuwa hawezi, karibu na kufa; naye ni 
mtu aliyempenda sana.t 3 Aliposikia ha- 
bari za Yesu, alituma wazee wa Waya- 
hudi kwake kumwomba aje amponye 
mtumwa wake. 4Nao walipofika kwa 
Yesu, walimsihi sana wakisema, Ame- 
stahili huyu umtendee neno hili; 5 maa- 
na, analipenda taifa letu, naye alituje- 
ngea sinagogi. Basi Yesu akaenda 
pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na 
nyumba yake, yule akida alituma rafiki 
kwake, akamwambia, Bwana, usijisu- 
mbue, maana mimi sistahili wewe ui- 
ngie chini ya dari yangu; 7kwa hiyo 
nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwa- 
ko; lakini, sema neno tu, na mtumwa 
wangu atapona. 8Kwa maana mimi 
nami ni mtu niliyewekwa chini ya 
mamlaka, mwenye askari chini yangu; 
nikimwambia huyu, Nenda, huenda; na 
huyu, Njoo, huja; na mtumwa wangu, 
Fanya hivi, hufanya. ? Yesu aliposikia 
hayo alimstaajabia, akaugeukia mkuta- 
no uliokuwa ukimfuata, akasema, Na- 
waambia, hata katika Israeli sijaona 
imani kubwa namna hii. Na wale 
waliotumwa waliporudi nyumbani, wa- 
kamkuta yule mtumwa ni mzima. 

ll Baadaye kidogo alikwenda 
mpaka mji mmoja uitwao Naini, na 
wanafunzi wake walifuatana naye pa- 
moja na mkutano mkubwa. !? Na ali- 
polikaribia lango la mji, hapo paliku- 
wa na maiti anachukuliwa nje, ni 
mwana pekee wa mamaye ambaye ni 
mjane, na watu wa mjini wengi wali- 
kuwa pamoja naye.t 13 Bwana alipo- 
mwona alimwonea huruma, akamwa- 
mbia, Usilie. 14 Akakaribia, akaligusa 
jeneza; wale waliokuwa wakilichukua 
wakasimama. Akasema, Kijana, na- 
kuambia, Inuka. !5 Yule maiti akainu- 
ka, akaketi, akaanza kusema. Akampa 


6:37 Mt 6:14 6:38 Mk 4:24 6:39 Mt 15:14; 23:16,24 


6:40 Mt 10:24-25; Yn 13:16; 15:20 6:44 Mt 12:33 6:45 Mt 12:34,35 6:46 Mal 1:6; Mt 7:21 
7:1-10 Mt 8:5-13 7:2 Yn 4:47 7:12 Lk 8:42; 1 Fal 17:17 


66 LUKA MTAKATIFU 7 


mama yake.t 16 Hofu ikawashika wote, 
wakamtukuza Mungu, wakisema, Na- 
bii mkuu ametokea kwetu; na, Mungu 
amewaangalia watu wake.t 17 Habari 
hii yake ikaenea katika Uyahudi wote, 
na katika nchi zote za kando kando. 

18 Wanafunzi wa Yohana wakamle- 
tea habari za hayo yote.t 19 Ndipo Yoha- 
na alipowaita wawili katika wanafunzi 
wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, 
Wewe ndiwe yule ajaye, au tumtazamie 
mwingine?t 20Nao walipofika kwake, 
walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma 
kwako, akisema, Wewe ndiwe yule aja- 
ye, au tumtazamie mwingine? 2! Na saa 
ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao, 
na misiba, na pepo wabaya; na vipofu 
wengi aliwakirimia kuona. 7? Ndipo ali- 
pojibu, akawaambia, Nendeni mkamwe- 
leze Yohana hayo mliyoyaona na kuya- 
sikia, vipofu wanapata kuona, viwete 
wanatembea, wenye ukoma wanatakasi- 
ka, viziwi wanasikia, wafu wanafufuli- 
wa, maskini wanahubiriwa habari nje- 
mat BNaye heri mtu ye yote 
asiyechukizwa nami. 

24 Basi, wajumbe wa Yohana wali- 
pokwisha ondoka, alianza kuwaambia 
makutano habari za Yohana, Mlitoka 
kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi 
ukitikiswa na upepo? ?5 Lakini mlitoka 
kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa 
mavazi mororo? Jueni, watu wenye 
mavazi ya utukufu, wanaokula raha, 
wamo katika majumba ya kifalme. 
26 Lakini, mlitoka kwenda kuona nini? 
Nabii? Naam, nawaambia, na aliye 
zaidi ya nabii.t ?? Huyo ndiye aliyea- 
ndikiwa haya, 

Tazama, namtuma mjumbe wangu 

Mbele ya uso wako, 
Atakayeitengeneza njia yako 
mbele yako.t 
28 Nami nawaambia, Katika wale wa- 
liozaliwa na wanawake hakuna aliye 
mkuu kuliko Yohana; lakini aliye mdo- 
go katika ufalme wa Mungu ni mkuu 
kuliko yeye.t 2 Na watu wote na wato- 
za ushuru waliposikia hayo, waliikiri 
haki ya Mungu, kwa kuwa wamebati- 
zwa kwa ubatizo wa Yohana.t 30 Laki- 
ni, Mafarisayo na wana-sheria walili- 


pinga shauri la Mungu juu yao, kwa 
kuwa hawakubatizwa naye.t 3! Bwana 
akasema, Niwafananishe na nini watu 
wa kizazi hiki? Nao wamefanana na 
nini? 32 Wamefanana na watoto walio- 
keti sokoni na kuitana, wakisema, Tu- 
liwapigia filimbi wala hamkucheza; 
tuliomboleza, wala hamkulia. 33 Kwa 
kuwa Yohana Mbatizaji alikuja, hali 
mkate wala hanywi divai, nanyi mwa- 
sema, Ana pepo.t 34 Mwana wa Adamu 
amekuja, anakula na kunywa; nanyi 
mwasema, Tazama, mlafi huyu, na 
mnywaji wa divai, rafiki wao watoza 
ushuru na wenye dhambi. 35 Na hekima 
imejulikana kuwa ina haki kwa watoto 
wake wote. 

36 Mtu mmoja katika Mafarisayo 
alimwalika ale chakula kwake; akai- 
ngia katika nyumba yake yule Farisa- 
yo, akaketi chakulani.t 37 Na tazama, 
mwanamke mmoja wa mji ule, aliye- 
kuwa mwenye dhambi, alipopata haba- 
ri ya kuwa ameketi chakulani katika 
nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa 
ya marimari yenye marhamu. 38 Aka- 
simama nyuma karibu na miguu yake, 
akilia, akaanza kumdondoshea miguu 
machozi yake, na kuipangusa kwa 
nywele za kichwa chake, akiibusu-bu- 
su miguu yake na kuipaka yale marha- 
mu.t 3 Basi, yule Farisayo aliyemwali- 
ka alipoona vile, alisema moyoni 
mwake, Mtu huyu kama angekuwa 
nabii, angemtambua mwanamke huyu 
amgusaye, ni nani, naye ni wa namna 
gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. 
4 Yesu akajibu akamwambia, Simoni, 
nina neno nitakalo kukuambia. Akase- 
ma, Mwalimu, nena. 4! Akasema, Mtu 
mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni 
wawili; mmoja amwia dinari mia tano, 
na wa pili hamsini. 4 Nao walipokuwa 
hawana cha kumlipa, aliwasamehe wo- 
te wawili. Katika hao wawili ni yupi 
atakayempenda zaidi? 43 Simoni akaji- 
bu akasema, Nadhani ni yule ambaye 
alimsamehe nyingi. Akamwambia, 
Umeamua haki. 44 Akamgeukia yule 
mwanamke, akamwambia Simoni, Wa- 
mwona mwanamke huyu? Niliingia 
nyumbani kwako, hukunipa maji kwa 


5 1Fall7:23;2 Fal 4:36 7:16 Lk 1:68; 19:44 7:18-35 Mt 11:2-19 

9 Zab 40:7; 118:26; Mal 3:1; Dan 9:26 7:22 Isa 35:5-6; 61:1 7:26 Lk 1:76 7:27 Mal 3:1 
8 Lk 1:15 7:29-30 Mt 21:32; Lk 3:7,12 7:30 Mdo 13:46 7:33 Lk 15:2 7:36 Lk 11:37 
7-38 Mt 26:7-13; Mk 14:3; Yn 12:3-8 7:38 Mt 26:7-13; Yn 12:3-8 


LUKA MTAKATIFU 7-8 67 


miguu yangu; bali huyu amenidondo- 
shea machozi miguu yangu, na kuipa- 
ngusa kwa nywele za kichwa chake.t 
45 Wewe hukunibusu; lakini huyu tangu 
nilipoingia hakuacha kunibusu sana 
miguu yangu.t 46 Hukunipaka kichwa 
changu mafuta; bali huyu amenipaka 
miguu yangu marhamu. 47 Kwa ajili ya 
hayo nakuambia, Amesamehewa dha- 
mbi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa 
amependa sana; lakini asamehewaye 
kidogo, huyo hupenda kidogo: 48 Kisha 
alimwambia mwanamke, Umesamehe- 
wa dhambi zako.t 9 Ndipo wale walio- 
keti chakulani pamoja naye walianza 
kusema mioyoni mwao, Ni nani huyu 
hata asamehe dhambi? 5 Akamwambia 
yule mwanamke, Imani yako imekuo- 
koa, enenda zako kwa amani.t 

R Ikawa baada ya hayo alikuwa 


2na wanawake kadha wa kadha ambao 
walikuwa na pepo wabaya na mago- 
njwa wakaponywa; nao ni Mariamu 
aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 
saba,t 3na Yoana mkewe Kuza, wakili 
wake Herode, na Susana, na wengine 
wengi, waliokuwa wakimhudumia kwa 
mali zao. l 

4 Mkutano mkuu ulipokutanika, na 
wale waliotoka kila mji wakimjia, ali- 
sema kwa mfano;t 5Mpanzi alitoka 
kwenda kupanda mbegu zake; naye 
alipokuwa akizipanda, nyingine zilia- 
nguka karibu na njia, zikakanyagwa, 
ndege wa angani wakazila. 6 Nyingine 
zikaanguka penye mwamba; zilipoanza 
kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. 
7 Nyingine zikaanguka kati ya miiba, 
na miiba ikamea pamoja nazo ikaziso- 
nga. $ Nyingine zikaanguka penye udo- 
ngo mzuri; zikamea, zikazaa moja kwa 
mia. Alipokuwa akinena hayo alipaza 
sauti akisema, Mwenye masikio ya 
kusikilia, na asikie. 
<- 9 Wanafunzi wake wakamwuliza, 
Maana yake nini mfano huo? 1? Akase- 
ma, Ninyi mmepewa kuzijua siri za 





ufalme wa Mungu; bali wengine kwa 
mifano, ili wakiona wasione, na wakisi- 
kia wasielewe.t 1! Na huo mfano, maana 
yake ni hii; Mbegu ni neno la Mungu.t 
12 Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, 
kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno 
mioyoni mwao, wasije. wakaamini na 
kuokoka.t 13Na wale: penye mwamba 
ndio wale ambao wasikiapo hulipokea 
lile neno kwa furaha; nao. hawana mizizi, 
huamini kitambo. kidogo, na wakati wa 
kujaribiwa hujitenga. 14Na zilizoanguka 
penye miiba ni wale waliosikia, na 
katika kuenenda kwao husongwa na 
shughuli na mali, na anasa za maisha 
haya, wasiivishe lo lote. 15Na zile penye 
udongo mzuri, ndio wale ambao kwa 
unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia 
neno, na kulishika; kisha huzaa matunda 
kwa kuvumilia.t 

16 Hakuna mtu ambaye akiisha wa- 
sha taa huifunika kwa chombo, au 
kuiweka mvunguni, bali huiweka juu 
ya kiango, ili waingiao wapate kuona 
nuru yake.tt 17Kwa maana hakuna 
neno lililositirika ambalo halitafunuli- 
wa; wala lililofichwa ambalo halitaju- 
likana na kutokea wazi.t !8 Jiangalieni 
basi jinsi msikiavyo; kwa kuwa mwe- 
nye kitu atapewa, na yule asiye na kitu 
atanyang'anywa hata kile ambacho 
anadhaniwa kuwa nacho.t 

19 Wakamwendea mama yake na 
ndugu zake, wasiweze kumkaribia kwa 
sababu ya mkutano.t 2? Akaletewa habari 
akiambiwa, Mama yako na ndugu zako 
wamesimama nje wakitaka kuonana na- 
we. 2! Akawajibu akasema, Mama yangu 
na ndugu zangu ndio hao walisikiao 
neno la Mungu na kulifanya. 

22 Ikawa siku zile mojawapo alipa- 
nda chomboni yeye na wanafunzi wa- 
ke, akawaambia, Na tuvuke mpaka 
ng'ambo ya ziwa. Wakatweka mata- 
nga.t 3 Nao walipokuwa wakienda, ali- 
lala usingizi. Ikashuka tufani juu ya 
ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, 
wakawa katika hatari. 2 Wakamwe- 
ndea, wakamwamsha, wakisema, Bwa- 
na mkubwa, Bwana mkubwa, tunaa- 
ngamia. Akaamka, akaukemea upepo 


7:44 Mwa 18:4 7:45 Rum 16:16 7:48 Lk 5:20,21 7:50 Lk 8:48; 17:19; 18:42 8:1 Lk 4:43 
8:2-3 Mt 27:55-56; Mk 15:40-41; 16:9; Lk 23:49 8:4-15 Mt 13:1-23; Mk 4:1-20 8:10 Isa 6:9-10 
8:11 1 Pet1:23 8:12 1 Kor 1:21 8:15 Mdo 16:14; Ebr 10:36; Ufu 3:10 8:16-18 Mk 4:21-25 
8:16 Mt 5:15; Lk 11:33 8:17 Mt 10:26; Lk 12:2 8:18 Mt 25:29; Lk 19:26 

8:19-21 Mt 12:46-50; Mk 3:31-35 8:22-25 Mt 8:18,23-27; Mk 4:35-41 


68 LUKA MTAKATIFU 8 


na msukosuko wa maji, vikakoma; 
kukawa shwari. 25 Akawaambia, Imani 
yenu iko wapi? Wakaogopa, wakama- 
ka, wakisema wao kwa wao, Ni nani 
huyu basi hata anaamuru upepo na 
maji, navyo vyamtii? 

26 Wakafika pwani ya nchi ya Wa- 
gerasi, inayoelekea Galilaya.t 27 Naye 
aliposhuka pwani, alikutana na mtu 
mmoja wa mji ule, mwenye pepo, 
hakuvaa nguo siku nyingi, wala haku- 
kaa nyumbani, ila makaburini. ?8 Ali- 
pomwona Yesu alipiga kelele, akaa- 
nguka mbele yake, akasema kwa sauti 
kuu, Nina nini nawe, Yesu, Mwana wa 
Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. 
29 Kwa kuwa amemwamuru yule pepo 
mchafu amtoke mtu yule. Maana ame- 
pagawa naye mara nyingi, hata alili- 
ndwa kifungoni na kufungwa minyoro- 
ro na pingu; akavikata vile vifungo, 
akakimbizwa jangwani kwa nguvu za 
yule pepo. 30 Yesu akamwuliza, Jina 
lako nani? Akasema, Jina langu ni 
Jeshi; kwa sababu pepo wengi wame- 
mwingia. 3! Wakamsihi asiwaamuru 
watoke kwenda shimoni. 3? Basi, hapo 
palikuwa na kundi la nguruwe wengi 
wakilisha mlimani; wakamsihi awape 
ruhusa kuwaingia wale. Akawapa ru- 
husa. 33Pepo wakamtoka mtu yule 
wakawaingia nguruwe, nalo kundi lili- 
telemka gengeni kwa kasi, wakaingia 
ziwani, wakafa maji. 34 Wachungaji 
walipoona lililotokea walikimbia, wa- 
kaieneza habari mjini na mashambani. 
35 Watu wakatoka kwenda kuliona lili- 
lotokea, wakamwendea Yesu, waka- 
mwona mtu yule aliyetokwa na pepo 
ameketi miguuni pa Yesu, amevaa 
nguo, ana akili zake; wakaogopa. 38 Na 
wale waliokuwa wameona waliwaeleza 
jinsi alivyoponywa yule aliyepagawa 
na pepo. 37 Na jamii ya watu wa nchi 
ya Wagerasi iliyo kando kando wali- 
mwomba aondoke kwao, kwa kuwa 
walishikwa na hofu nyingi; basi akapa- 
nda chomboni, akarudi. 38 Na mtu yule 
aliyetokwa na pepo alimwomba ruhusa 
afuatane naye; lakini yeye alimwaga 
akisema, 3?IRudi nyumbani kwako, 
ukahubiri yalivyo makuu Mungu aliyo- 
kutendea. Akaenda zake, akihubiri ka- 


tika mji wote, yalivyo makuu mambo 
aliyotendewa na Yesu. 

40 Basi Yesu aliporudi mkutano 
ulimkaribisha kwa furaha, maana wali- 
kuwa wakimngojea wote.t 41 Na taza- 
ma, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, 
naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaa- 
nguka miguuni pa Yesu, akamsihi ai- 
ngie nyumbani kwake; kwa kuwa 
binti yake yu katika kufa, ambaye ni 
mwana pekee, umri wake amepata 
miaka kumi na miwili. Na alipokuwa 
akienda makutano walimsonga.t 

43 Na mwanamke mmoja, ambaye 
ametokwa na damu muda wa miaka 
kumi na miwili, [aliyekuwa ameghari- 
miwa mali zake zote kwa kuwapa 
waganga] asipate kuponywa na mtu ye 
yote, 4 alikwenda nyuma yake, akau- 
gusa upindo wa vazi lake; na mara hiyo 
kutoka damu kwake kulikoma. 45 Yesu 
akasema, Ni nani aliyenigusa? Basi, 
watu wote walipokana, Petro alimwa- 
mbia, Bwana mkubwa, makutano haya 
wanakuzunguka na kukusonga. 4 Yesu 
akasema, Mtu alinigusa, maana naona 
ya kuwa nguvu zimenitoka. 47 Yule 
mwanamke, alipoona ya kwamba ha- 
wezi kusitirika akaja akitetemeka, 
akaanguka mbele yake, akamweleza 
mbele ya watu wote sababu yake ya 
kumgusa, na jinsi alivyoponywa mara. 
48 Akamwambia Binti, imani yako ime- 
kuponya; enenda zako na amani.t 

49 Alipokuwa akinena hayo, ali- 
kuja mtu kutoka nyumbani kwa yule 
mkuu wa sinagogi, akamwambia, Bi- 
nti yako amekwisha kufa; usimsu- 
mbue mwalimu. 5° Lakini Yesu alipo- 
sikia hayo, alimjibu, Usiwe na hofu, 
amini tu, naye ataponywa. 5! Alipofi- 
ka nyumbani hakuacha mtu kuingia 
pamoja naye ila Petro, na Yohana, na 
Yakobo, na babaye yule mtoto na 
mamaye. 5 Na watu wote walikuwa 
wakilia na kumwombolezea; akase- 
ma, Msilie, hakufa huyu, bali amelala 
usingizi tu.t 53Wakamcheka sana, 
maana walijua ya kuwa amekwisha 
kufa. 5 Akamshika mkono, akapaza 
sauti, akisema Kijana, inuka. 55 Roho 
yake ikamrejea, naye mara hiyo aka- 
simama. Akaamuru apewe chakula. 
56 Wazazi wake wakastaajabu sana, 


8:26-39 Mt 8:28-34; Mk 5:1-20 8:40-56 Mt 9:18-26; Mk 5:21-43 8:42 Lk 7:12 8:48 Lk 7:50 


8:52 Lk 7:13 


LUKA MTAKATIFU 8 -9 69 


lakini akawakataza wasimwambie 
mtu lililotukia.t 
9 1 Akawaita wale Thenashara, aka- 
wapa uwezo na mamlaka juu ya 
pepo wote na kuponya maradhi.t ? Aka- 
watuma wautangaze ufalme wa Mu- 
ngu, na kupoza wagonjwa. 3 Akawaa- 
mbia, Msichukue kitu kwa safari yenu, 
fimbo, wala mkoba, wala mkate, wala 
fedha, wala mmoja wenu asiwe na 
kanzu mbili.t 4Na nyumba yo yote 
mtakayoingia kaeni humo, mpaka mto- 
ke mjini.t 5Na wale wasiowakaribisha, 
mtokapo katika mji huo, yakung'uteni 
hata mavumbi ya miguuni mwenu, 
kuwa ushuhuda juu yao.t 6 Wakaenda, 


7 Na Herode mfalme akasikia haba- 
ri za yote yaliyotendeka, akafadhaika 
kwa sababu watu wengine walisema ya 
kwamba Yohana amefufuka katika wa- 
fu,t 8na wengine ya kwamba Eliya 
ametokea, na wengine ya kwamba 
mmojawapo wa manabii wa kale ame- 
fufuka. °? Lakini Herode akasema, Yo- 
hana nilimkata kichwa; basi ni nani 
huyu ambaye ninasikia mambo haya 
juu yake? Akataka kumwona.t 

10 Basi wale mitume waliporudi 
walimweleza mambo yote waliyoyate- 
nda; akawachukua, akaenda nao fara- 
ghani mpaka mji mmoja uitwao Be- 
thsaida.t 11Na makutano walipojua 
walimfuata; akawakaribisha, akawa 
akisema nao habari za ufalme wa 
Mungu, akawaponya wale wenye haja 
ya kuponywa. !? Na jua likaanza kushu- 
ka; wakamwendea wale Thenashara, 
wakamwambia, Uage mkutano, ili 
kandokando wapate mahali pa kulala 
na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika 
tupu. 3Akawaambia, Wapeni ninyi 
chakula. Wakasema, Hatuna kitu zaidi 
ya mikate mitano na samaki wawili, 
tusipokwenda tukawanunulie watu ha- 
wa wote vyakula. 4 Kwa kuwa wanau- 
me waliokuwako walipata kama elfu 
tano. Akawaambia wanafunzi wake, 





8:5 
9:4 
9:1 
9:1 
9:2 
9:2 


Waketisheni watu kwa safu, kila safu 
watu hamsini. 15 Wakafanya hivyo, wa- 
kawaketisha wote. !6 Akaitwaa ile mi- 
kate mitano na wale samaki wawili, 
akatazama juu mbinguni akavibariki, 
akavimega, akawapa wanafunzi. wake 
ili wawaandikie mkutano. 17 Wakala, 
wakashiba wote; na katika vile vipande 
vilivyowabakia walikusanya ` vikapu 
kumi na viwili.t z 

18 Ikawa alipokuwa akisali kwa 
faragha, wanafunzi wake walikuwapo 
pamoja naye, akawauliza, Je! Makuta- 
no hao wanasema ya kuwa mimi ni 
nani?t 19 Wakamjibu wakisema, Yoha- 
na Mbatizaji; lakini wengine, Eliya; na 
wengine kwamba mmojawapo wa ma- 
nabii wa kale amefufuka.t ?° Akawaa- 
mbia, Nanyi mwasema ya kwamba 
mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, 
Ndiwe Kristo wa Mungu.t ?! Akawao- 
nya, akawakataza wasimwambie mtu 
neno hilo; ? akisema, Imempasa Mwa- 
na wa Adamu kupata mateso mengi, na 
kukataliwa na wazee na wakuu wa 
makuhani na waandishi, na kuuawa na 
siku ya tatu kufufuka.t 

23 Akawaambia wote, Mtu ye yote 
akitaka kunifuata, na ajikane mwenye- 
we, ajitwike msalaba wake kila siku, 
anifuate.t “Kwa kuwa mtu atakaye 
kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na 
mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa 
ajili yangu ndiye atakayeisalimisha.t 
25 Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata 
ulimwengu wote, kama akijiangamiza, 
au kujipoteza mwenyewe? 26 Kwa sa- 
babu kila atakayenionea haya mimi na 
maneno yangu, Mwana wa Adamu 
atamwonea haya mtu huyo, atakapoku- 
ja katika utukufu wake na wa Baba na 
wa malaika watakatifu.t 27 Nami na- 
waambia kweli, Wapo katika hawa 
wanaosimama hapa, ambao hawataonja 
mauti kabisa, hata wauone kwanza 
ufalme wa Mungu. 

28 Baada ya maneno hayo yapata 
siku nane, aliwatwaa Petro na Yohana 
na Yakobo, akapanda mlimani ili kuo- 
mba.t 2? Ikawa katika kusali kwake sura 


6 Lk 5:14; Mk 7:36 9:1-6 Mt 10:1,7,9-14; Mk 6:7-13 9:3-5 Lk 10:4-11; Mdo 13:51 

Lk 10:5-7 9:5 Lk 10:11 9:7-8 Mt 16:14; Mk 8:28; Lk 9:19 9:9 Lk 23:8 

0-17 Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Yn 6:1-13 9:17 2 Fal 4:44 

8-27 Mt 16:13-28; Mk 8:27-9:1 9:19 Mt 14:1-2; Mk 6:14-15; Lk 9:7-8 9:20 Yn 6:68-69 
2 Lk 9:44; 18:32,33 9:23 Mt 10:38; Lk 14:27 9:24 Mt 10:39; Lk 17:33; Yn 12:25 

6 Mt 10:33 9:28-35 2 Pet 1:17-18; Mt 17:1-9; Mk 9:2-9 


70 LUKA MTAKATIFU 9 


ya uso wake ikageuka, mavazi yake 
yakawa meupe, yakimeta-meta. 30Na 
tazama, watu wawili walikuwa wakizu- 
ngumza naye, nao ni Musa na Eliya; 
31 walioonekana katika utukufu, wakane- 
na habari za kufariki kwake atakakoti- 
miza Yerusalemu.t 32 Petro na wale wa- 
liokuwa pamoja naye walikuwa 
wamelemewa na usingizi; lakini walipo- 
kwisha amka waliuona utukufu wake, na 
wale wawili waliosimama pamoja naye.t 
3Ikawa hao walipokuwa wakijitenga 
naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana 
mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa; na 
tufanye vibanda vitatu, kimoja chako 
wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja 
cha Eliya; hali hajui asemalo. 34 Alipo- 
kuwa akisema hayo, lilitokea wingu 
likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia 
katika wingu hilo. 35 Sauti ikatoka katika 
wingu, ikisema, Huyu ni Mwanangu, 
mteule wangu, msikieni yeye.t 36Na 
sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana 
yu peke yake. Nao wakanyamaza, wasi- 
tangaze kwa mtu siku zile lo lote katika 
hayo waliyoyaona. 

37 Ikawa siku ya pili yake, walipo- 
shuka mlimani, mkutano mkubwa uli- 
kutana naye.t 38 Na tazama, mtu mmoja 
katika mkutano alipaza sauti, akisema, 
Mwalimu, nakuomba umwangalie 
mwanangu; kwa kuwa yeye ni mwana- 
ngu pekee. 3 Na tazama, pepo humpa- 
gaa, naye mara hupiga kelele; tena 
humtia kifafa, huku anatokwa na povu, 
wala hamwachi ila kwa shida, aki- 
mchubua-chubua. 40 Nikawasihi wana- 
funzi wako wamtoe, wasiweze. 41 Yesu 
akajibu akasema, Enyi kizazi kisicho 
na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi 
na kuwachukulia hata lini? Mlete mwa- 
nao hapa. 4 Alipokuwa katika kumwe- 
ndea, pepo akambwaga chini, akamtia 
kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu, 
akamponya mtoto, akamrudishia baba- 
ye.t 43 Wote wakashangaa, wakiuona 
ukuu wa Mungu. 

Nao walipokuwa wakiyastaajabia 
mambo yote aliyoyafanya, aliwaambia 
wanafunzi wake, 44 Yashikeni maneno 
haya masikioni mwenu, kwa kuwa 


Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa 
katika mikono ya watu.t 45 Lakini ha- 
wakulifahamu neno lile, likafichwa 
kwao wasilitambue; wakaogopa ku- 
mwuliza maana yake neno lile.t 

46 Wakaanza kuhojiana, ni nani 
atakayekuwa. mkubwa miongoni 
mwao.tt 47 Naye Yesu alipotambua ma- 
wazo ya mioyo yao, alitwaa mtoto 
mdogo akamweka karibu naye, 48 aka- 
waambia, Ye yote atakayempokea mto- 
to huyu kwa jina langu anipokea mimi; 
na ye yote atakayenipokea mimi ampo- 
kea yeye aliyenituma. Kwa kuwa aliye 
mdogo miongoni mwenu nyote huyo 
ndiye mkubwa.t 

49 Yohana akajibu akamwambia; 
Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa 
pepo kwa jina lako; tukamkataza, kwa 
sababu hafuatani na sisi. 5° Yesu aka- 
mwambia, Msimkataze, kwa kuwa ye- 
ye ambaye si kinyume chenu yu upa- 
nde wenu.t 

51l Ikawa, siku za kupaa kwake 
zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliu- 
kaza uso wake kwenda Yerusalemu;t 
52 akatuma wajumbe kutangulia mbele 
ya uso wake; wakaenda Wakaingia 
ngenezea mahali. t SLakini wenyeji 
hawakumkaribisha kwa vile alivyoue- 
lekeza uso wake kwenda Yerusalemu.t 
5 Wanafunzi wake Yakobo na Yohana 
walipoona hayo, walisema, Bwana, 
wataka tuagize moto ushuke kutoka 
mbinguni, uwaangamize; [kama Eliya 
naye alivyofanya]?t 55 Akawageukia, 
akawakanya. | Akasema, Hamjui ni ro- 
ho ya namna gani mliyo nayo.] 56 Kwa 
maana Mwana wa Adamu hakuja ku- 
ziangamiza roho za watu, bali kuzio- 
koa. Wakaondoka wakaenda mpaka 

57 Nao walipokuwa wakienda njiani, 
mtu mmoja alimwambia, Nitakufuata ko 
kote utakakokwenda.t 58 Yesu akamwa- 
mbia, Mbweha wana. pango, na ndege 
wa angani wana viota, lakini Mwana wa 
Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. 
5 Akamwambia mwingine, Nifuate. 
Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza 


:31 Lk 9:22 9:32 2 Pet 1:16-18; Yn 1:14 9:35 Isa 42:1; Mt 3:17; 12:18; Mk 1:11; Lk 3:22 
:37-45 Mt 17:14-23; Mk 9:14-32 9:42 Lk 7:15 9:44 Lk 9:22 9:45 Lk 18:34; Mk 9:32 


9:46-50 Mt 18:1-5; Mk 9:33-40 9:48 Mt 10:40; Lk 10:16; Yn 13:20 


0 Lk 11:23; Flp 1:18 9:51 Mk 10:32; Yn 7:1 9:52 Yn 4:4 9:53 Yn 4:9 9:54 2 Fal 1:9-16 


9:3 
9:3 
9:46 Lk 22:24 
9:5 
9:57-60 Mt 8: 19-22 


LUKA MTAKATIFU 9 — 10 71 


niende nikamzike baba yangu. 6 Aka- 
mwambia Waache wafu wawazike wafu 
wao; bali wewe enenda ukautangaze 
ufalme wa Mungu. $! Mtu mwingine pia 
akamwambia, Bwana, nitakufuata; laki- 
ni, nipe ruhusa kwanza nikawaage watu 
wa nyumbani mwangu.t 62 Yesu aka- 
mwambia, Mtu aliyetia mkono wake 
kulima, kisha akaangalia nyuma, hafai 
kwa ufalme wa Mungu. 
10 1 Basi, baada ya hayo Bwana 
aliweka na wengine, sabini, 
akawatuma wawili wawili wamtangu- 
lie kwenda kila mji na kila mahali 
alipokusudia kwenda mwenyewe.!! 
2 Akawaambia, Mavuno ni mengi, laki- 
ni watenda kazi ni wachache; basi 
mwombeni Bwana wa mavuno apeleke 
watenda kazi katika mavuno yake. 
3 Enendeni, angalieni, nawatuma kama 
wana kondoo kati ya mbwa-mwitu.t 
4 Msichukue mfuko, wala mkoba, wala 
viatu; wala msimwamkie mtu njiani.tt 
sNa "nyumba yo yote mtakayoingia, 
semeni kwanza, Amani iwemo nyu- 
mbani humu; $na akiwamo mwana wa 
amani, amani yenu itamkalia; la, hayu- 
mo, amani yenu itarudi kwenu. 7 Basi, 
kaeni katika nyumba iyo hiyo, mkila na 
kunywa vya kwao; maana, mtenda kazi 
amestahili kupewa ujira wake. Msiha- 
me-hame kutoka nyumba hii kwenda 
nyumba hii.t $Na mji wo wote mta- 
kaouingia, wakiwakaribisha, vileni 
vyakula viwekwavyo mbele yenu;t 
9 waponyeni wagonjwa waliomo, waa- 
mbieni, Ufalme wa Mungu umewaka- 
ribia. 10 Na mji wo wote mtakaouingia, 
nao hawawakaribishi, tokeni humo, 
nanyi mkipita katika njia zake semeni,” 
11 Hata mavumbi ya mji wenu yaliyo- 
gandamana na miguu yetu tunayaku- 
ng'uta juu yenu. Lakini jueni hili, ya 
kuwa Ufalme wa Mungu umekaribia. 
12 Nawaambia ya kwamba siku ile ita- 
kuwa rahisi zaidi Sodoma kuistahimili 
adhabu- yake kuliko mji huo.t 13Ole 
wako Korazini! Ole wako, Bethsaida! 





9:61 1 Fal 19:20 10:1-12 Mt 10:7-16 
10:4-11 Mt 10:7-14; Mk 6:8-11; Lk 9:3-5 


Kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofa- 
nyika kwenu ingalifanyika katika Tiro 
na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, 
huku wakiketi katika nguo za kigunia 
na majivu.t 14 Lakini, siku ya hukumu 
itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahi- 
mili adhabu zake kuliko ninyi. 15 Nawe 
Kapernaumu, je! Utakuzwa hata mbi- 
nguni? Utashushwa hata kuzimu.t 
16 Awasikilizaye ninyi anisikiliza mi- 
mi, naye awakataaye ninyi anikataa 
mimi; naye anikataaye mimi amkataa 
yeye aliyenituma.t 

17 Ndipo wale sabini waliporudi 
kwa furaha, wakisema, Bwana, hata 
pepo wanatutii kwa jina lako. 18 Aka- 
waambia, Nilimwona Shetani, akia- 
nguka kutoka mbinguni kama umeme.t 
19 Tazama, nimewapa amri ya kukanya- 
ga nyoka na nge, na nguvu zote za yule 
adui, wala hakuna kitu kitakachowa- 
dhuru.t 2° Lakini, msifurahi kwa vile 
pepo wanavyowatii; bali furahini kwa 
sababu majina yenu yameandikwa mbi- 
nguni.t 

21 Saa ile ile alishangilia kwa Roho 
Mtakatifu, akasema, Nakushukuru, Ba- 
ba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa 
kuwa mambo haya umewaficha wenye 
hekima na akili; umewafunulia watoto 
wachanga; Naam, Baba, kwa kuwa 
ndivyo ilivyokupendeza.t ?? Akasema, 
Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, 
wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba; 
wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, 
na ye yote ambaye Mwana apenda 
kumfunulia.t 233 Akawageukia wanafu- 
nzi wake, akasema nao kwa faragha, 
Heri macho yaonayo mnayoyaona ni- 
nyi.t 24 Kwa kuwa nawaambia ya kwa- 
mba manabii wengi na wafalme wali- 
tamani kuyaona mnayoyaona ninyi 
wasiyaone; na kuyasikia mnayoyasikia 
ninyi wasiyasikie.t 

25 Na tazama, mwana-sheria mmoja 
alisimama amjaribu; akisema, Mwalimu, 
nifanye nini ili niurithi uzima wa mile- 
le?tt 26 Akamwambia, Imeandikwa nini 


10:1 Mk 6:7. 10:2 Mt 9:37-38; Yn 4:35 10:3 Mt 10:16 
10:4 2 Fal 4:29; Lk 9:3-5 


10:7 1 Kor 9:14; | Tim 5:18 10:8 1 Kor 10:27 10:10-11 Mdo 13:51 10:11 Mdo 18:6 


10:12 Mwa 19: 24- 28; Mt 11:24; 10:15 


10:13 Isa 23:1-18; Eze 26: 1—28. 26; Yoe 3:4-8; Amo 1:9-10; Zek 9:2-4; Mt 11:21-23 
10:15 Isa 14:13- 15 10:16 Mt 10:40; Mk 9:37; Lk 9:48; Yn 5: 23; 15:23; 13:20; 

10:18 Yn 12:31; Ufu 12:8,9 10: 19 Zab 91: 13; Mk 16:18 

10:20 Kut 32:32; Flp 4:3; Ufu 3:5; Mt 7:22 10:21- 22 Mt 11:25-27 10:22 Yn 3:35; 10:15 


10:23 Mt 13:16, 17 10:24 | Pet |: 10 10:25-28 Mt 22:35-40; Mk 12:28-34 


10:25 Lk 18:18-20 


72 LUKA MTAKATIFU 10-11 


katika torati? Wasomaje? ?” Akajibu aka- 
sema, Mpende Bwana Mungu wako kwa 
moyo wako wote, na kwa roho yako 
yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa 
akili zako zote; na jirani yako kama nafsi 
yako.t 28 Akamwambia, Umejibu vema; 
fanya hivi nawe utaishi.t >? Naye akitaka 
kujidai haki, alimwuliza Yesu, Na jirani 
yangu ni nani? 3? Yesu akajibu akasema, 
Mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu 
kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wa- 
nyang'anyi; wakamvua nguo, wakamtia 
jeraha, wakaenda zao, wakimwacha ka- 
ribu ya kufa. 3! Kwa nasibu kuhani 
mmoja alishuka kwa njia ile; na alipo- 
mwona alipita kando. 32 Na Mlawi vivyo 
hivyo, alipofika pale akamwona, akapita 
kando. 33 Lakini, Msamaria mmoja kati- 
ka kusafiri kwake alifika hapo alipo; na 
alipomwona alimhurumia,t 3? akakaribia, 
akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta 
na divai; akampandisha juu ya mnyama 
wake, akampeleka mpaka nyumba ya 
wageni, akamtunza. 35 Hata siku ya pili 
akatoa dinari mbili, akampa mwenye 
nyumba ya wageni, akisema, Mtunze 
huyu, na cho chote utakachogharimiwa 
zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. 
36 Waonaje wewe, katika hao watatu, ni 
yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyea- 
ngukia kati ya wanyang'anyi? 37 Akase- 
ma, Ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu 
akamwambia, Enenda zako, nawe uka- 
fanye vivyo hivyo. 

38 Ikawa katika kuenenda kwao alii- 
mmoja jina lake Martha akamkaribisha 
nyumbani kwake.t 3? Naye alikuwa na 
umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi 
miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno 
yake. Lakini Martha alikuwa akiha- 
ngaika kwa utumishi mwingi; akamwe- 
ndea, akasema, Bwana, huoni vibaya 
hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitu- 
mike peke yangu? Basi mwambie ani- 
saidie. #! Bwana akajibu akamwambia, 
Martha, Martha, unasumbuka na kufa- 
dhaika kwa ajili ya vitu vingi; # lakini 
kinatakiwa kitu kimoja tu; na Mariamu 
amelichagua fungu lililo jema, ambalo 
hataondolewa.t 


1 1 1 Ikawa alipokuwa mahali fula- 

ni akiomba, alipokwisha, mmo- 
ja katika wanafunzi wake alimwambia, 
Bwana, tufundishe sisi kusali, kama 
vile Yohana alivyowafundisha wanafu- 
nzi wake.t ? Akawaambia, Msalipo, se- 
meni, Baba (yetu uliye mbinguni], Jina 
lako litakaswe, Ufalme wako uje, [Ma- 
penzi yako yatimizwe, hapa duniani 
kama huko mbinguni.]t 3 Utupe siku 
kwa siku riziki yetu. 4 Utusamehe dha- 
mbi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsa- 
mehe kila tumwiaye. Na usitutie maja- 
ribuni [lakini tuokoe na yule mwovu]. 

5 Akawaambia, Ni nani kwenu ali- 
ye na rafiki, akamwendea usiku wa 
manane, na kumwambia, Rafiki yangu, 
nikopeshe mikate mitatu, 6 kwa sababu 
rafiki yangu amefika kwangu, atoka 
safarini, nami sina kitu cha kuweka 
mbele yake; 7na yule wa ndani amjibu 
akisema, Usinitaabishe; mlango ume- 
kwisha fungwa, nasi tumelala kitanda- 
ni mimi na watoto wangu; siwezi 
kuondoka nikupe?t 8Nawaambia ya 
kwamba, ijapokuwa haondoki ampe 
kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa 
vile asivyoacha kumwomba, ataondoka 
na kumpa kadiri ya haja yake.t ? Nami 
nawaambia, Ombeni, nanyi mtapewa; 
tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi 
mtafunguliwa.t Kwa kuwa kila ao- 
mbaye hupokea; naye atafutaye huona; 
naye abishaye atafunguliwa. 1! Maana 
ni yupi kwenu aliye baba, ambaye 
mwanawe akimwomba mkate, atampa 
jiwe au samaki, badala ya samaki 
atampa nyoka? 12 Au akimwomba yai, 
atampa nge? ! Basi, ikiwa ninyi mlio 
waovu mnajua kuwapa watoto wenu 
vipawa vyema, je! Baba aliye mbingu- 
ni hatazidi sana kuwapa Roho Mtaka- 
tifu hao wamwombao? 


14 Naye alikuwa akitoa pepo bubu; 
ikawa pepo alipotoka, yule bubu aka- 
nena, makutano wakastaajabu. 15 We- 
ngine wao wakasema, Atoa pepo kwa 
Beelzebuli, mkuu wa pepo.t 16 Wengi- 
ne walimjaribu, wakimtaka ishara ito- 
kayo mbinguni.t 17 Naye akajua mawa- 
zo yao, akawaambia, Kila ufalme 
uliofitinika wenyewe kwa wenyewe 


10:27 Law 19:18; Kum 6:5 10:28 Law 18:5; Mt 19:17 10:33-34 2 Nya 28:15 

10:38-39 Yn 11:1; 12:2,3 10:42 Mt 6:33 11:1 Lk 5:33 11:2-4 Mt 6:9-13 11:7 Mt 26:10 
11:8 Lk 18:5 11:9-13 Mt7:7-11 11:14-26 Mt 12:22-30,43-45; Mk 3:22-27 

11:15 Mt 9:34; 10:25 11:16 Mt 12:38; 16:1; Mk 8:11 


LUKA MTAKATIFU 11 O nB 


hufanyika ukiwa; na nyumba juu ya 
nyumba huanguka. !8 Basi, ikiwa She- 
tani naye amefitinika juu ya nafsi 
yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa 
kuwa ninyi mnasema kwamba mimi 
natoa pepo kwa Beelzebuli. '? Basi, 
kama mimi nikitoa pepo kwa Beelze- 
buli, wana wenu je! Huwatoa kwa 
nani? Kwa ‘sababu hiyo, hao ndio 
watakaowahukumu. 2° Lakini, ikiwa 
mimi natoa pepo kwa kidole cha Mu- 
ngù, basi ufalme wa Mungu umekwi- 
sha kuwajilia.t 21 Mtu mwenye nguvu 
aliyejifunga silaha zake, alindapo nyu- 
mba yake, vitu vyake vi salama; 7 la- 
kini mtu mwenye nguvu kuliko yeye 
atakapomwendea na kumshinda, 
amnyang'anya silaha zake zote alizo- 
kuwa 'akizitegemea, na kuyagawanya 
mateka yake.t 23 Mtu ambaye si pamo- 
ja nami yu kinyume changu; na mtu 
asiyekusanya pamoja nami hutawa- 
nya.t 24 Pepo mchafu amtokapo mtu, 
hupitia mahali pasipo maji, akitafuta 
mahali pa kupumzika; asipoona, huse- 
ma, 25 Nitairudia nyumba yangu nili- 
yotoka. 26 Hata afikapo, akaiona ime- 
fagiwa na kupambwa, ndipo huenda 
akachukua pepo wengine saba, walio 
waovu kuliko yeye mwenyewe, wakai- 
ngia na kukaa humo; na mtu yule hali 
yake ya mwisho huwa mbaya kuliko 
ya kwanza.t 

27 Ikawa alipokuwa akisema mane- 
no hayo, mwanamke mmoja katika 
mkutano alipaza sauti yake, akamwa- 
mbia, Heri tumbo lililokuzaa, na matiti 
uliyonyonya.t 28 Lakini yeye alisema, 
Afadhali, heri walisikiao neno la Mu- 
ngu na kulishika.t 

29 Na makutano walipokuwa waki- 
mkusanyikia, alianza kusema, Kizazi 
hiki ni kizazi kibaya; kinatafuta ishara, 
wala ħakitapewa ishara, ila ishara ya 
Yona.tt 30 Maana, kama vile Yona ali- 
' vyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo 
atakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa 
kizazi hiki.t 3! Malkia wa Kusini atao- 
ndoka siku ya hukumu pamoja na watu 
wa kizazi hiki, naye atawahukumu 
kuwa na hatia; kwa sababu yeye alikuja 





kutoka ncha za dunia aisikie hekima ya 
Sulemani; na hapa pana mkubwa kuli- 
ko Sulemani.t 32 Watu wa Ninawi wa- 
tasimama siku ya hukumu pamoja na 
kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa 
na hatia; kwa sababu wao walitubu kwa 
mahubiri ya Yona, na hapa pana mku- 
bwa kuliko Yona.t 

33 Hakuna mtu awashaye taa na 
kuiweka mahali palipositirika, au chini 
ya pishi; bali huiweka juu ya kiango, 
ili waingiao wapate kuuona mwanga.t 
34 Taa ya mwili ni jicho; basi jicho lako 
likiwa safi, mwili wako wote unao 
mwanga; lakini likiwa bovu, mwili 
wako nao una giza.t 35 Angalia basi, 
mwanga ulio ndani yako usije ukawa 
giza. 3% Basi kama. mwanga umeenea 
katika mwili wako wote, wala hauna 
sehemu iliyo na giza, mwili wako wote 
utakuwa na mwanga mtupu; kama vile 
taa ikumulikiapo kwa mwanga wake. 


37 Alipokuwa akinena, Farisayo 
mmoja alimwita aje kwake ale chakula; 
akaingia, akaketi chakulani.t 38 Farisa- 
yo huyo alipomwona, alistaajabu kwa 
sababu hakunawa kabla ya chakula.t 
39 Bwana akamwambia, Ninyi Mafari- 
sayo mwasafisha kikombe na sahani 
kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa 
unyang'anyi na uovu.t Enyi wapu- 
mbavu; aliyevifanya vya nje, siye yeye 
aliyevifanya vya ndani pia? “! Lakini, 
toeni sadaka vile vya ndani, na tazama, 
vyote huwa safi kwenu. 


42 Lakini, ole wenu, Mafarisayo, 
kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na 
mchicha na kila mboga, na huku 
mwaacha mambo ya adili, na upendo 
wa Mungu; iliwapasa kuyafanya hayo 
ya kwanza, bila kuyaacha hayo ya pili. 
30Ole wenu, Mafarisayo, kwa kuwa 
mwapenda kuketi mbele katika masi- 
nagogi, na kusalimiwa masokoni.t 
44 Ole wenu, kwa kuwa mmefanana na 
makaburi yasiyoonekana, ambayo watu 
wapitao juu yake hawana habari nayo. 

45 Mtu mmoja katika wana-sheria 
akajibu, akamwambia, Mwalimu, kwa 
kusema hayo umetushutumu sisi nasi. 
46 Akasema, Nanyi wana-sheria, ole 


11:20 Kut 8:19 11:22 Kol 2:15 11:23 Mk 9:40; Lk 9:50 11:26 Yn 5:14 11:27 Lk 1:28,42,48 


11:28 Lk 8:15,21 11:29-32 Mt 12:38-42 


11:29 Mt 16:4; Mk 8:12; 1 Kor 1:22 11:30 Yon 3:4 


11:31 1 Fal 10:1-10; 2 Nya 9:1-12 11:32 Yon 3:5 11:33 Mt 5:15; Mk 4:21; Lk 8:16 
11:34-36 Mt 6:22,23 11:37 Lk 7:36; 14:1 11:38 Mt 15:2 11:39-52 Mt 23:1-36 


11:42 Law 27:30 11:43 Lk 20:46 


74 LUKA MTAKATIFU 11 —- 12 


wenu, kwa sababu mwawatwika watu 
mizigo isiyochukulika, wala ninyi we- 
nyewe hamwigusi mizigo hiyo hata 
kwa kimoja cha vidole vyenu. 47 Ole 
wenu, kwa kuwa mwajenga maziara ya 
manabii, na baba zenu ndio waliowaua. 
48 Basi, mwashuhudia na kuziridhia ka- 
zi za baba zenu; kwa kuwa wao wali- 
waua nanyi mwawajengea maziara. 
4#Na kwa sababu hiyo hekima ya 
Mungu ilisema, Tazama, nitatuma 
kwao manabii na mitume, nao wata- 
waua baadhi yao na kuwafukuza, 5"? ili 
kwa kizazi hiki itakwe damu ya mana- 
bii wote, iliyomwagika tangu kupigwa 
msingi wa ulimwengu; 51 tangu damu 
ya Habili hata damu ya Zakaria, ali- 
yeuawa kati ya madhabahu na hekalu. 
Naam, nawaambieni ya kwamba itata- 
kwa kwa kizazi hiki.t 5 Ole wenu, enyi 
wana-sheria, kwa kuwa mmeuondoa 
ufunguo wa maarifa, wenyewe ha- 
mkuingia, na wale waliokuwa wakii- 
ngia mmewazuia. 

53 Alipotoka humo, waandishi na 
Mafarisayo walianza kumsonga viba- 
ya, na kumchokoza kwa maswali me- 
ngi, 54 wakimvizia, ili wapate neno 
litokalo kinywani mwake.t 
12 1 Wakati huo, makutano wali- 

pokutanika elfu elfu, hata wa- 
kakanyagana, alianza kuwaambia wa- 
nafunzi wake kwanza, Jilindeni na 
chachu ya Mafarisayo, ambayo ni una- 
fiki.t ? Lakini hakuna neno lililositirika 
ambalo halitafunuliwa, wala lililofi- 
chwa ambalo halitajulikana.tt 3 Basi, 
yo yote mliyosema gizani yatasikiwa 
mwangani; na mliyonena sikioni mwa 
mtu katika vyumba vya ndani, yatahu- 
biriwa juu ya dari. 4Nami nawaambia 
ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao 
wauuao mwili, kisha baada ya hayo 
hawana wawezalo kutenda zaidi. 5 La- 
kini nitawaonya mtakayemwogopa; 
mwogopeni yule ambaye akiisha ku- 
mwua mtu ana uweza wa kumtupa 
katika Jehanum; naam, nawaambia, 
Mwogopeni huyo. $Jje! Mashomoro 
watano hawauzwi kwa senti mbili? 
Wala hasahauliwi hata mmojawapo 
mbele za Mungu. 7 Lakini hata nywele 


11:51 Mwa 4:8; 2 Nya 24:20-21 


za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. 
Msiogope basi, bora ninyi kuliko ma- 
shomoro wengi.t 8Nami nawaambia, 
kila atakayenikiri mbele ya watu, 
Mwana wa Adamu naye atamkiri yeye 
mbele ya malaika wa Mungu; na 
mwenye kunikana mbele ya watu, huyo 
atakanwa mbele ya malaika wa Mu- 
ngu.t 10 Na kila mtu atakayenena neno 
juu ya Mwana wa Adamu atasamehe- 
wa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu 
hatasamehewa.t 11 Na watakapowape- 
leka ninyi mbele ya masinagogi na 
maliwali na wenye mamlaka, msifa- 
dhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi 
mtakavyojibu au kusema;t 1? kwa kuwa 
Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile 
ile yawapasayo kuyasema. 

13 Mtu mmoja katika mkutano aka- 
mwambia, Mwalimu, mwambie ndugu 
yangu anigawie urithi wetu. #Aka- 
mwambia, Mtu wewe, ni nani aliyeni- 
weka mimi kuwa mwamuzi au mgawa- 
nyi juu yenu??? 15 Akawaambia, 
Angalieni, jilindeni na choyo, maana 
uzima wa mtu haumo katika wingi wa 
vitu vyake alivyo navyo.t 16 Akawaa- 
mbia mithali, akisema, Shamba la mtu 
mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana; 
17 akaanza kuwaza moyoni mwake, aki- 
sema, Nifanyeje? Maana sina pa kuya- 
weka akiba mavuno yangu. 13 Akase- 
ma, Nitafanya hivi; nitazivunja ghala 
zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, 
na humo nitaweka nafaka yangu yote 
na vitu vyangu. ? Kisha, nitajiambia, 
Ee nafsi yangu, una vitu vyema vingi 
ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi; 
pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. 
2 Lakini Mungu akamwambia, Mpu- 
mbavu wewe, usiku huu wa leo wana- 
taka roho yako! Na vitu ulivyojiwekea 
tayari vitakuwa vya nani?t 21 Ndivyo 
alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake aki- 
ba, asijitajirishe kwa Mungu.t 

22 Akawaambia wanafunzi wake,- 
Kwa sababu hiyo nawaambia, Msisu- 
mbukie maisha yenu, mtakula nini; 
wala miili yenu, mtavaa nini.t 3 Kwa 
kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na 
mwili ni zaidi ya mavazi. 24 Watafaka- 
rini kunguru, ya kwamba hawapandi 


11:54 Lk 20:20 12:1 Mt 16:6; Mk 8:15 12:2-9 Mt 10:26-33 


12:2 Mk 4:22; Lk 8:17 12:7 Lk 21:18 12:9 Lk 9:26 12:10 Mt 12:32; Mk 3:29 
12:11-12 Mt 10:19-20; Mk 13:11; Lk 21:14-15 12:14 Mdo 7:27 12:15 1 Tim 6:9,10 


12:20 Ebr 9:27 


12:21 Mt 6:20 12:22-31 Mt 6:25-33 


LUKA MTAKATIFU 12 75 


wala hawavuni; hawana ghala wala 
uchaga, na Mungu huwalisha. Bora 
ninyi mara nyingi kuliko ndege!t 25 Na 
yupi kwenu ambaye akijisumbua awe- 
za kujiongeza kimo chake hata mkono 
mmoja? 26 Basi, ikiwa hamwezi hata 
neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua 
kwa ajili ya yale mengine? ?” Yatafaka- 
rini maua jinsi yameavyo; hayatendi 
kazi wala hayasokoti; nami nawaambia 
ya kwamba hata Sulemani katika fahari 
yake yote hakuvikwa vizuri kama mo- 
jawapo la hayo.t 28 Basi, ikiwa Mungu 
huvika hivi majani ya kondeni, yaliyo- 
po leo na kesho hutupwa kalibuni, je! 
Hatawatendea ninyi zaidi, enyi wa 
imani haba? 2? Ninyi msitafute mtaka- 
vyokula wala mtakavyokunywa; wala 
msifanye wasiwasi, 3? kwa maana, hayo 
` yote ndiyo watafutayo mataifa ya du- 
niani, lakini Baba yenu anajua ya kuwa 
mna haja na hayo. 3!Bali utafuteni 
ufalme wa Mungu, na hayo mtaonge- 
zewa. 3? Msiogope, enyi kundi dogo; 
kwa kuwa Baba yenu ameona vema 
kuwapa ule ufalme.t 33 Viuzeni mlivyo 
navyo, mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko 
isiyochakaa, akiba isiyopungua katika 
mbingu, mahali pasipokaribia mwivi, 
wala nondo haharibu.tt 34 Kwa kuwa 
hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwa- 
po na mioyo yenu. 

35 Viuno vyenu na viwe vimefu- 
ngwa, na taa zenu ziwe zinawaka;tt 
36 nanyi iweni kama watu wanaomngojea 
bwana wao, atakaporudi kutoka arusini, 
ili atakapokuja na kubisha, wamfungulie 
mara.t 37 Heri watumwa wale, ambao 
bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. 
Amin, nawaambieni, atajifunga na ku- 
wakaribisha chakulani, atakuja na kuwa- 
hudumia.t 33Na akija zamu ya pili, au 
akija zamu ya tatu, na kuwakuta hivi, 
heri watumwa hao. 3 Lakini fahamuni 
neno hili, Kwamba mwenye nyumba 
angalijua saa atakayokuja mwivi, anga- 
likesha, wala asingaliacha nyumba yake 
kuvunjwa.tt 4Nanyi jiwekeni tayari, 
kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo 
Mwana wa Adamu. 





12:24 Zab 147:9 12:27 1 Fal 10:4-7; 2 Nya 9:3-6 
12:35-46 Mt 24:42-51 


12:33-34 Mt 6:20,21 12:33 Lk 18:22 


4l Petro akamwambia, Bwana, mi- 
thali hiyo umetuambia sisi tu, au watu 
wote .pia? 42 Bwana akasema, Ni nani, 
basi, aliye wakili mwaminifu, mwenye 
busara, ambaye bwana wake atamweka 
juu ya utumishi wake wote, awape 
watu posho kwa wakati wake?t #8 Heri 
mtumwa yule, ambaye bwana wake 
ajapo. atamkuta anafanya hivyo. 
44 Kweli nawaambia, atamweka juu ya 
vitu vyake vyote.t 45 Lakini, mtumwa 
yule akisema moyoni mwake, Bwana 
wangu anakawia kuja, akaanza kuwa- 
piga wajoli wake, wanaume kwa wana- 
wake, akila na kunywa na kulewa; 
45 bwana wake mtumwa huyo atakuja 
siku asiyodhani na saa asiyojua, ata- 
mkata vipande viwili, na kumwekea 
fungu lake pamoja na wasioamini. 
47 Na mtumwa yule aliyejua mapenzi 
ya bwana wake, asijiweke tayari, wala 
kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sa- 
na.t 48 Na yule asiyejua, naye amefanya 
yastahiliyo mapigo, atapigwa kidogo. 
Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo 
vitatakwa vingi; naye waliyemwekea 
amana vitu vingi, kwake huyo watata- 
ka na zaidi. 

49 Nimekuja kutupa moto duniani; 
na ukiwa umekwisha washwa, ni nini 
nitakalo zaidi? $? Lakini nina ubatizo 
unipasao kubatiziwa, nami nina dhiki 
kama nini hata utimizwe!t 5! Je! Mwa- 
dhani ya kwamba nimekuja kuleta 
amani duniani? Nawaambia, La, sivyo, 
bali mafarakano.t 5 Kwa kuwa tokea 
sasa katika nyumba moja watakuwamo 
watu watano wamefarakana, watatu 
kwa wawili, wawili kwa watatu. 5 Wa- 
tafarakana baba na mwanawe, na mwa- 
na na babaye; mama na binti yake, na 
binti na mamaye; mkwe mtu na mkwe- 
we, mkwe na mkwe mtu.t 

54 Akawaambia makutano pia, Kila 
mwonapo wingu likizuka pande za 
magharibi :mara husema, Mvua inaku- 
ja; ikawa hivyo. $ Na kila ivumapo 
kaskazi, husema, Kutakuwa na joto; na 
ndivyo ilivyo. 5$ Enyi wanafiki, mwa- 
jua kuutambua uso wa nchi na mbingu; 


12:32 Lk 22:29; Isa 41:14 


12:35 Mt 25:1-13; Kut 12:11; 1 Pet 1:13 12:36 Mk 13:34-36; Mt 25:1-13 12:37 Yn 13:4 


12:39-40 Mt 24:43-44 


12:39 1 The 5:2 12:42 2 Tim 2:15. 12:44 Mt 25:21 12:47 Yak-4:17 


12:50 Mk 10:38; Mt 20:22; 26:38; Yn 12:27 12:51-53 Mt 10:34-36 12:53 Mik 7:6 


12:54 Mt 16:2,3 


76 LUKA MTAKATIFU 12 — 13 


imekuwaje, basi, kuwa hamjui kuta- 
mbua majira haya? 57 Na mbona ninyi 
wenyewe kwa nafsi zenu hamwamui 
yaliyo haki? 

58 Maana, unapofuatana na mshita- 
ki wako kwenda kwa mwamuzi, hapo 
njiani fanya bidii kupatanishwa naye, 
asije akakuburuta mpaka mbele ya 
kadhi; yule kadhi akakutia mikononi 
mwake mwenye kulipiza, na yule 
mwenye kulipiza akakutupa gerezani.t 
5 Nakuambia, Hutoki humo kamwe 
hata uishe kulipa senti ya mwisho. 


JI 3 1 Na wakati uo huo walikuwapo 

watu waliompasha habari ya 
Wagalilaya wale ambao Pilato alicha- 
nganya damu yao na dhabihu zao.t 
? Akawajibu akawaambia, Je! Mwadha- 
ni ya kwamba Wagalilaya hao waliku- 
wa wenye dhambi kuliko Wagalilaya 
wote, hata wakapatwa na mambo ha- 
yo?t 3 Nawaambia, Sivyo; lakini msi- 
potubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo 
hivyo.t #Au wale kumi na wanane, 
walioangukiwa na mnara huko Siloa- 
mu, ukawaua, mwadhani ya kwamba 
wao walikuwa wakosaji kuliko watu 
wote waliokaa Yerusalemu? 5Nawaa- 
mbia, Sivyo; lakini msipotubu, ninyi 
nyote mtaangamia vivyo hivyo. 

6 Akanena mfano huu; Mtu mmoja 
alikuwa na mtini umepandwa katika 
shamba lake la mizabibu; akaenda aki- 
tafuta matunda juu yake, asipate. 
7 Akamwambia mtunzaji wa shamba la 
mizabibu, Tazama, miaka mitatu hii 
naja nikitafuta matunda juu ya mtini 
huu, nisipate kitu; uukate, mbona hata 
nchi unaiharibu? $ Akajibu akamwa- 
mbia, Bwana, uuache mwaka huu nao, 
hata niupalilie, niutilie samadi;t °’ nao 
ukizaa matunda baadaye, vema! La, 
usipozaa, ndipo uukate. 

10 Siku ya sabato alikuwa akifundi- 
sha katika sinagogi mojawapo. !!Na 
tazama, palikuwa na mwanamke aliye- 
kuwa na pepo wa udhaifu muda wa 
miaka kumi na minane, naye amepi- 
ndana, hawezi kujinyosha kabisa. 
12 Yesu alipomwona alimwita, aka- 
mwambia, Mama, umefunguliwa kati- 


ka udhaifu wako. 13 Akaweka mikono 
yake juu yake, naye akanyoka mara 
hiyo, akamtukuza Mungu.t 14Basi 
mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sa- 
babu Yesu amemponya mtu siku ya 
sabato, akajibu, akawaambia mkutano, 
Kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, 
basi njoni mponywe katika siku hizo, 
wala si katika siku ya sabato.t 15 Lakini 
Bwana akajibu akasema, Enyi wanafi- 
ki, kila mmoja wenu, je! Hamfungui 
ng'ombe wake au punda wake siku ya 
sabato katika zizi, aende naye ku- 
mnywesha?t 16Na huyu mwanamke, 
aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye 
Shetani amemfunga miaka kumi na 
minane hii, haikupasa afunguliwe kifu- 
ngo hiki siku ya sabato?t 17 Aliposema 
haya wakatahayari wote walioshindana 
naye; mkutano wote wakafurahi kwa 
sababu ya mambo matukufu yaliyote- 
ndwa na yeye. !8 Kisha alisema, Ufa- 
lme wa Mungu umefanana na nini? 
Nami niufananishe na nini?t 1? Umefa- 
nana na punje ya haradali aliyotwaa 
mtu akaitupa katika shamba lake; ika- 
mea, ikawa mti; ndege wa angani 
wakakaa katika matawi yake.t 20 Aka- 
sema mara ya pili, Niufananishe na 
nini ufalme wa Mungu? 21 Umefanana 
na chachu aliyotwaa mwanamke akai- 
sitiri ndani ya pishi tatu za unga, hata 
ukachacha wote pia. 

22 Naye alikuwa akipita katika miji 
yake kwenda Yerusalemu. 3Mtu 
mmoja akamwuliza, Je! Bwana, watu 
wanaookolewa ni wachache? Akawaa- 
mbia, ?4 Jitahidini kuingia katika mla- 
ngo ulio mwembamba, kwa maana 
nawaambia ya kwamba wengi watataka 
kuingia, wasiweze.t 2” Wakati mwenye 
nyumba atakaposimama na kuufunga 
mlango, nanyi mkaanza kusimama nje 
na kuubisha mlango, mkisema, Ee 
Bwana, tufungulie; yeye atajibu na 
kuwaambia, Siwajui mtokako;t 26 ndipo 
mtakapoanza kusema, Tulikula na ku- 
nywa mbele yako, nawe ulifundisha 
katika njia zetu.t 27 Naye atasema, Na- 
waambia, Siwajui mtokako; ondokeni 


12:58 Mt 5:25,26 13:1 Mdo 5:37 13:2 Yn9:2 13:3 Zab 7:12 

13:6 Lk 3:9; Mt 3:10; 21:19; Mk 11:13 13:8 2 Pet 3:9,15 13:13 Mk 7:32 
13:14 Kut 20:9-10; Kum 5:13-14 13:15 Lk 14:5 13:16 Lk 19:9; Mdo 3:25 
13:18-21 Mt 13:31-33; Mk 4:30-32 13:19 Dan 4:12,21; Eze 17:23; 31:6 

13:24 Mt 7:13,14; Flp 3:12; 1 Tim 6:12 13:25 Mt 25:11,12 13:26 Mt 7:22,23 


LUKA MTAKATIFU 13 —- 14 77 


kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa 
udhalimu.t 28 Ndipo kutakapokuwa na 
kilio na kusaga meno, mtakapomwona 
Ibrahimu na Isaka na. Yakobo na ma- 
nabii wote katika ufalme wa Mungu, 
nanyi wenyewe mmetupwa nje.tt 
29 Nao watakuja watu toka mashariki 
na magharibi, na toka kaskazini na 
kusini, nao wataketi chakulani katika 
ufalme wa Mungu.! 30 Na tazama, wako 
walio wa mwisho watakaokuwa wa 
kwanza, na wa kwanza watakaokuwa 
wa mwisho.t 
31 Saa ile ile Mafarisayo kadha wa 
kadha walimwendea, wakamwambia, 
Toka hapa, uende mahali pengine, kwa 
sababu Herode anataka kukuua. 3? Aka- 
waambia, Nendeni, mkamwambie yule 
mbweha, Tazama, leo na kesho natoa 
pepo na kuponya wagonjwa, siku ya 
tatu nakamilika. 33Pamoja na hayo 
imenipasa kushika njia yangu leo na 
kesho na kesho kutwa; kwa kuwa 
haimkini nabii aangamie nje ya Yeru- 
salemu. 34Ee Yerusalemu, Yerusale- 
mu, uwauaye manabii na kuwapiga 
kwa mawe waliotumwa kwako, mara 
ngapi nimetaka kuwakusanya watoto 
wako kama vile kuku avikusanyavyo 
vifaranga vyake chini ya mbawa zake, 
wala hamkutaka.t 35 Angalieni, mmea- 
chiwa nyumba yenu! Nami nawaambia, 
Hamtaniona tena kamwe, hata mtaka- 
posema, Amebarikiwa ajaye kwa jina 
la Bwana.t 
1 4 1 Ikawa alipoingia ndani ya nyu- 
mba ya mtu mmoja miongoni 
mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya 
sabato, ale chakula, walikuwa wakimvi- 
zia.t 2Na tazama, mbele yake palikuwa 
na mtu mwenye ugonjwa wa safura. 
3 Yesu akajibu, akawaambia wana-sheria 
na Mafarisayo, Je! Ni halali kuponya 
siku ya sabato, ama sivyo? 4Wao waka- 
nyamaza. Akamshika, akamponya, aka- 
mruhusu aende zake. 5 Akawaambia, Ni 
nani miongoni mwenu, ikiwa ng'ombe 
wake au punda wake ametumbukia kisi- 
mani, asiyemwopoa mara hiyo siku ya 
sabato?t $Nao hawakuweza kujibu ma- 
neno haya. 


13:27 Zab 6:8 13:28-29 Mt 8:11-12 


7 Akawaambia mfano wale walioali- 
kwa, alipoona jinsi walivyochagua viti 
vya mbele; akisema,” 8 Ukialikwa na:mtu 
arusini, usiketi katika kiti cha. mbele; 
isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye 
kustahiwa kuliko wewe,! ?akaja yule 
aliyewaalika wewe na yeye, na kukua- 
mbia, Mpishe huyu! Ndipo utakapoanza 
kwa haya kushika mahali pa nyuma. 
10 Bali ukialikwa, nenda ukaketi mahali 
pa nyuma, ili ajapo yule aliyekualika 
akuambie, Rafiki yangu, njoo huku mbe- 
le zaidi; ndipo utakapokuwa na utukufu 
mbele ya wote walioketi pamoja nawe. 
Ui Kwa maana kila ajikwezaye atadhili- 
wa, naye ajidhiliye atakwezwa.t 

12 Akamwambia na yule aliyemwa- 
lika, Ufanyapo chakula cha mchana au 
cha jioni, usiwaite rafiki zako, wala 
ndugu zako, wala jamaa zako, wala 
jirani zako wenye mali; wao wasije 
wakakualika wewe ukapata malipo. 
13 Bali ufanyapo karamu waite maskini, 
vilema, viwete, vipofu,t 14 nawe utaku- 
wa heri, kwa kuwa hao hawana cha 
kukulipa; kwa maana utalipwa katika 
ufufuo wa wenye haki.t !5 Basi aliposi- 
kia hayo mmojawapo wa wale walio- 
keti chakulani pamoja naye alimwa- 
mbia, Heri yule atakayekula mkate 
katika ufalme wa Mungu.t 16 Akamwa- 
mbia, Mtu mmoja alifanya karamu 
kubwa akaalika watu wengi,! !7aka- 
mtuma mtumwa wake saa ya chakula 
awaambie wale walioalikwa, Njoni, 
kwa kuwa vitu vyote vimekwisha ku- 
wekwa tayari. 18 Wakaanza wote kutoa 
udhuru kwa nia moja. Wa ‘kwanza 
alimwambia, Nimenunua shamba, sha- 
rti niende nikalitazame; tafadhali uni- 
samehe. 19 Mwingine akasema, Nime- 
nunua ng'ombe jozi tano, ninakwenda 
kuwajaribu; tafadhali unisamehe. 
20 Mwingine akasema, Nimeoa mke, na 
kwa sababu hiyo siwezi kuja.t 2! Yule 
mtumwa akaenda, akampa bwana wake 
habari ya mambo hayo. Basi, yule 
mwenye nyumba akakasirika, akamwa- 
mbia mtumwa wake, Toka upesi, uende 
katika njia kuu na vichochoro vya mji, 
ukawalete hapa maskini, na vilema, na 


13:28 Mt 22:13; 25:30 


13:29 Mal 1:11; Isa 49:12; 59:19; Zab 107:3; Lk 14:15 13:30 Mt 19:30; 20:16; Mk 10:31 
13:34-35 Mt 23:37-39 13:35 Zab 69:25; 118:26; Yer 12:7;22:5 14:1 Lk 6:6-11; 11:37 
14:5 Mt 12:11; Lk 13:15 14:7 Mt 23:6 14:8-10 Mit 25:6-7 14:11 Mt 23:12; Lk 18:14 
14:13 Kum 14:29 14:14 Yn 5:29 14:15 Lk 13:29 14:16-24 Mt 22:2-10 14:20 1 Kor 7:33 


78 LUKA MTAKATIFU 14 — 15 


vipofu, na viwete. ?? Mtumwa akasema, 
Bwana, hayo uliyoagiza yamekwisha 
tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. 
23 Bwana akamwambia mtumwa, Toka 
nje uende barabarani na mipakani, 
ukawashurutishe kuingia ndani, nyu- 
mba yangu ipate kujaa. 24 Maana na- 
waambia ya kwamba katika wale wa- 


lioalikwa, hapana hata mmoja 
atakayeionja karamu yangu. 
25 Makutano mengi walipokuwa 


wakifuatana naye, aligeuka, akawaa- 
mbia, 26 Kama mtu akija kwangu naye 
hamchukii baba yake, na mama yake, 
na mke wake, na wanawe, na ndugu 
zake waume na wake; naam, na hata 
nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa 
mwanafunzi wangu.t 27 Mtu ye yote 
asiyeuchukua msalaba wake na kuja 
nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafu- 
nzi wangu.t 28 Maana ni nani katika 
ninyi, kama akitaka kujenga mnara, 
asiyeketi kwanza na kuhesabu ghara- 
ma, kwamba anavyo vya kuumalizia? 
29 Asije akashindwa kuumaliza baada 
ya kuupiga msingi, watu wote waonao 
wakaanza kumdhihaki, 39 wakisema, 
Mtu huyu alianza kujenga, akawa hana 
nguvu za kumaliza. 3! Au kuna mfalme 
gani, akitaka kwenda kupigana na mfa- 
lme mwingine, asiyeketi kwanza na 
kufanya shauri, kwamba yeye pamoja 
na watu elfu kumi ataweza kukutana na 
yule anayekuja juu yake na watu elfu 
ishirini? 32 Na kama akiona hawezi, 
hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, 
mtu yule akali mbali. 33 Basi, kadhalika 
kila mmoja wenu asiyeacha vyote ali- 
vyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi 
wangu. 34 Chumvi ni kitu chema; lakini 
chumvi ikiwa imeharibika, itiwe nini 
ikolee?t 35 Haiifai nchi wala jaa; watu 
huitupa nje. Mwenye masikio ya kusi- 
kilia, na asikie. 
1 5 1 Basi watoza ushuru wote na 
wenye dhambi walikuwa waki- 
mkaribia wamsikilize.t ? Mafarisayo na 
waandishi wakanung'unika, wakisema, 
Mtu huyu huwakaribisha wenye dha- 
mbi, tena hula nao.t 


3 Akawaambia mfano huu, akisema, 
4Ni nani kwenu, mwenye kondoo mia, 


14:26-27 Mt 10:37,38 


akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha 
wale tisini na kenda nyikani, aende 
akamtafute yule aliyepotea hata amwo- 
ne?tt 5Naye akiisha kumwona, humwe- 
ka mabegani pake akifurahi. é Na afikapo 
nyumbani kwake, huwaita rafiki zake na 
jirani zake, akawaambia, Furahini pa- 
moja nami, kwa kuwa nimekwisha ku- 
mpata kondoo wangu aliyepotea. 7Na- 
waambia, Vivyo hivyo kutakuwa na 
furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye 
dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili 
ya wenye haki tisini na kenda ambao 
hawana haja ya kutubu. 

8 Au kuna mwanamke gani mwe- 
nye shilingi kumi, akipotewa na moja, 
asiyewasha taa na kufagia nyumba, na 
kutafuta kwa bidii hata aione? ? Na 
akiisha kuiona, huwaita rafiki zake na 
jirani zake, akawaambia, Furahini pa- 
moja nami, kwa kuwa nimeipata tena 
shilingi ile iliyonipotea. 10 Nawaambia, 
Vivyo hivyo kuna furaha mbele ya 
malaika wa Mungu kwa ajili ya mwe- 
nye dhambi mmoja atubuye.t 

11 Akasema, Mtu mmoja alikuwa 
na wana wawili; 'Zyule mdogo aka- 
mwambia babaye, Baba, nipe sehemu 
ya mali inayoniangukia. Akawagawia 
vitu vyake. BHata baada ya siku si 
nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, 
akasafiri kwenda nchi ya mbali; akata- 
panya mali zake huko kwa maisha ya 
uasherati.t 14 Alipokuwa amekwisha tu- 
mia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, 
yeye naye akaanza kuhitaji. 15 Akaenda 
akashikamana na mwenyeji mmoja wa 
nchi ile; naye alimpeleka shambani 
kwake kulisha nguruwe. 16 Akawa aki- 
tamani kujishibisha kwa maganda wa- 
liyokula nguruwe, wala hapana mtu 
aliyempa kitu.t !7 Alipozingatia moyo- 
ni mwake, alisema, Ni watumishi wa- 
ngapi wa baba yangu wanaokula cha- 
kula na kusaza, na mimi hapa ninakufa 
kwa njaa. !8 Nitaondoka, nitakwenda 
kwa baba yangu na kumwambia, Baba, 
nimekosa juu ya mbingu na mbele 
yako;t 1? sistahili kuitwa mwana wako 
tena; nifanye kama mmoja wa watumi- 
shi wako. 2? Akaondoka, akaenda kwa 
babaye. Alipokuwa angali mbali, baba 


16:26 Mt 10:37; Kum 33:9,10; Lk 18:29,30; Yn 12:25 


14:27 Mt 10:38; 16:24; Mk 8:34; Lk 9:23 14:34 Mt 5:13; Mk 9:50 15:1-2 Lk 5:29-30 


15:2 Lk 5:30 15:4-7 Mt 18:12-14 
15:13 Mit 29:3 15:16 Mit 23:31 


15:4 Eze 34:11,16; Lk 19:10 15:10 Efe 3:10 
15:18 Yer 3:12,13; Zab 51:4 


LUKA MTAKATIFU 15 — 16 79 


yake alimwona, akamwonea huruma, 
akaenda mbio akamwangukia shingoni, 
akambusu sana. ?! Yule mwana aka- 
mwambia, Baba, nimekosa juu ya mbi- 
ngu na mbele yako; sistahili kuitwa 
mwana wako tena. ? Lakini baba ali- 
waambia watumwa wake, Lileteni upe- 
si vazi lililo bora, mkamvike; mtieni na 
pete kidoleni, na viatu miguuni; 5 mle- 
teni ndama yule aliyenona mkamchi- 
nje; nasi tule na kufurahi; kwa kuwa 
huyu mwanangu alikuwa amekufa, na- 
ye amefufuka; alikuwa amepotea, naye 
ameonekana. Wakaanza kushangilia.t 
25 Basi, yule mwanawe mkubwa aliku- 
wako shamba na alipokuwa akija na 
kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya 
nyimbo na machezo. ?6 Akaita mtumi- 
shi mmoja, akamwuliza, Mambo haya, 
maana yake nini? 2? Akamwambia, 
Ndugu yako amekuja, na baba yako 
amemchinja ndama aliyenona, kwa sa- 
babu amempata tena, yu mzima. 
28 Akakasirika, akakataa kuingia ndani. 
Basi babaye alitoka nje, akamsıhi.t 
29 Akamjibu baba yake, akasema, Taza- 
ma, mimi nimekutumikia miaka mi- 
ngapi hii, wala sijakosa amri yako 
wakati wo wote, lakini hujanipa mimi 
mwana-mbuzi, nifanye furaha na rafiki 
zangu; 3? lakini, alipokuja huyu mwana 
wako aliyekula vitu vyako pamoja na 
makahaba, umemchinjia yeye ndama 
aliyenona. 3! Akamwambia, Mwana- 
ngu, wewe u pamoja nami Sikuzote, na 
vyote nilivyo navyo ni vyako.t 3? Tena, 
kufanya furaha na shangwe ilipasa, 
kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa 
amekufa, naye amefufuka; alikuwa 
amepotea, naye ameonekana. 
16 1 Tena, aliwaambia wanafunzi 
wake, Palikuwa na mtu mmoja, 
tajiri, aliyekuwa na wakili wake; huyu 
alishitakiwa kwake kuwa anatapanya 
mali zake. 2 Akamwita, akamwambia, 
Ni habari gani hii ninayosikia juu 
yako? Toa hesabu ya uwakili wako, 
kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. 

3 Yule wakili akasema moyoni 
mwake, Nifanyeje? Maana, bwana wa- 
ngu ananiondolea uwakili. Kulima, si- 
wezi; kuomba, naona haya. “Najua 





nitakalotenda, ili nitakapotolewa kati- 
ka uwakili, wanikaribishe nyumbani 
mwao. 5 Akawaita wadeni wa bwana 
wake, kila mmoja; akamwambia wa 
kwanza, Wawiwani na bwana wangu? 
6 Akasema, Vipimo mia vya mafuta. 
Akamwambia, Twaa hati yako, keti 
upesi, andika hamsini. 7Kisha aka- 
mwambia mwingine, Na wewe wawi- 
wani? Akasema, Makanda mia ya nga- 
no. Akamwambia, Twaa hati yako, 
andika themanini. ? Yule bwana aka- 
msifu wakili dhalimu kwa vile alivyo- 
tenda kwa busara; kwa kuwa wana wa 
ulimwengu huu katika kizazi chao 
wenyewe huwa na busara kuliko wana 
wa nuru.t 9 Nami nawaambia, Jifanyie- 
ni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili 
itakapokosekana wawakaribishe katika 
makao ya milele.t 10 Aliye mwaminifu 
katika lililo dogo sana, huwa mwami- 
nifu katika lililo kubwa pia; na aliye 
dhalimu katika lililo dogo, huwa dha- 
limu katika lililo kubwa pia.t !! Basi, 
kama ninyi hamkuwa waaminifu katika 
mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa 
amana mali ya kweli? 12Na kama 
hamkuwa waaminifu katika mali ya 
mtu mwingine, ni nani atakayewapa 
iliyo yenu wenyewe? 3 Hakuna mtumi- 
shi awezaye kutumikia mabwana wa- 
wili; kwa maana, ama atamchukia huyu 
na kumpenda huyu, ama atashikamana 
na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi 
kumtumikia Mungu na mali.t 

14 Basi Mafarisayo, ambao wenye- 
we ni wapenda fedha, waliyasikia hayo 
yote, wakamdhihaki.t 15 Akawaambia, 
Ninyi ndinyi. mnaojidai haki mbele ya 
wanadamu, lakini Mungu awajua mio- 
yo yenu; kwa kuwa lililotukuka kwa 
wanadamu huwa chukizo mbele za 
Mungu.* 16 Torati na manabii vilikuwa- 
po mpaka Yohana; tangu wakati huo 
habari njema ya ufalme wa Mungu 
hutangazwa, na kila mtu hujiingiza 
kwa nguvu.t 17 Lakini ni vyepesi zaidi 
mbingu na nchi vitoweke, kuliko ita- 
nguke nukta moja ya torati.t !8Kila 
amwachaye mkewe na kumwoa mke 
mwingine azini; naye amwoaye yeye 
aliyeachwa na mumewe azini.t 


15:24 Efe 2:1,5; 5:14 15:28 Lk 15:2 15:31 Yn 17:10 16:8 Efe 5:8; 1 The 5:5 
16:9 Lk 14:14; Mt 6:20; 10:40; 19:21 16:10 Lk 19:17 16:13 Mt 6:24 16:14 Mt 23:14 
16:15 Lk 18:9-14; Mt 23:28; Zab 7:9; Mit 6:16,17 16:16 Mt 11:12-13 16:17 Mt 5:18 


16:18 Mt 5:32; 19:9; 1 Kor 7:10-11 


80 LUKA MTAKATIFU 16- 17 


19 Akasema, Palikuwa na mtu 
mmoja, tajiri, aliyevaa nguo za rangi 
ya zambarau na kitani safi, na kula 
sikuzote kwa anasa. Na maskini 
mmoja, jina lake Lazaro, huwekwa 
mlangoni pake, ana vidonda vingi, 
21 naye alikuwa akitamani kushibishwa 
kwa makombo yaliyoanguka katika 
meza ya yule tajiri; hata mbwa wakaja 
wakamramba vidonda vyake.t 22 Ikawa 
yule maskini alikufa, akachukuliwa na 
malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. 
Yule tajiri naye akafa, akazikwa. 5 Ba- 
si, kule kuzimu aliyainua macho yake, 
alipokuwa katika mateso, akamwona 
Ibrahimu kwa mbali, na Lazaro kifuani 
mwake. 7% Akalia, akasema, Ee baba 
Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro 
achovye ncha ya kidole chake majini, 
auburudishe ulimi wangu; kwa sababu 
ninateswa katika moto huu. 25 Ibrahimu 
akasema, Mwanangu, kumbuka ya 
kwamba wewe uliyapokea mambo me- 
ma yako katika maisha yako, na Lazaro 
vivyo alipata mabaya; na sasa yeye 
yupo hapa anafarijiwa, na wewe unau- 
mizwa. 26 Na zaidi ya hayo, kati yetu 
sisi na ninyi kumewekwa shimo ku- 
bwa, ili wale watakao kutoka huku 
kwenda kwenu wasiweze; wala watu 
wa kwenu wasivuke kuja kwetu. 
27 Akasema, Basi, baba, nakuomba, 
umtume nyumbani kwa baba yangu, 
28 kwa kuwa ninao ndugu watano, ili 
awashuhudie, wasije wao pia wakafika 
mahali hapa pa mateso. 2 Ibrahimu 
akasema, Wanao Musa na manabii; na 
wawasikilize wao.t 3?! Akasema, La, 
baba Ibrahimu, lakini kama akiwae- 
ndea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. 
31 Akamwambia, Wasipowasikia Musa 
na manabii, hawatashawishwa hata 
mtu akifufuka katika wafu.t 
1 7 1 Akawaambia wanafunzi wa- 

ke, Makwazo hayana budi kuja, 
lakini ole wake mtu yule ambaye yaja 
kwa sababu yake! 2 Ingemfaa zaidi mtu 
huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni 
mwake, akatupwe baharini, kuliko ku- 
mkosesha mmojawapo wa wadogo ha- 
wa.t 3 Jilindeni; kama ndugu yako aki- 
kosa, mwonye; akitubu msamehe.t 4 Na 


kama akikukosa mara saba katika siku 
moja, na kurudi kwako mara saba, 
akisema, Nimetubu, msamehe.t 

5 Mitume wakamwambia Bwana, 
Tuongezee imani.t S$Bwana akasema, 
Kama mngekuwa na imani kiasi cha 
chembe ya haradali, mngeuambia mku- 
yu huu, Ng'oka, ukapandwe baharini, 
nao ungewatii.t 7 Lakini, ni nani kwenu 
mwenye mtumwa alimaye au achunga- 
ye ng'ombe, atakayemwambia mara 
arudipo kutoka shambani, Njoo upesi, 
keti, ule chakula? $ Je! Hatamwambia, 
Nifanyie tayari chakula, nile; jifunge 
unitumikie, hata niishe kula na ku- 
nywa, ndipo nawe utakapokula na ku- 
nywa? ?Je! Atampa asante yule mtu- 
mwa, kwa sababu ameyafanya 
aliyoagizwa? JO Vivyo hivyo nanyi, 
mtakapokwisha kuyafanya yote mli- 
yoagizwa, semeni, Sisi tu watumwa 
wasio na faida; tumefanya tu yaliyotu- 
pasa kufanya. 

11 Ikawa walipokuwa njiani kwe- 
nda Yerusalemu, alikuwa akipita kati- 
kati ya Samaria na Galilaya.? 12 Na 
na na watu kumi wenye ukoma; waka- 
simama mbalıi,t 3 wakapaza sauti wa- 
kisema, Ee Yesu, Bwana mkubwa, 
uturehemu! 14 Alipowaona aliwaambia, 
Enendeni, mkajionyeshe kwa makuha- 
ni. Ikawa walipokuwa wakienda wali- 
takasıka.t 15Na mmoja wao alipoona 
kwamba amepona, alirudi, huku aki- 
mtukuza Mungu kwa sauti kuu; 16 akaa- 
nguka kifudifudi miguuni pake, aka- 
mshukuru; naye alikuwa Msamaria. 
17 Yesu akajibu, akanena, Hawakutaka- 
swa wote kumi? Wale kenda wa wapi? 
18 Je! Hawakuonekana waliorudi ku- 
mpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? 
19 Akamwambia, Inuka, enenda zako, 
imani yako imekuokoa.t 

20 Na alipoulizwa na Mafarisayo, 
Ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwa- 
jibu akawaambia, ufalme wa Mungu 
hauji kwa kuuchunguza;t 2! wala hawa- 
tasema, Tazama, upo huku, au, kule, 
kwa maana, tazama, ufalme wa Mungu 
umo ndani yenu.t 


16:21 Mt 15:27 16:29 2 Tim 3:16 16:31 Yn 11:45-53 17:2 Mt 18:6,7 17:3 Mt 18:15 
17:4 Mt 18:21,22 17:5 Mk 9:24 17:6 Mt 17:20; 21:21 17:11 Lk 9:51; 13:22 


17:12 Law 13:45,46 
17:21 Mt 24:23; Yn 1:26; 12:35 


17:14 Law 13:49; 14:1-32; Lk 5:14 


17:19 Lk 7:50 17:20 Yn 18:36; 3:3 


LUKA MTAKATIFU 17 - 18 81l 


22 Akawaambia . wanafunzi, Siku 
zitakuja mtakapotamani kuona siku 
moja katika siku zake Mwana wa 
Adamu, msiione. 23Tena watawaa- 
mbia, Tazama, kule! Tazama, huku! 
Msiondoke mahali mlipo, wala msiwa- 
fuate;t 24kwa kuwa, kama vile umeme 
umulikavyo toka upande huu chini ya 
mbingu hata upande huu chini ya 
mbingu, ndivyo atakavyokuwa Mwana 
wa Adamu katika siku yake.t 25 Lakini 
kwanza, hana budi kupata mateso me- 
ngi, na kukataliwa na kizazi hiki.t 26 Na 
kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo 
itakavyokuwa katika siku zake Mwana 
wa Adamu.! 27 Walikuwa wakila na 
kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, 
hata siku ile Nuhu aliyoingia katika 
safina, gharika ikashuka ikawaangami- 
za wote.t 28 Na kadhalika, kama ilivyo- 
kuwa katika siku za Lutu, walikuwa 
wakila na kunywa, walikuwa wakinu- 
nua na kuuza, wakipanda na kujenga;t 
29 lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodo- 
ma kulinyesha moto na kibiriti kutoka 
mbinguni vikawaangamiza wote.? 
30 Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile 
atakayofunuliwa Mwana wa Adamu. 
31 Katika siku ile, aliye juu ya dari, na 
vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, 
asishuke ili kuvitwaa; na kadhalika, 
aliye shambani asirejee nyuma.t 
32 Mkumbukeni mkewe Lutu.t 33 Mtu 
ye yote atakaye kuiponya nafsi yake, 
ataiangamiza; na ye yote atakayeianga- 
miza ataiponya.t 34 Nawaambia, usiku 
huo watu wawili watakuwa katika ki- 
tanda kimoja; mmoja atatwaliwa, 
mmoja ataachwa. 35 Wanawake wawili 
watakuwa wakisaga pamoja, mmoja 
atatwaliwa, mmoja ataachwa.t[36 Watu 
wawili watakuwa shambani, mmoja 
atatwaliwa, mmoja ataachwa.] 37 Wa- 
kajibu, wakamwuliza, Wapi, Bwana? 
Akawaambia, Ulipo mzoga, ndipo wa- 
takapokutanika tai.t 
1 g 1 Akawaambia mfano, ya kwa- 

O mba imewapasa kumwomba 
Mungu sikuzote, wala wasikate tamaa.! 





2 Akasema, Palikuwa na kadhi katika 
mji fulani, hamchi Mungu, wala hajali 
watu. 3 Na katika mji huo palikuwa na 
mwanamke mjane, aliyekuwa akimwe- 
ndea-endea, akisema, Nipatie haki na 
adui wangu. 4 Naye kwa muda alikataa; 
halafu akasema moyoni mwake, Ijapo- 
kuwa simchi Mungu wala sijali watu, 
5 lakini, kwa kuwa mjane huyu ananiu- 
dhi, nitampatia haki yake, asije akani- 
chosha kwa kunijia daima.t? 6 Bwana 
akasema, Sikilizeni asemavyo yule ka- 
dhi dhalimu. 

7 Na Mungu, je! Hatawapatia haki 
wateule wake wanaomlilia mchana na 
usiku, naye ni mvumilivu kwao? 8 Na- 
waambia, atawapatia haki upesi; wala- 
kini, atakapokuja Mwana wa Adamu, 
je! Ataiona imani duniani? 

9 Akawaambia mfano huu watu wa- 
liojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, 
wakiwadharau wengine wote. 1? Watu 
wawili walipanda kwenda hekaluni ku- 
sali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza 
ushuru. !! Yule Farisayo akasimama 
akiomba hivi moyoni mwake; Ee Mu- 
ngu, nakushukuru kwa kuwa mimi si 
kama watu wengine, wanyang'anyi, 
wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu 
mtoza ushuru.t 12 Mimi nafunga mara 
mbili kwa juma; hutoa: zaka katika 
mapato yangu yote.t BLakini yule 
mtoza ushuru alisimama mbali, wala 
hakuthubutu hata kuinua macho yake 
mbinguni, bali alijipiga-piga kifua aki- 
sema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi 
mwenye dhambi.t 14 Nawaambia, huyu 
alishuka kwenda nyumbani kwake 
amehesabiwa haki kuliko yule; kwa 
maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na- 
ye ajidhiliye atakwezwa.t 

15 Wakamletea na watoto wacha- 
nga ili awaguse; lakini wanafunzi wa- 
lipoona waliwakemea.! 16Bali Yesu 
akawaita waje kwake, akasema, Waa- 
cheni watoto wadogo waje kwangu, 
wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama 
hao ufalme wa Mungu ni wao. 17 Amin, 
nawaambia, Mtu ye yote asiyeupokea 


17:23 Lk 21:8 17:24 Mt 24:26,27 17:25 Lk 9:22 17:26 Mwa 6:5-8; Mt 24:37-39 


17:27 Mwa 7:6-24 


17:28-29 Mwa 18:20— 19:25 17:29 Mwa 19:24,25 


17:34 Mt 24:17-18; MK 13:15-16; Mwa 19:26 17:32 Mwa 19:26 

17:33 Mt 10:39; 16:25; Mk 8:35; Lk 9:24; Yn 12:25 17:35 Mt 24:40,41 

17:37 Ayu 39:30; Mt 24:28 18:1 Rum 12:12; Kol 4:2; 1 The 5:17 18:5 Lk 11:7,8 
18:11 Isa 58:2,3; Lk 16:15 18:12 Mt 23:23 18:13 Zab 51:1 


18:14 Mt 23:12; Lk 14:11; Eze 21:31 


18:15-17 Mt 19:13-15; Mk 10:13-16 


82 LUKA MTAKATIFU 18 — 19 


ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo 
hauingii kamwe.t 

18 Tena, mtu mkubwa mmoja ali- 
mwuliza, akisema, Mwalimu mwema, 
nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa 
milele? 19 Yesu akamwambia, Mbona 
unaniita mwema? Hakuna aliye mwema 
ila mmoja, naye ndiye Mungu. ?? Wazi- 
jua amri; Usizini, Usiue, Usiibe, Usishu- 
hudie uongo, Waheshimu baba yako na 
mama yako.t Akasema, Hayo yote 
nimeyashika tangu utoto wangu. ?? Yesu 
aliposikia hayo alimwambia, Umepu- 
ngukiwa na neno moja bado; viuze 
ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie 
maskini, nawe utakuwa na hazina mbi- 
nguni; kisha, njoo unifuate.t ?3Lakini 
aliposikia hayo alihuzunika sana, maana 
alikuwa na mali nyingi. 4 Yesu alipoona 
vile alisema, Kwa shida gani wenye mali 
watauingia ufalme wa Mungu! 5Kwa 
maana ni vyepesi ngamia kupita katika 
tundu la sindano kuliko tajiri kuingia 
katika ufalme wa Mungu. ?6$Nao walio- 
sikia walisema, Ni nani basi awezaye 
kuokoka? ?” Akasema, Yasiyowezekana 
kwa wanadamu yawezekana kwa Mu- 
ngu. Petro akasema, Tazama, sisi tu- 
meviacha vitu vyetu vyote na kukufuata. 
29 Akawaambia, Hakika nawaambia, ha- 
kuna mtu aliyeacha nyumba, au mke, au 
ndugu, au wazazi, au wana, kwa ajili ya 
ufalme wa Mungu, %asiyepokea zaidi 
mara nyingi katika zamani hizi, na 
katika ulimwengu ujao uzima wa milele. 

31 Akawachukua wale Thenashara, 
akawaambia, Tazameni, tunapanda 
kwenda Yerusalemu, na mambo yote 
yatatimizwa, Mwana wa Adamu aliyoa- 
ndikiwa na manabii.tt 32Kwa kuwa 
atatiwa mikononi mwa Mataifa, atafa- 
nyiwa dhihaka; atatendwa jeuri, na ku- 
temewa mate; 33nao watampiga mijele- 
di, kisha watamwua; na siku ya tatu 
atafufuka. 34Walakini hawakuelewa 
maneno hayo hata kidogo, na jambo hilo 
lilikuwa limefichwa kwao, wala hawa- 
kufahamu yaliyonenwa.t 

35 Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu 
mmoja kipofu alikuwa ameketi kando 
ya njia, akiomba sadaka;t 3 na alipowa- 


sikia makutano wakipita, aliuliza, Kuna 
nini? 37? Wakamwambia, Yesu wa Naza- 
reti anapita. 38 Akapiga kelele, akisema, 
Yesu, Mwana wa Daudi, unirehemu. 
39 Basi wale waliotangulia wakamkemea 
ili anyamaze; lakini yeye alizidi sana 
kupaza sauti, Ee Mwana wa Daudi, 
unirehemu. 4? Yesu akasimama, akaa- 
muru aletwe kwake; na alipomkaribia, 
alimwuliza, 4! Wataka nikufanyie nini? 
Akasema, Bwana, nipate kuona. 4 Yesu 
akamwambia, Upewe kuona; imani ya- 
ko imekuponya.t 4 Mara hiyo akapata 
kuona, akamfuata, huku akimtukuza 
Mungu. Na watu wote walipoona hayo 
walimsifu Mungu. 
1 0 1 Naye alipoingia Yeriko alipita 
katikati yake. ? Na tazama, pali- 
kuwa na mtu, jina lake Zakayo, mku- 
bwa mmoja katika watoza ushuru, naye 
ni tajiri. 3 Huyu alikuwa akitafuta ku- 
mwona Yesu ni mtu wa namna gani, 
asiweze kwa sababu ya umati wa watu, 
maana ni mfupi wa kimo. 4 Akatangulia 
mbio, akapanda juu ya mkuyu apate 
kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia 
njia ile. 5SNa Yesu, alipofika mahali 
pale, alitazama juu, akamwambia, Za- 
kayo, shuka upesi, kwa kuwa leo ime- 
nipasa kushinda nyumbani mwako. 
6 Akafanya haraka, akashuka, akamka- 
ribisha kwa furaha. 7 Hata watu wali- 
poona, walinung'unika wote, wakise- 
ma, Ameingia kukaa kwa mtu mwenye 
dhambi.t 8Zakayo akasimama, aka- 
mwambia Bwana, Tazama, Bwana, nu- 
su ya mali yangu nawapa maskini, na 
ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa 
hila namrudishia mara nne.t ? Yesu 
akamwambia, Leo wokovu umefika 
nyumbani humu, kwa sababu huyu naye 
ni mwana wa Ibrahimu.t 10 Kwa kuwa 
Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na 
kuokoa kile kilichopotea.t 
11) Waliposikia hayo, aliongeza ku- 
sema mfano, kwa sababu alikuwa karibu 
na Yerusalemu, na wao walidhani ya 
kuwa ufalme wa Mungu utaonekana 
mara.tt 12Basi akasema, Mtu mmoja, 
kabaila, alisafiri kwenda nchi ya mbali, 
ili ajipatie ufalme na kurudi.t BAkaita 


18:17 Mt 18:3 18:18-30 Mt 19:16-29; Mk 10:17-30 18:20 Kut 20:12-16; Kum 5:16-20 


18:22 Mt 6:20 18:31-34 Mt 20:17-19; Mk 10:32-34 


18:31 Lk 9:22,44 18:34 Mk 9:32 


18:35-43 Mt 29:29-34; Mk 10:46-52 18:42 Lk 17:19 19:7 Lk 15:2 19:8 Kut 22:1; Hes 5:6,7 


19:9 Lk 13:16; Mdo 3:25; 16:31 
19:11-27 Mt 25:14-30 


19:10 Mt 18:11; Eze 34:16; Yn 3:17; Lk 5:32; 1 Tim 1:15 
19:11 Lk 24:21; Mdo 1:6 19:12 Mk 13:34 


LUKA MTAKATIFU 19 — 20 83 


watu kumi katika watumwa wake, aka- 
wapa mafungu kumi ya fedha, akawaa- 
mbia, Fanyeni biashara hata nitakapoku- 
ja. “Lakini watu wa mji wake 
walimchukia, wakatuma wajumbe ku- 
mfuata na kusema, Hatumtaki huyu 
atutawale.t !5Ikawa aliporudi, ameupata 
ufalme wake, aliamuru waitwe wale 
watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida 
aliyopata kila mtu kwa biashara yake. 
16 Akaja wa kwanza, akasema, Bwana, 
fungu lako limeleta faida ya mafungu 
kumi zaidi. 7 Akamwambia, Vema, mtu- 
mwa mwema; kwa vile ulivyokuwa 
mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe 
na mamlaka juu ya miji kumi.t 18 Akaja 
wa pili, akasema, Bwana, fungu lako 
limeleta mafungu matano faida. ? Aka- 
mwambia huyu naye, Wewe uwe juu ya 
miji mitano. >? Akaja mwingine akase- 
ma, Bwana, hili ndilo fungu lako, amba- 
lo nililiweka akiba katika leso. Kwa 
maana nilikuogopa kwa kuwa u mtu 
mgumu; waondoa 'usichoweka, wavuna 
usichopanda. ?? Akamwambia, Nitaku- 
hukumu kwa kinywa chako, mtumwa 
mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu 
mgumu, niondoaye nisichoweka, na ku- 
vuna nisichopanda; 5 basi, mbona hukui- 
weka fedha yangu kwa watoao riba, ili 
nijapo niipate pamoja na faida yake? 
24 Akawaambia waliosimama karibu, 
Mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe yu- 
le mwenye mafungu kumi. 25 Wakamwa- 
mbia, Bwana, anayo mafungu kumi. 
26 Nawaambia, Kila aliye na kitu atape- 
wa, bali yule asiye na kitu atanyang'a- 
nywa hata alicho nacho.t ?? Tena, wale 
adui zangu, wasiotaka niwatawale, wa- 
leteni hapa mwachinje mbele yangu. 

28 Na alipokwisha kusema hayo, 
alitangulia mbele akipanda kwenda 
Yerusalemu. 

29 Ikawa alipokaribia Bethfage na 
Bethania, kwenye mlima uitwao wa 
Mizeituni, alituma wawili katika wale 
wanafunzi,! 3?akisema, Nendeni mpaka 


..... 


fungwa, ambaye hajapandwa na mtu ye 
yote bado, mfungueni mkamlete hapa. 





31 Na kama mtu akiwauliza, Mbona mna- 
mfungua? Semeni hivi, Bwana anamhi- 
taji. 32Na wale waliotumwa wakaenda 
wakaona kama alivyowaambia. 33Na 
walipokuwa wakimfungua mwana-pu- 
nda, wenyewe waliwaambia, Mbona 
mnamfungua mwana-punda? 34 Wakase- 
ma, Bwana ana haja naye. 35 Wakampe- 
leka kwa Yesu, wakatandika nguo zao 
juu ya mwana-punda, wakampandisha 
Yesu. 36Na alipokuwa akienda walita- 
ndaza nguo zao njiani.t 37 Hata alipoku- 
wa amekaribia matelemko ya mlima wa 
Mizeituni, kundi zima la wanafunzi 
wake walianza kufurahi na kumsifu 
Mungu kwa sauti kuu, kwa ajili ya 
matendo yote ya uwezo waliyoyaona, 
38 wakasema, Ndiye mbarikiwa Mfalme 
ajaye kwa jina la Bwana; amani mbingu- 
ni, na utukufu huko juu.t 3 Baadhi ya 
Mafarisayo waliokuwa katika mkutano 
wakamwambia, Mwalimu, uwakanye 
wanafunzi wako. 4 Akajibu, akasema, 
Nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, 
mawe yatapiga kelele. . 

41 Alipofika karibu aliuona mji, 
akaulilia,? 42akisema, Laiti ungalijua, 
hata wewe katika siku hii, yapasayo 
amani! Lakini sasa yamefichwa machoni 
pako.t $ Kwa kuwa siku zitakuja, adui 
zako watakapokujengea boma, likuzu- 
nguke; watakuzingira na kukuhusuru 
pande zote; “watakuangusha chini we- 
we na watoto wako ndani yako, wasi- 
kuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu 
hukutambua majira ya kujiliwa kwako.? 

45 Akaingia hekaluni, akaanza ku- 
watoa wale waliokuwa wakifanya bia- 
shara,? 46akiwaambia, Imeandikwa, 
Nyumba yangu itakuwa nyumba ya 
sala; lakini ninyi mmeifanya kuwa 
pango la wanyang’anyi.t 

47 Naye akawa akifundisha kila .siku 
hekaluni. Lakini wakuu wa. makuhani, 
na waandishi, na wakuu wa watu wali- 
kuwa wakitafuta njia ya kumwangami- 
za;t wasione la kutenda,. kwa kuwa 
watu wote walikuwa wakiandamana na- 
ye, wakimsikiliza. 

20 1 Ikawa siku moja, alipokuwa 
akiwafundisha watu hekaluni, 


19:14 Yn 1:11 19:17 Lk 16:10 19:26 Mt 13:12; Mk 4:25; Lk 8:18 

19:29-38 Mt 21:1-9; Mk 11:1-10; Yn 12:12-16 19:36 2 Fal 9:13 19:38 Zab 118:26; Lk 2:14 
19:41 2 Fal 8:11; Yn 11:35 19:42 Kum 32:29; Mt 13:14; Yn 12:38 19:44 Lk 21:6; Zab 137:9 
19:45-48 Mt 21:12-16; Mk 11:15-18; Yn 2:13-16 19:46 Isa 56:7; Yer 7:11 


19:47 Lk 21:37; 22:53; Yn 18:20 


84 . LUKA MTAKATIFU 20 


na kuihubiri habari njema, wakuu wa 
makuhani na waandishi pamoja na 
wazee walimtokea ghafula;t ?waka- 
mwambia, wakisema, Tuambie, unate- 
nda mambo hayo kwa mamlaka gani? 
Tena, ni nani aliyekupa mamlaka hii? 
3 Akajibu akawaambia, Nami nitawau- 
liza ninyi neno moja; niambieni, 4 Uba- 
tizo wa Yohana, je! Ulitoka mbinguni 
au kwa wanadamu? 5 Wakahojiana wao 
kwa wao, wakisema, Kama tukisema 
ulitoka mbinguni, atasema, Basi, mbo- 
na hamkumwamini? $ Na tukisema uli- 
toka kwa wanadamu, watu wote wata- 
tupiga kwa mawe, kwa kuwa 
wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. 
7 Wakajibu, kwamba, „Hatujui ulikoto- 
ka. $ Yesu akawaambia, Wala mimi 
siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani 
ninatenda mambo haya. ` 

9 Akaanza kuwaambia watu mfano 
huu; Mtu mmoja alipanda shamba la 
mizabibu; akapangisha wakulima, 
akaenda akakaa katika nchi nyingine 
muda mrefu.tt 10 Na wakati wa mavu- 
no alituma mtumwa kwa wale.wakuli- 
ma ili wampe baadhi:ya matunda ya 
mizabibu; wakulima wakampiga wa- 
kamfukuza mikono mitupu.t 1! Akatu- 
ma na mtumwa mwingine. Wakampiga 
huyu naye, wakamwaibisha wakamfu- 
kuza mikono mitupu. !? Akamtuma na 
wa tatu; huyu naye wakamtia jeraha, 
wakamtupa nje. 3 Basi, bwana wa 
shamba la mizabibu alisema, Nifanye- 
je? Nitamtuma mwanangu, -mpendwa 
wangu; yamkini watamheshimu yeye. 
14 Lakini, wale wakulima walipomwo- 
na, walishauriana wao kwa wao, waki- 
sema, Huyu ndiye mrithi; haya, na 
tumwue, ili urithi uwe wetu. 15 Waka- 
mtupa nje ya shamba la mizabibu, 
wakamwua. Basi, bwana wa shamba la 
mizabibu atawatendeje? 16 Atakuja na 
kuwaangamiza wakulima wale, na lile 
shamba la mizabibu atawapa wengine. 
Waliposikia hayo walisema, Hasha! 
Yasitukie haya! 17 Akawakazia macho 
akasema, Maana yake nini basi neno 
hili lililoandikwa, 

Jiwe walilolikataa waashi, 


20:1-8 Mt 21:23-27; Mk 11:27-33 20:9-19 Mt 21:33-46; Mk 12:1-12 


Hilo limekuwa jiwe kuu la 
pembeni?t 

18 Kila mtu aangukaye juu ya jiwe hilo 
atavunjika-vunjika; na ye yote ambaye 
litamwangukia litamsaga kabisa.t 
19 Nao waandishi na wakuu wa maku- 
hani walitafuta kumkamata saa iyo 
hiyo, wakawaogopa watu, maana wali- 
tambua ya kwamba mfano huu amewa- 
nenea wao.t 20 Wakamvizia-vizia, wa- 
katuma wapelelezi waliojifanya kuwa 
watu wa haki, ili wamnase katika 
maneno yake, wapate kumtia katika 
enzi na mamlaka ya liwali.tt 21 Waka- 
mwuliza, wakisema, Mwalimu, twajua 
ya kwamba wasema na kufundisha 
yaliyo ya haki, wala hujali cheo cha 
mtu, bali unafundisha njia ya Mungu 
kwa kweli. 22 Je! Ni halali tumpe Kai- 
sari kodi, au sivyo? BLakini yeye 
alitambua hila yao, akawaambia, 2 Nio- 
nyesheni dinari. Ina sura na anwani ya 
nani? Wakamjibu, Ya Kaisari. 5 Aka- 
waambia, Basi, vya Kaisari mpeni Kai- 
sari, na vya: Mungu mpeni Mungu. 
26 Wala hawakuweza kumshitaki kwa 
maneno yake mbele ya watu; wakastaa- 
jabia majibu yake, wakanyamaa. 

27 Kisha baadhi ya Masadukayo 
wakamwendea, wale wasemao ya kwa- 
mba hakuna ufufuo, wakamwuliza,tt 
28 wakisema, Mwalimu, Musa alitua- 
ndikia ya kuwa, mtu akifiwa na ndugu 
yake mwenye mke, lakini hana mtoto 
na amtwae huyu mke, ampatie ndugu 
yake mzao.t 2 Basi, kulikuwa na ndugu 
saba. Wa kwanza alioa mke, akafa 
hana mtoto; 3? na wa pili [akamtwaa 
yule mke, akafa hana mtoto;] 3! hata wa 
tatu akamwoa, na kadhalika wote saba, 
wakafa, wasiache watoto. 32 Mwisho 
akafa yule mke naye. 33 Basi, katika 
ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana 
aliolewa na wote saba. 34 Yesu akawaa- 
mbia, Wana wa ulimwengu huu huoa 
na kuolewa; 35 lakini, wale wahesabi- 
wao kuwa wamestahili kuupata uli- 
mwengu ule, na kule kufufuka katika 
wafu, hawaoi wala hawaolewi; 36 wala 
hawawezi kufa tena; kwa sababu huwa 
sawasawa na malaika, nao ni wana wa 
Mungu, kwa vile walivyo wana wa 


20:9 Isa 5:1 


20:10 2 Nya 36:15,16 20:17 Zab 118:22 20:18 Isa 8:14 20:19 Lk 19:48 


20:20-26 Mt 22:15-22; Mk 12:13-17 
20:27-40 Mt 22:23-33,46; Mk 12:18-27,34 


20:20 Lk 11:54 
20:27 Mdo 23:8 20:28 Kum 25:5,6 


LUKA MTAKATIFU 20 - 21 85 


ufufuo.t 37 Lakini, ya kuwa wafu hufu- 
fuliwa, hata na Musa alionyesha katika 
sura ya Kijiti, hapo alipomtaja Bwana 
kuwa ni Mungu wa Ibrahimu, na Mu- 
ngu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo.t 
38 Naye si Mungu wa wafu, bali wa 
walio hai; kwa kuwa wote huishi kwa- 
ke.t 39Waandishi wengine wakajibu 
wakamwambia, Mwalimu, umesema 
vema; 4 wala hawakuthubutu kumwu- 
liza neno baada ya hayo. 

4] Akawaambia, Wasemaje watu 
kwamba Kristo ni Mwana wa Daudi?t 
42 Maana, Daudi mwenyewe asema ka- 
tika chuo cha Zaburi, 

Bwana alimwambia Bwana 

wangu, 
Uketi mkono wangu wa 
kuume,t 
433 Hata niwaweke adui zako 
Kuwa kiti cha kuwekea miguu 
yako. 
44 Basi Daudi amwita Bwana; ameku- 
waje mwana wake? 

45 Na watu wote walipokuwa waki- 
msikiliza, aliwaambia wanafunzi wa- 
ke,tt 46 Jilindeni na waandishi, wapendao 
kutembea wamevaa mavazi marefu, na 
kusalimiwa masokoni, na kuketi mbele 
katika masinagogi, na viti vya mbele 
karamuni. 4 Wanakula nyumba za waja- 
ne, na kwa unafiki husali sala ndefu. 
Hao watapata hukumu iliyo kuu. 

2 JI 1 Akainua macho yake akawao- 

na matajiri wakitia sadaka zao 
katika sanduku la hazina.t ? Akamwona 
mjane mmoja maskini akitia mle senti 
mbili. 3 Akasema, Hakika nawaambia, 
huyu mjane maskini ametia zaidi kuli- 
ko wote;t (maana, hao wote walitia 
sadakani katika mali iliyowazidi, bali 
huyu katika umaskini wake ametia 
vyote alivyokuwa navyo. 

5 Na watu kadha wa kadha walipo- 
kuwa wakiongea habari za hekalu, 
jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri 
na sadaka za watu, alisema,! 6 Haya 
mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo 
halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo 
halitabomoshwa.t 7 Wakamwuliza wa- 


kisema, Mwalimu, mambo hayo yata- 
kuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa 
mambo hayo ya karibu kutukia? 3 Aka- 
sema, Angalieni, msije mkadanganyi- 
ka, kwa sababu wengi watakuja kwa 
jina langu, wakisema, Mimi ndiye; 
tena, Majira yamekaribia. Basi msiwa- 
fuate hao.t ? Nanyi mtakaposikia haba- 
ri za vita na fitina, msitishwe; maana, 
hayo hayana budi kutukia kwanza, 
lakini ule mwisho hauji upesi.t 

10 Kisha aliwaambia, Taifa litao- 
ndoka kupigana na taifa, na ufalme 
kupigana na ufalme;t 11 kutakuwa na 
matetemeko makubwa ya nchi; na 
njaa na tauni mahali mahali; na ma- 
mbo ya kutisha na ishara kuu kutoka 
mbinguni. 12 Lakini, kabla hayo yote 
hayajatokea, watawakamata na ku- 
waudhi; watawapeleka mbele ya ma- 
sinagogi, na kuwaua magerezani, 
mkipelekwa mbele ya wafalme na 
maliwali kwa ajili ya jina langu.t 
13 Na hayo yatakuwa ushuhuda kwe- 
nu. 14 Basi, kusudieni mioyoni mwe- 
nu, kutofikiri-fikiri kwanza mtaka- 
vyojibu;tt 15kwa sababu mimi 
nitawapa kinywa na hekima ambayo 
watesi wenu wote hawataweza kushi- 
ndana nayo wala kuipinga.t 16 Nanyi 
mtasalitiwa na wazazi wenu, na ndu- 
gu zenu, na jamaa zenu, na rafiki 
zenu, nao watawafisha baadhi yenu. 
17 Nanyi mtachukiwa na watu wote 
kwa ajili ya jina langu.t !8 Walakini 
hautapotea hata unywele mmoja wa 
vichwa vyenu.t 19 Nanyi kwa subira 
yenu mtaziponya nafsi zenu.t 

20 Lakini, hapo mtakapoona mji 
wa Yerusalemu umezungukwa na ma- 
jeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu 
wake umekaribia. 2! Ndipo walio kati- 
ka Uyahudi na wakimbilie milimani, 
na walio katikati yake wakimbilie nje, 
na walio katika mashamba wasiuingie. 
22 Kwa kuwa siku hizo ndizo za mapa- 
tilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandi- 
kwa.t BOle wao wenye mimba na 
wanaonyonyesha katika siku hizo! 
Kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi 


20:36 1 Yoh 3:1,2 20:37 Kut 3:2,6 20:38 Rum 14:8 20:41-44 Mt 22:41-45; Mk 12:35-37 


20:42-43 Zab 110:1; Yn 7:42 20:45-47 Mt 23:1,5-7,14; Mk 12:38-40 


20:45 Lk 11:43 


21:1-4 Mk 12:41-44 21:3 2 Kor 8:12 21:5-24 Mt 24:1-21; Mk 13:1-19 21:6 Lk 19:44 
21:8 Dan 7:22 21:9 Dan2:28 21:10 Isa 19:2; 2 Nya 15:6 21:12 Lk 12:11 


21:14-15 Lk 12:11-12 


21:14 Mt 10:19 21:15 Mdo 6:10 21:17 Mt 10:21,22 


21:18 Lk 12:7; 1 Sam 14:45 21:19 2 Nya 15:7; Ebr 10:36 21:22 Hos 9:7; Kum 32:35; Yer 5:29 


86 LUKA MTAKATIFU 21 — 22 


katika nchi, na hasira juu ya taifa hili.t 
24 Wataanguka kwa ukali wa upanga, 
nao watatekwa nyara na kuchukuliwa 
katika mataifa yote; na Yerusalemu 
utakanyagwa na Mataifa, hata majira 
ya Mataifa yatakapotimia.t 

25 Tena, kutakuwa na ishara katika 
jua, na mwezi, na nyota; na katika nchi 
dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvu- 
mi wa bahari na msukosuko wake;tt 
26 watu wakivunjika mioyo kwa hofu, na 
kwa kutazamia mambo yatakayoupata 
ulimwengu. Kwa kuwa nguvu za mbi- 
nguni zitatikisika.! ?” Hapo ndipo wata- 
kapomwona Mwana wa Adamu akija 
katika wingu pamoja na nguvu na utu- 
kufu mwingi.t Basi mambo hayo yaa- 
nzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue 
vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi 
wenu umekaribia.t 

29 Akawaambia mfano; Utazameni 
mtini na miti mingine yote.t 30 Wakati 
iishapo kuchipuka, mwaona na kuta- 
mbua wenyewe ya kwamba majira ya 
mavuno yamekwisha kuwa karibu. 
31 Nanyi kadhalika, mwonapo mambo 
hayo yanaanza kutokea, tambueni ya 
kwamba ufalme wa Mungu u karibu. 
32 Amin, nawaambieni, Kizazi hiki ha- 
kitapita hata hayo yote yatimie. 33 Mbi- 
ngu na nchi zitapita, lakini maneno 
yangu hayatapita kamwe.t 

34 Basi, jiangalieni, mioyo yenu isije 
ikalemewa na ulafi, na ulevi, na masu- 
mbufu ya maisha haya; siku ile ikawajia 
ghafula, kama mtego unasavyo;t 35kwa 
kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote 
wakaao juu ya uso wa dunia nzima.t 
36 Basi, kesheni ninyi kila wakati, mkio- 
mba, ili mpate kuokoka katika haya yote 
yatakayotokea, na kusimama mbele za 
Mwana wa Adamu.t 

37 Basi, kila mchana alikuwa aki- 
fundisha hekaluni, na usiku huenda 
kulala katika mlima uitwao wa Mizei- 
tuni.t 38 Na watu wote walikuwa wa- 
kiamka mapema waende hekaluni ili 
kumsikiliza. 


21:23 1 Kor 7:26 


2 2 1 Ikakaribia sikukuu ya mikate 

isiyotiwa chachu, iitwayo Siku- 
kuu ya Pasaka.t ? Na wakuu wa maku- 
hani na waandishi walikuwa wakitafu- 
ta njia ya kumwua; maana walikuwa 
wakiwaogopa watu.t 

3 Shetani akamwingia Yuda, aitwa- 
ye Iskariote, naye ni mmoja wa wale 
Thenashara.tt 4 Akaondoka, akaenda 
akasema na wakuu wa makuhanı na 
majemadari, jinsi atakavyoweza ku- 
mtia mikononi mwao. 5 Wakafurahi, 
wakapatana naye kumpa fedha. í Aka- 
kubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti 
kwao pasipokuwapo mkutano. 

7 Ikafika siku ya mikate isiyotiwa 
chachu, ambayo ilipasa kuchinja pa- 
saka.tt 8 Akawatuma Petro na Yoha- 
na, akisema, Nendeni, mkatuandalie 
pasaka tupate kuila. ? Wakamwambia, 
Wataka tuandae wapi? 10 Akawaa- 
mbia, Tazama, mtakapoingia mjini 
mtakutana na mwanamume akichukua 
mtungi wa maji; mfuateni mkaingie 
katika. nyumba atakayoingia yeye. 
11 Na mtamwambia mwenye nyumba, 
Mwalimu akuambia, Ki wapi chumba 
cha wageni, nipate kula pasaka humo 
pamoja na wanafunzi wangu? 1? Naye 
atawaonyesha chumba kikubwa oro- 
fani, kimekwisha andikwa; andaeni 
humo. 3 Wakaenda, wakaona kama 
alivyowaambia, wakaiandaa pasaka.t 

14 Hata saa ilipofika aliketi chaku- 
lani, yeye na wale mitume pamoja 
naye. 15 Akawaambia, Nimetamani sana 
kuila pasaka hii pamoja nanyi kabla ya 
kuteswa kwangu; 1! kwa maana nawaa- 
mbia ya kwamba siili tena hata itaka- 
potimizwa katika ufalme wa Mungu.t 
17 Akapokea kikombe, akashukuru, aka- 
sema, Twaeni hiki, mgawanye ninyi 
kwa ninyi; !8Maana nawaambia ya 
kwamba tangu sasa sinywi mazao ya 
mzabibu hata ufalme wa Mungu utaka- 
pokuja. 1? Akatwaa mkate, akashukuru, 
akaumega, akawapa, akisema, [Huu 
ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili 


21:24 Kum 28:64; Zek 12:3; Isa 63:18; Zab 79:1; Dan 8:10; Rum 11:25; Ufu 11:2 


21:25-28 Mt 24:29,30; Mk 13:24-26 


21:25 Isa 13:10; Eze 32:7; Yoe 2:31; Ufu 6:12-13; Zab 65:7 21:26 Isa 34:4 

21:27 Dan 7:13; Ufu 1:7; Mt 26:64 21:28 Flp 4:4,5 :21:29-33 Mt 24:32-35; Mk 13:28-31 

21:33 Lk 16:17 21:34 Lk 17:27; Mk 4:19; Mt 24:49 21:35 Isa 24:17; 1 The 5:3 

21:36 Mk 13:33; Ufu 6:17 21:37 Lk 19:47; Yn 8:1 22:1-2 Mt 26:1-5; Mk 14:1,2 22:2 Lk 20:19 


22:3-6 Mt 26:14-16; Mk 14:10,11 


22:3 Yn 13:2,27 22:7-23 Mt 26:17-29; Mk 14:12-25 


22:7 Kut 12:18-20 22:13 Lk 19:32 22:16 Lk 13:29 


LUKA MTAKATIFU 22 87 


yenu; fanyeni hivi kwa ukumbusho 
wangu.t 20 Kikombe nacho vivyo hivyo 
baada ya kula; akisema, Kikombe hiki 
ni agano jipya katika damu yangu, 
inayomwagika kwa ajili yenu.]t 2! Wa- 
lakini, tazama, mkono wake yeye ana- 
yenisaliti upo hapa pamoja nami meza- 
ni,t 2 Kwa kuwa Mwana wa Adamu 
aenda zake kama ilivyokusudiwa; laki- 
ni, ole wake mtu yule amsalitiye! 
23 Wakaanza kuulizana wao kwa wao, 
ni yupi miongoni mwao atakayelitenda 
jambo hilo. 

24 Yakatokea mashindano kati yao, 
kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa 
mkubwa.t 25 Akawaambia, Wafalme 
wa Mataifa huwatawala, na wenye 
mamlaka juu yao huitwa Wenye fadhi- 
li;t 26lakini kwenu ninyi sivyo; bali 
aliye mkubwa kwenu na awe kama 
aliye mdogo; na mwenye kuongoza 
kama yule atumikaye.t 27 Maana aliye 
mkubwa ni yupi? Yeye aketiye chaku- 
lani, au yule atumikaye? Siye yule 
aketiye chakulani? Lakini mimi kati 
yenu ni kama atumikaye.t 28 Nanyi 
ndinyi mliodumu pamoja nami katika 
majaribu yangu. ??Nami nawawekea 
ninyi ufalme, kama vile Baba yangu 
alivyoniwekea mimi;t 3? mpate kula na 
kunywa mezani pangu katika ufalme 
wangu; na kuketi katika viti vya enzi, 
huku mkiwahukumu kabila kumi na 
mbili za Israeli.t 3! Akasema, Simoni, 
Simoni, tazama, Shetani amewataka 
ninyi apate kuwapepeta kama vile nga- 
no;tt 32 lakini nimekuombea wewe ili 
imani yako isitindike; nawe utakapoo- 
ngoka waimarishe ndugu zako.t 33 Aka- 
mwambia, Bwana, niwapo pamoja na- 
we, mimi ni tayari kwenda gerezani au 
hata kifoni. 34 Akasema, Nakuambia, 
Petro, jogoo hatawika leo, kabla wewe 
hujanikana mara tatu ya kuwa hunijui. 

35 Akawauliza, Je! Hapo nilipowatu- 
ma hamna mfuko, wala mkoba, wala 
viatu, mlipungukiwa na kitu? Wakase- 
ma, La!t 3 Akawaambia, Lakini sasa 
mwenye mfuko na auchukue, na mkoba 


vivyo hivyo; naye asiye na upanga, na 
auze joho yake akanunue. 3? Kwa kuwa 
nawaambia, hayo yaliyoandikwa hayana 
budi kutimizwa kwangu; ya kuwa, Ali- 
hesabiwa pamoja na wahalifu. Kwa 
sababu yanipasayo yanao mwisho wa- 
ke.t 38 Wakasema, Bwana, tazama, hapa 
pana panga mbili. Akawaambia, Basi. 

39 Akatoka akaenda mpaka mlima 
wa Mizeituni kama ilivyokuwa destu- 
ri yake; wanafunzi wake nao waka- 
fuatana naye.tt 

40 Alipofika mahali pale aliwaa- 
mbia, Ombeni kwamba msiingie maja- 
ribuni. 41 Mwenyewe akajitenga nao ka- 
ma kiasi cha kutupa jiwe, akapiga 
magoti akaomba, 4# akisema, Ee Baba, 
ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee ki- 
kombe hiki; walakini si mapenzi yangu, 
bali yako yatendeke.!(? Malaika kutoka 
mbinguni akamtokea akamtia nguvu.! 
“Naye kwa vile alivyokuwa katika 
dhiki, akazidi sana kuomba; hari yake 
ikawa kama matone ya damu yakido- 
ndoka nchini.) $Alipoondoka katika 
kuomba kwake, akawajia wanafunzi 
wake, akawakuta wamelala usingizi 
kwa huzuni. # Akawaambia, Mbona 
mmelala usingizi? Ondokeni, mkaombe, 
msije mkaingia majaribuni. 

47 Basi alipokuwa katika kusema, 
tazama, mkutano wa watu, na yule 
aitwaye Yuda, ambaye ni mmoja wa 
wale Thenashara, amewatangulia. Aka- 
mkaribia Yesu ili kumbusu.t $Yesu 
akamwambia, Yuda, wamsaliti Mwana 
wa Adamu kwa kumbusu? #Na wale 
waliokuwa karibu naye walipoona yata- 
kayotukia, walisema, Bwana, tuwapige 
kwa upanga? 50 Mmoja wao akampiga 
mtumwa wa Kuhani Mkuu, akamkata 
sikio la kuume. $!.Yesu akaj ibu akasema, 
Mwe radhi kwa hili. Akamgusa sikio, 
akamponya. 5? Yesu akawaambia wakuu 
wa makuhani, na maakida wa hekalu, na 
wazee, waliokuja juu yake, Je! Mmekuja 
wenye panga na marungu kama kukama- 
ta mnyang'anyi?! 53 Kila siku nilipokuwa 
pamoja nanyi hekaluni hamkuninyoshea 


22:19 1 Kor 11:23-25; Mdo 27:35 22:20 Kut 24:8; Yer 31:31; Zek 9:11 22:21 Yn 13:21,22 
22:24 Mt 18:1; Mk 9:34; Lk 9:46 22:25-26 Mt 20:25- 27; 10:42- 44; Mk 10:42-44 
22:26 Mt 23:11; Mk 9:35 22:27 Yn 13:12-15 22:29 Lk 12:32 22:30 Mt 19:28 


22:31-34 Mt 26: 31-35; Mk 14:27-31; Yn 13:36-38 


22:31 2 Kor 2:11; Amo 9:9 


22:32 Yn 17:11, 15,20; Zab 51:13 22:35 Mt 10:9- 10; Mk 6:8-9; Lk 9:3; 10:4 
22:37 Isa 53:12; Lk 22: 52 22:39-46 Mt 26:30,36-46; Mk 14:26,32-42 
22:39 Lk 21:37; Yn 18:1 22:42 Mt 6:10 22:43 | Fal 19:5; Yn 12:29 
22:47-53 Mt 26:47-56; Mk 14:43-49; Yn 18:2-11 22:52 Lk 22: 37 


88 LUKA MTAKATIFU 22 - 23 


mikono, lakini hii ndiyo saa yenu, na 
mamlaka ya giza.t 

54 Wakamkamata, wakamchukua, 
wakaenda naye nyumbani kwa Kuhani 
Mkuu. Na Petro alimfuata kwa mbali.t 
55 Na walipokwisha washa moto katika- 
ti ya kiwanja, waliketi pamoja, naye 
Petro akaketi kati yao. 56 Ndipo mjakazi 
mmoja akamwona ameketi mwangani, 
akamkazia macho akasema, Na huyu 
alikuwa pamoja naye. 57 Akakana, aki- 
sema, Ee mwanamke, simjui. 58 Baada- 
ye kitambo mtu mwingine alimwona 
akasema, Wewe nawe u mmoja wao. 
Petro akasema, Ee mtu, si mimi. 5? Ha- 
lafu, yapata saa moja, mtu mwingine 
alikaza kusema, Hakika na huyu aliku- 
wa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni 
Mgalilaya. 60 Petro akasema, Ee mtu, 
sijui usemalo. Na papo hapo alipokuwa 
katika kusema, jogoo aliwika. $! Bwana 
akageuka akamtazama Petro. Petro aka- 
likumbuka lile neno la Bwana jinsi 
alivyomwambia, Leo kabla hajawika 
jogoo utanikana mara tatu.t 62 Akatoka 
nje akalia kwa majonzi. 

63 Na wale watu waliokuwa waki- 
mshika Yesu walimfanyia dhihaka, wa- 
kampiga.t $4 Wakamfunika macho, ki- 
sha wakamwuliza-uliza wakisema, 
Tabiri, ni nani aliyekupiga? 65 Waka- 
mtolea na maneno mengine mengi ya 
kumtukana. 66 Hata kulipokucha, wali- 
kutanika jamii ya wazee, na wakuu wa 
makuhani, na waandishi, wakamleta 
katika baraza yao, wakisema,t $7 Kama 
wewe ndiwe Kristo, tuambie. Akawaa- 
mbia, Nijapowaambia, hamtasadiki ka- 
bisa.t 68 Tena, nikiwauliza, hamtajibu. 
69 Lakini tangu sasa Mwana wa Adamu 
atakuwa ameketi upande wa kuume wa 
Mungu Mwenyezi.t 70 Wakasema wote, 
Basi, wewe ndiwe Mwana wa Mungu? 
Akawaambia, Ninyi mwasema kwa- 
mba mimi ndiye. 71 Wakasema, Basi, 
tuna haja gani tena ya ushuhuda? 
Maana, sisi wenyewe tumesikia mane- 
no ya kinywa chake. 

23 1 Wakasimama mkutano wote, 


Ai Wakampejeka kwa Pilato.tt 
22:53 Lk 19:47; Lk 19:47; 21:37; Yn 7:30; 8:20; Kol 1:13 


2 Wakaanza kumshitaki, wakisema, Tu- 
memwona huyu akipotosha taifa letu, 
na kuwazuia watu wasimpe Kaisari 
kodi, akisema kwamba yeye mwenye- 
we ni Kristo, mfalme. 3 Pilato akamwu- 
liza, akisema, Wewe ndiwe mfalme wa 
Wayahudi? Akajibu akamwambia, We- 
we wasema.t 4 Pilato akawaambia wa- 
kuu wa makuhani na makutano, Sioni 
neno lililo ovu katika mtu huyu. 5 Nao 
walikaza sana, wakisema, Huwatahara- 
kisha watu, akifundisha katika Uyahu- 
di yote, tokea Galilaya mpaka huku. 
6 Pilato aliposikia hayo aliuliza kama 
huyu ni mtu wa Galilaya. 7 Na alipopa- 
ta habari ya kuwa yu chini ya mamlaka 
ya Herode, alimpeleka kwa Herode, 
kwa kuwa yeye naye alikuwapo Yeru- 
salemu siku zile.t : 

8 Na Herode alipomwona Yesu ali- 
furahi sana, kwa sababu alikuwa akita- 
ka sana kumwona tangu siku nyingi, 
maana amesikia habari zake, akataraji 
kuona ishara iliyofanywa na yeye.t 
9? Akamwuliza maneno mengi, yeye asi- 
mjibu lo lote. 10 Wakuu wa makuhani 
na waandishi wakasimama wakamshi- 
taki kwa nguvu sana. !! Basi Herode 
akamfanya duni, pamoja na askari 
zake, akamdhihaki, na kumvika mavazi 
mazuri; kisha akamrudisha kwa Pilato: 
12 Basi siku ile ile Herode na Pilato 
walipatana kwa urafiki kwa maana 
hapo kwanza walikuwa na uadui wao 
kwa wao. 

13 Na Pilato akawakutanisha wakuu 
wa makuhani, na wakubwa, na watu, 
14 akawaambia, Mtu huyu mmemleta 
kwangu kana kwamba anapotosha watu; 
nami, tazama, nimeamua mambo yake 
mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lo 
lote katika mambo hayo mliyomshitaki; 
Swala hata Herode, kwa maana ame- 
mrudisha kwetu; basi tazama, hakuna 
neno lo lote alilolitenda lipasalo kufa. 
l6Kwa hiyo nitamrudi, kisha nitamfu- 
ngua. |!” Maana ilimlazimu kuwafungu- 
lia mfungwa mmoja wakati wa siku- 
kuu.] !8 Wakapiga kelele wote pamoja, 
wakisema, Mwondoe huyu, utufungulie 


22:54-62 Mt 26:57,58,69-75; Mk 14:53,54,66-72; Yn 18:12-18,25-27 22:61 Lk 22:34 


22:63-65 Mt 26:67,68; Mk 14:65 
22:67 Yn 3:12; 8:45; 10:24 


23:7 Lk 3:1 23:8 Lk 9:9 


22:66-71 Mt 26:59-66; Mk 14:55-64 
22:69 Dan 7:13; Zab 110:1 
23:1-25 Mt 27:2,1 1-31; Mk 15:1-20; Yn 18:28-19:16 


23:1 Lk 20:25 23:3 1 Tim 6:13 


LUKA MTAKATIFU 23 89 


Baraba. 19 Naye ni mtu aliyetupwa gere- 
zani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini, 
na kwa uuaji >? Basi Pilato alisema nao 
mara ya pili, kwa vile alivyotaka ku- 
mfungua Yesu. ?! Lakini wakapiga kele- 
le, wakisema, Msulibishe. Msulibishe. 
22 Akawaambia mara ya tatu, Kwa saba- 
bu gani? Huyu ametenda uovu gani? 
Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. 
Basi nikiisha kumrudi nitamfungua. 
23 Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu 
sana, wakitaka asulibiwe. Sauti zao 
zikashinda. Pilato akahukumu kwa- 
mba haja yao ifanyike. 25 Akamfungua 
yule aliyetupwa gerezani kwa ajili ya 
fitina na uuaji, yule waliyemtaka, aka- 
mtoa Yesu wamfanyie watakavyo. 

26 Na walipokuwa wakimwondoa 
walimkamata mtu mmoja, Simoni Mki- 
rene, aliyekuwa ametoka shamba, wa- 
kamtwika msalaba, auchukue nyuma 
yake Yesu.t 


27 Mkutano mkubwa wa watu wa- 
kamfuata, na wanawake waliokuwa 
wakijipiga vifua na kumwombolezea. 
28 Yesu akawageukia, akasema, Enyi 
binti za Yerusalemu, msinililie mimi, 
bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. 
22? Kwa maana tazama, siku zitakuja 
watakaposema, Heri walio tasa, na 
matumbo yasiyozaa, na maziwa yasi- 
yonyonyesha.t 3? Ndipo watakapoanza 
kuiambia milima, Tuangukieni, na vi- 
lima, Tufunikeni.t 3! Kwa kuwa kama 
wakitenda mambo haya katika mti 
mbichi, itakuwaje katika mkavu?t 


32 Wakapelekwa na wawili wengi- 
ne, wahalifu, wauawe pamoja naye. 

33 Na walipofika mahali paitwapo 
Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulibi- 
sha yeye, na wale wahalifu, mmoja 
upande wa kuume, na mmoja upande 
wa kushoto.! 3 Yesu akasema, Baba, 
uwasamehe, kwa kuwa hawajui wate- 
ndalo. Wakagawa mavazi yake, waki- 
piga kura.t 35 Watu wakasimama waki- 
tazama. Wale wakuu nao walikuwa 
wakimfanyia mzaha, wakisema, Alio- 
koa wengine; na ajiokoe mwenyewe, 
kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule 
wake.t 36 Wale askari nao wakamfanyia 





dhihaka, wakimwendea na kumletea 
siki,t 37 huku wakisema, Kama wewe 
ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe 
mwenyewe. 38 Na juu yake palikuwa na 
anwani; HUYU NDIYE MFALME 
WA WAYAHUDI. 

39Na mmoja wa wale wahalifu 
waliotungikwa alimtukana, akisema, 
Je! Wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako 
na sisi. 4 Lakini yule wa pili akamjibu 
akamkemea, akisema, Wewe humwo- 
gopi hata Mungu, nawe u katika huku- 
mu iyo hiyo? 41 Nayo ni haki kwetu 
sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuli- 
yostahili kwa matendo yetu; bali huyu 
hakutenda lo lote lisilofaa. #? Kisha 
akasema, Ee Yesu, nikumbuke utaka- 
poingia katika ufalme wako.! $ Yesu 
akamwambia, Amin, nakuambia, leo 
hivi utakuwa pamoja nami peponi. 

44 Hapo ilikuwa yapata saa sita, 
kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 
kenda,! “jua limepungua nuru yake; 
pazia la hekalu likapasuka katikati. 
46 Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, 
Ee Baba, mikononi mwako naiweka 
roho yangu.t 47 Alipokwisha kusema 
hayo alikata roho. Yule akida alipoona 
yaliyotukia, alimtukuza Mungu, akise- 
ma, Hakika yake, mtu huyu alikuwa 
mwenye haki. 48 Na makutano yote ya 
watu waliokuwa wamekutanika kuta- 
zama mambo hayo, walipoona yaliyo- 
tendeka, .wakaenda zao kwao, wakijipi- 
ga-piga vifua. # Na wote waliojuana 
naye, na wale wanawake walioandama- 
na naye toka Galilaya, wakasimama 
kwa mbali, wakitazama mambo hayo.t 

50 Na tazama, akatoka mtu mmo- 
ja, jina lake Yusufu, ambaye ni mtu 
wa baraza, mtu mwema, mwenye 
haki;t 51 (wala hakulikubali shauri na 
tendo lao), naye ni mtu wa Arimatha- 
ya, mji mmoja wa Wayahudi, tena 
anautazamia ufalme wa Mungu;t 
52 mtu huyo alikwenda kwa Pilato, 
akataka kupewa mwili wa Yesu. 
53 Akaushusha, akauzinga sanda ya 
kitani, akauweka katika kaburi lililo- 
chongwa mwambani, ambalo hajala- 
zwa mtu bado ndani yake. 54 Na siku 


23:26 Mt 27:32; Mk 15:21 23:29 Lk 21:23 23:30 Hos 10:8; Ufu 6:16; 9:6 23:31 1 Pet 4:17 
23:33-49 Mt 27: 33-56; Mk 15:22-41; Yn 19:17-30 23:34 Zab 22:18; Mt 5: :44; Isa 53:12 

23:35 Zab 22:7 23:36 Zab 69:21 23:42 Mt 16:28 23:44 Amo 8:9 

23:45 Kut 26:31-33; 36:35; Amo 9:1 23:46 Zab 31:5; Mdo 7:59 23:49 Lk 8:2-3; TAD 16 11; 88:8 
23:50-56 Mt 27:57- 6l; Mk 15:42-47; Yn 19:38-42 23: 51 Lk 2:25,38 


90 LUKA MTAKATIFU 23 - 24 


ile ilikuwa siku ya Maandalio, na 
sabato ikaanza kuingia. 55Na wale 
wanawake waliokuja naye toka Gali- 
laya walifuata, wakaliona kaburi, na 
jinsi mwili wake ulivyowekwa. 
56 Wakarudi, wakafanya tayari manu- 
kato na marhamu. Na siku ya sabato 
walistarehe kama ilivyoamriwa.? 
2 4 1 Hata siku ya kwanza ya juma, 
“ilipoanza kupambazuka, wali- 
kwenda kaburini, wakiyaleta manukato 
waliyoweka tayari.t 2 Wakalikuta lile 
jiwe limevingirishwa mbali na kaburi, 
3 Wakaingia, wasiuone mwili wa Bwa- 
na Yesu. #Ikawa walipokuwa wakıfa- 
dhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, 
watu wawili walisimama ‘karibu nao, 
wamevaa nguo za kumeta-meta; 5 nao 
walipoingiwa na hofu na kuinama ki- 
fudifudi hata nchi, hao waliwaambia, 
Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika 
wafu? $ Hayupo hapa, amefufuka. Ku- 
mbukeni alivyosema nanyi alipokuwa 
akaliko Galilaya,t 7 akisema, Imempasa 
Mwana wa Adamu kutiwa mikononi 
mwa wenye dhambi, na kusulibiwa, na 
kufufuka siku ya tatu. 8 Wakayakumbu- 
ka maneno yake. ? Wakaondoka kabu- 
rini, wakarudi; wakawaarifu wale kumi 
na mmoja na wengine wote habari za 
mambo hayo yote, .!! Nao.ni Mariamu 
Magdalene, na Yoana, na Mariamu 
mamaye Yakobo, na wale wanawake 
wengine ‘waliokuwa pamoja nao;t 
1 hao waliwaambia mitume habari ya 
mambo hayo. 12 Maneno yao yakaone- 
kana kuwa kama upuzi kwao, wala 
hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondo- 
ka akaenda mbio hata kaburini, akaina- 
ma akachungulia ndani, akaviona vile 
vitambaa vya Sanda tu; akaenda zake 
akiyastaajabia yahyotukia. 

13 Na tazama, siku ile ile watu 
wawili miongoni mwao walikuwa wa- 
kienda kijiji kimoja, jina lake Emau, 
kilichokuwa mbali na Yerusalemu ka- 
ma mwendo wa saa mbili. 4Nao 
walikuwa wakizungumza wao kwa 
wao habari za mambo hayo yote yali- 
yotukia. !5 Ikawa katika kuzungumza 
na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe 


alikaribia, akaandamana nao.t 16 Ma- 
cho yao yakafumbwa wasimtambue. 
17 Akawaambia, .Ni maneno gani haya 
mnayosemezana hivi mnapotembea? 
Wakasimama wamekunja nyuso zao. 
18 Akajibu mmoja wao, jina lake Kleo- 
pa, akamwambia, Je! Wewe peke yako 
u mgeni katika Yerusalemu, hata hu- 
yajui yaliyotukia humo siku hizi? 
19 Akawauliza, Mambo gani? Waka- 
mwambia, Mambo ya Yesu wa Naza- 
reti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye 
uwezo katika kutenda na kunena mbe- 
le za Mungu na watu wote; % tena 
jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa 
wetu walivyomtia katika hukumu ya 
kufa, wakamsulibisha. 2! Nasi tuliku- 
wa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye 
atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya ha- 
yo yote, leo ni siku ya tatu tangu 
yalipotendeka mambo hayo;t 7 tena, 
wanawake kadha wa kadha wa kwetu 
walitushitusha, waliokwenda kaburini 
asubuhi na mapema,t 5 wasiuone mwi- 
li wake; wakaja wakasema ya kwamba 
wametokewa na malaika waliosema 
kwamba yu hai. 4 Na wengine walio- 
kuwa pamoja nasi walikwenda kaburi- 
ni wakaona vivyo hivyo kama wale 
wanawake walivyosema, ila yeye ha- 
wakumwona.t 25Akawaambia, Enyi 
msiofahamu, wenye mioyo mizito ya 
kuamini yote waliyoyasema manabii! 
26 Je! Haikumpasa Kristo kupata mate- 
so haya na kuingia katika utukufu 
wake? 2? Akaanza kutoka Musa na 
manabii wote, akawaeleza katika maa- 
ndiko yote mambo yaliyomhusu yeye 
mwenyewe.t 23 Wakakikaribia kile ki- 
jiji walichokuwa wakienda, naye alifa- 
nya kama anataka kuendelea mbele. 
29 Wakamshawishi wakisema, Kaa pa- 
moja nasi, kwa kuwa kumekuchwa, na 
mchana unakwisha. Akaingia ndani 
kukaa nao. 3? Ikawa alipokuwa ameketi 
nao chakulani, alitwaa mkate, akauba- 
riki, akaumega, akawapa.t 3! Yakafu- 
mbuliwa macho yao, wakamtambua; 
kisha akatoweka mble yao. 32 Wakaa- 
mbiana, Je! Mioyo yetu haikuwaka 
ndani yetu hapo alipokuwa akisema 


23:56 Kut 12:16; 20:10; Kum 5:14; Law 23:8 24:1-12 Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Yn 20:1-13 

24:6-7 Mt 16:21; 17:22-23; 20:18-19; Mk 8:31; 9:31; 10:33-34; Lk 9:22; 18:31-33 24:10 Lk 8:2,3 
24:13-35 Mk 16:12,13 24:15 Mt 18:20 24:19 Mt21:11 24:21 Lk 1:68; 2:38; 19:11; Mdo 1:6 
24:22 Lk 24:1-11 24:24 Lk 24:12; Yn 20:3-10 24:27 Kum 18:15; Zab 22:1-21; Isa 53:1-12 


24:30 Lk 22:19 


LUKA MTAKATIFU 24 91 


nasi njiani, na kutufunulia maandiko? 
33 Wakaondoka saa ile ile, wakarejea 
Yerusalemu, wakawakuta wale kumi 
na mmoja wamekutanika, wao na wale 
waliokuwa pamoja nao, 34 wakisema, 
Bwana amefufuka kweli kweli, naye 
amemtokea Simoni.t 35 Nao waliwapa 
habari ya mambo yale ya njiani, na 
jinsi alivyotambulikana nao katika 
kuumega mkate. 

36 Na. walipokuwa katika WANA 
habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama 
katikati yao, akawaambia, Amani iwe 
kwenu.! 37 Wakashituka, wakaogopa sa- 
na, wakidhani ya kwamba wanaona 
roho.t 38 Akawaambia, Mbona mnafa- 
dhaika? Na kwa nini mnaona shaka 
mioyoni mwenu? Tazameni mikono 
yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi 
mwenyewe. Nishikenishikeni, mwone; 
kwa kuwa roho haina mwili na mifupa 
kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. 
40 Na baada ya kusema hayo aliwaonye- 
sha mikono yake na miguu yake. “ Basi 
walipokuwa hawajaamini kwa furaha, 
huku wakistaajabu, aliwaambia, Mna 
chakula cho chote hapa? 42 Wakampa 


kipande cha samaki wa kuokwa.! 4 Aka- 
kitwaa, akala mbele yao. 

44 Kisha akawaambia, Hayo ndiyo 
maneno yangu niliyowaambia nilipo- 
kuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba 
ni lazima yatimizwe yote niliyoandiki- 
wa katika Torati ya Musa, na katika 
Manabii na Zaburi.t 45 Ndipo akawafu- 
nulia akili zao wapate kuelewa na 
maandiko. 46 Akawaambia, Ndivyo ili- 
vyoandikwa, kwamba Kristo atateswa 
na kufufuka siku ya tatu;t 47 na kwamba 
mataifa yote watahubiriwa kwa jina 
lake habari ya toba na ondoleo la 
dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. 
48 Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo 
haya. 9 Na tazama, nawaletea juu yenu 
ahadi ya Baba yangu; lakini kaeni 
humu mjini, hata mvikwe uwezo uto- 
kao juu.t 

50 Akawaongoza mpaka Bethania, 
akainua mikono yake akawabarıikı.t 
5l Ikawa katika kuwabariki, alijitenga 
nao; akachukuliwa juu mbinguni. 
5 Wakamwabudu; kisha wakarudi Ye- 
rusalemu wenye furaha kuu.t 53Nao 
walikuwa daima ndani ya hekalu, wa- 
kimsifu Mungu. 


24:34 1 Kor 15:4,5 24:36-49 Mk 16:14-18: Yn 20:19-23; 1 Kor 15:5 24:37 Mt 14:26 
24:42 Yn 21:5,10 24:44 Lk 9:22,45; 18:31-33 24:46 1 Tim 3:16 
24:49 Mdo 1:4; Yn 15:26; 16:7 24:50-51 Mdo 1:9-11 24:52 Yn 16:22; 14:28 


INJILI KAMA ALIVYOIANDIKA 


YOHANA MTAKATIFU 


1 1 Hapo mwanzo kulikuwako Neno, 
naye Neno alikuwako kwa Mungu, 
naye Neno alikuwa Mungu.t ?2Huyo 
mwanzo alikuwako kwa Mungu. 
3 Vyote vilifanyika kwa huyo; wala 
pasipo yeye hakikufanyika cho chote 
kilichofanyika.t 4Ndani yake ndimo 
ulimokuwa uzima, nao ule uzima uli- 
kuwa nuru ya watu.t $ Nayo nuru ya- 
ng'aa gizani, wala giza halikuiweza.t 
6 Palitokea mtu, ametumwa kuto- 
ka kwa Mungu, jina lake Yohana.! 
7 Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili ai- 
shuhudie ile nuru, wote wapate kua- 
mini kwa yeye.t 8 Huyo hakuwa ile 
nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile 
nuru.t 9} Kulikuwako Nuru halisi, 
amtiaye nuru kila mtu, akija katika 
ulimwengu. !° Alikuwako ulimwe- 
nguni, hata kwa yeye ulimwengu uli- 
pata kuwako, wala ulimwengu hauku- 
mtambua.t 1! Alikuja kwake, wala 
walio wake hawakumpokea. ! Bali 
wote waliompokea aliwapa uwezo wa 
kufanyika watoto wa Mungu, ndio 
wale waliaminio jina lake;t 3 walio- 
zaliwa, si kwa damu, wala si kwa 
mapenzi ya mwili, wala si kwa mape- 
nzi ya mtu, bali kwa Mungu.*t 14 Naye 
Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; 
nasi tukauona utukufu wake, utukufu 
kama wa Mwana pekee atokaye kwa 
Baba; amejaa neema na kweli.t 
15 Yohana alimshuhudia, akapaza 
sauti yake akasema, Huyu ndiye nili- 
yenena habari zake ya kwamba, Aja- 
ye nyuma yangu amekuwa mbele 
yangu; kwa maana alikuwa kabla 
yangu.t 16 Kwa kuwa katika utimilifu 
wake sisi sote tulipokea, na neema 
juu ya neema.t !7 Kwa kuwa torati 
ilitolewa kwa mkono wa Musa; nee- 
ma na kweli zilikuja kwa mkono wa 
Yesu Kristo.!? 18 Hakuna mtu aliye- 


mwona Mungu wakati wo wote; Mu- 
ngu Mwana pekee aliye katika kifua 
cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua.t 
19 Na huu ndio ushuhuda wake 
Yohana, Wayahudi walipotuma kwa- 
ke makuhani na Walawi kutoka Yeru- 
salemu ili wamwulize, Wewe u nani?? 
20 Naye alikiri, wala hakukana; alikiri 
kwamba, Mimi siye Kristo.t 21 Waka- 
mwuliza, Ni nini basi? U Eliya we- 
we? Akasema, Mimi siye. Wewe u 
nabii yule? Akajibu, La.t ?? Basi. wa- 
kamwambia, U nani? Tuwape majibu 
wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya 
nafsi yako? 3 Akasema, Mimi ni sauti 
ya mtu aliaye nyikani, Inyosheni njia 
ya Bwana! Kama vile alivyonena 
nabii Isaya.t 24 Nao wale waliotumwa 
walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. 
25 Wakamwuliza, wakamwambia, 
Mbona basi wabatiza, ikiwa wewe si 
Kristo, wala Eliya, wala nabii yule?t 
26 Yohana akawajibu akisema, Mimi 
nabatiza kwa maji. Katikati yenu 
amesimama yeye msiyemjua ninyi.” 
27 Ndiye yule ajaye nyuma yangu, 
ambaye mimi sistahili kuilegeza gida- 
mu ya kiatu chake.! 3 Hayo yalifanyi- 
ka huko Bethania ng'ambo ya Yorda- 
ni, alikokuwako Yohana akibatiza." 
29 Siku ya pili yake amwona Yesu 
anakuja kwake, akasema, Tazama, 
Mwana-kondoo wa Mungu, aichukua- 
ye dhambi ya ulimwengu!? 30 Huyu 
ndiye niliyenena habari zake ya kwa- 
mba, Yuaja mtu nyuma yangu, ambaye 
amekuwa mbele yangu; kwa maana 
alikuwa kabla yangu.t 31 Wala mimi 
sikumjua; lakini kusudi adhihirishwe 
kwa Israeli ndiyo maana mimi nalikuja 
nikibatiza kwa maji. 3 Tena Yohana 
akashuhudia akisema, Nimemwona 
Roho akishuka kama hua kutoka mbi- 
nguni; naye akakaa juu yake.t 33 Wala 


l Yoh 1:1,2; Yn 17:5; Ufu 19:13 1:2 Mit 8;22 1:3 Kol 1:16,17; Ebr 1:2 1:4 Yn 5:26 
Yn 3:19 1:6 Mt 3:1; Mk 1:4; Lk 3:1-2; 1:13-17,57-80; 1:7 Lk 3:3 1:8 Yn 1:20 
10 Yn 1:3-5 1:12 Gal 3:26 1:13 Yn 3:5,6 1:14 Isa 7:14; 2 Pet 1:16,17; Isa 60:1; Lk 9:32 
:15 Yn 1:27,30; Mt 3:11 1:16 Yn 3:34; Kol 1:19 
:17 Rum 6: 14; 10:4; Kut 34:6; Zab 25: 10; 40:10; 85:10 
:18 Yn 6:46; | Yoh 4:12; Mt 11:27; Lk 10:22; | Tim 6:16 1:19 Lk 3:15,16 1:20 Mdo 13:25 
:21 Kum 18:15,18; Mal 4:5; Mt 17:10; Yn 6: 14; 7:40 1:23 Isa 40:3; Mt3:3; Mk 1:3; Lk 3:4 
:25 Mt 21:25 1:26 Mt 3:11; Mk 1:7,8 1:27 Yn 3:26; Mdo 13:25. 1:28 Mt 3:6,13 
:29 Yn 1:36; Isa 53:7 1:30 Yn 15:27 1:32 Mt 3:16; Mk 1:10; Lk 3:22 


93 YOHANA MTAKATIFU 1-2 


mimi sikumjua; lakini yeye aliyenipe- 
leka kubatiza kwa maji, huyo alinia- 
mbia, Yeye ambaye utamwona Roho 
akishuka na kukaa juu yake, huyo 
ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu.t 
34 Nami nimeona, tena nimeshuhudia 
ya kuwa huyu ni Mwana wa Mungu.! 

35 Tena siku ya pili yake Yohana 
alikuwa amesimama pamoja na wawi- 
li katika wanafunzi wake. 36 Akamta- 
zama Yesu akitembea, akasema, Ta- 
zama, Mwana-kondoo wa Mungu!t 
37 Wale wanafunzi wawili wakamsi- 
kia akinena, wakamfuata Yesu. 38 Ye- 
su aligeuka, akawaona wakimfuata, 
akawaambia, Mnatafuta nini? Waka- 
mwambia, Rabi, (maana yake, Mwa- 
limu), unakaa wapi? 3? Akawaambia, 
Njoni, nanyi mtaona. Wakaenda, wa- 
kaona akaapo, wakakaa kwake siku 
ile. Nayo ilikuwa yapata saa kumi. 
40 Andrea, nduguye Simoni Petro, ali- 
kuwa mmoja wa wale wawili walio- 
msikia Yohana na kumfuata Yesu.t 
41 Huyo akamwona kwanza Simoni, 
ndugu yake mwenyewe, akamwa- 
mbia, Tumemwona Masihi (maana 
yake, Kristo).t 42 Akampeleka kwa 
Yesu. Naye Yesu akamtazama, akase- 
ma, Wewe u Simoni, mwana wa 
Yohana; nawe utaitwa Kefa (tafsiri 
yake Petro, au Jiwe).t 

43 Siku ya pili yake alitaka kuo- 
ndoka kwenda Galilaya, naye aka- 
mwona Filipo. Yesu akamwambia, 
Nifuate.t 4 Naye Filipo alikuwa mtu 
wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa 
Andrea na Petro. 45 Filipo akamwona 
Nathanaeli, akamwambia, Tumemwo- 
na yeye aliyeandikiwa na Musa katika 
torati, na manabii, Yesu, mwana wa 
Yusufu, mtu wa Nazareti.t 46 Natha- 
naeli akamwambia, Laweza neno je- 
ma kutoka Nazareti? Filipo akamwa- 
mbia, Njoo uone.t “Basi Yesu 
akamwona Nathanaeli anakuja kwa- 
ke, akanena habari zake, Tazama, 
Mwisraeli kweli kweli, hamna hila 
ndani yake.t 48 Nathanaeli akamwa- 
mbia, Umepataje kunitambua? Yesu 





akajibu, akamwambia, Kabla Filipo 
hajakuita, ulipokuwapo chini ya mtini 
nilikuona. 49 Nathanaeli akamjibu, 
Rabi, wewe u Mwana wa Mungu, 
ndiwe Mfalme wa Israeli.t 50° Yesu 
akajibu, akamwambia, Kwa sababu 
nilikuambia, Nilikuona chini ya mti- 
ni, waamini? Utaona mambo maku- 
bwa kuliko haya. 5! Akamwambia, 
Amin, amin, nawaambia, Mtaziona 
mbingu zimefunguka na malaika wa 
Mungu wakikwea na kushuka juu ya 
Mwana wa Adamu.t 

1 Na siku ya tatu palikuwa na arusi 

huko Kana, mji wa Galilaya; naye 
mama yake Yesu alikuwapo.t 2? Yesu 
naye alikuwa amealikwa arusini pamo- 
ja na wanafunzi wake. 3Hata divai 
ilipowatindikia, mamaye Yesu aka- 
mwambia, Hawana divai. 4 Yesu aka- 
mwambia, Mama, tuna nini mimi na- 
we? Saa yangu haijawadia.t 5 Mamaye 
akawaambia watumishi, Lo lote ataka- 
lowaambia, fanyeni. 6 Basi kulikuwako 
huko mabalasi sita ya mawe, nayo 
yamewekwa huko kwa desturi ya Wa- 
yahudi ya kutawadha, kila moja lapata 
kadiri ya nzio mbili tatu.t 7 Yesu aka- 
waambia, Jalizeni mabalasi maji. Nao 
wakayajaliza hata juu. 8 Akawaambia, 
Sasa tekeni, mkampelekee mkuu wa 
meza. Wakapeleka. 9 Naye mkuu wa 
meza alipoyaonja yale maji yaliyopata 
kuwa divai, (wala asijue ilikotoka, 
lakini watumishi walijua, wale walio- 
yateka yale maji), yule mkuu wa meza 
alimwita bwana arusi, 1° akamwambia, 
Kila mtu kwanza huandaa divai iliyo 
njema; hata watu wakiisha kunywa 
sana ndipo huleta iliyo dhaifu; wewe 
umeiweka divai iliyo njema hata sasa. 
11 Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufa- 
nya huko Kana ya Galilaya, akaudhihi- 
risha utukufu wake, nao wanafunzi 
wake wakamwamini.? 

12 Baada ya hayo akashuka mpaka 
Kapernaumu, yeye na mama yake na 
ndugu zake na wanafunzi wake; waka- 
kaa huko siku si nyingi.t 


3 Lk 3:2:Mt 3:16 1:34 Mt 3:17 1:36 Yn 1:29; Isa 53:7 1:40 Mt 4:18-22 
1.1 Sam 2:10; Zab 2:2 1:42 Mt 16:18; Mk 3:16 1:43 Mt 8:22; Mk 2:14 
5 Kum 18: 18; Isa 7:14; 53:2; Yer 23:5; Eze 34:23 1:46 Yn 7:41, 52 


1 Mwa 28: 12; Mt 4:11; Mk 1:13 2:1 Yn 1:43 2:4 Yn 19:26; Mt 12:48; Mk 1:24 


1:3 
1:4 
1:4 
1:47 Zab 32:2; 73:1; Mwa 25:27 1:49 2 Sam 7:14; Yn 6:69; Zab 2:7; Mt 14:33; 16:16 
1:5 
2:6 


Mk 7:3,4 2:11 Yn l: 14; 11:40 2:12 Mt 4:13; Yn 7:3 


YOHANA MTAKATIFU 2-3 94 


13 Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa 
karibu; naye Yesu akakwea mpaka Ye- 
rusalemu.t 14 Akaona pale hekaluni watu 
waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo 
na njiwa, na wenye kuvunja fedha 
wameketi.t 'SAkafanya kikoto cha ka- 
mbaa, akawatoa wote katika hekalu, na 
kondoo na ng'ombe; akamwaga fedha za 
wenye kuvunja fedha, akazipindua meza 
zao; 16akawaambia wale waliokuwa wa- 
kiuza njiwa, Yaondoeni haya; msifanye 
nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya 
biashara.t !7 Wanafunzi wake wakaku- 
mbuka ya kuwa imeandikwa, Wivu wa 
nyumba yako utanila.t 18 Basi Wayahudi 
wakajibu, wakamwambia, Ni ishara gani 
utuonyeshayo, kwamba unafanya haya?t 
19 Yesu akajibu, akawaambia, Livunjeni 
hekalu hili, nami katika siku tatu nitali- 
simamisha.t ??Basi Wayahudi wakase- 
ma, Hekalu hili lilijengwa katika muda 
wa miaka arobaini na sita, nawe utalisi- 
mamisha katika siku tatu? ?! Lakini yeye 
alinena habari za hekalu la mwili wake.t 
22 Basi alipofufuka katika wafu, wanafu- 
nzi wake wakakumbuka ya kuwa alise- 
ma hivi, wakaliamini lile andiko na lile 
neno alilolinena Yesu. 

23 Hata alipokuwapo Yerusalemu 
kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, 
watu wengi waliamini jina lake, wali- 
poziona ishara zake alizozifanya. ?4 La- 
kini Yesu hakujiaminisha kwao; kwa 
kuwa yeye. aliwajua wote; ?5na kwa 
sababu hakuwa na haja ya mtu kushu- 
hudia habari za mwanadamu; kwa maa- 
na yeye mwenyewe alijua yaliyomo 
ndani ya mwanadamu.t 

1 Basi palikuwa na mtu mmoja wa 

Mafarisayo, jina lake Nikodemo, 
mkuu wa Wayahudi. 2? Huyo alimjia 
usiku, akamwambia, Rabi, twajua ya 
kuwa u mwalimu, umetoka kwa Mu- 
ngu; kwa maana hakuna mtu awezaye 
kuzifanya ishara hizi uzifanyazo we- 
we, isipokuwa Mungu yu pamoja na- 
ye.t 3Yesu akajibu, akamwambia, 
Amin, amin, nakuambia, Mtu asipoza- 
liwa mara ya pili, hawezi kuuona 


ufalme wa Mungu.t. “Nikodemo aka- 
mwambia, Awezaje mtu kuzaliwa, aki- 
wa mzee? Aweza kuingia tumboni 
mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? 
s Yesu akajibu, Amin, amin, nakua- 
mbia, Mtu asipozaliwa kwa maji na 
kwa Roho, hawezi kuuingia ufalme wa 
Mungu.! 6 Kilichozaliwa kwa mwili ni 
mwili; na kilichozaliwa kwa Roho ni 
roho.t 7 Usistaajabu kwa kuwa nilikua- 
mbia, Hamna budi kuzaliwa mara ya 
pili. SUpepo huvuma upendako, na 
sauti yake waisikia, lakini hujui unako- 
toka wala unakokwenda; kadhalika na 
hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa 
Roho.t 9 Nikodemo akajibu, akamwa- 
mbia, Yawezaje kuwa mambo haya? 
10 Yesu akajibu, akamwambia, Je! We- 
we u mwalimu wa Israeli, na mambo 
haya huyafahamu? !! Amin, amin, na- 
kuambia kwamba, Lile tulijualo twali- 
nena, na lile tuliloliona twalishuhudia; 
wala ushuhuda wetu hamwukubali.t 
12 Ikiwa nimewaambia mambo ya du- 
niani, wala hamsadiki, mtasadiki wapi 
niwaambiapo mambo ya mbinguni?t 
13 Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni, 
ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, 
yaani, Mwana wa Adamu.t 14 Na kama 
vile Musa alivyomwinua yule nyoka 
jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Ada- 
mu hana budi kuinuliwa;t 15 ili kila mtu 
aaminiye awe na ùzima wa milele 
katika yeye. 

l6 Kwa maana jinsi hii Mungu 
aliupenda ulimwengu, hata akamtoa 
Mwanawe pekee, ili kila mtu amwami- 
niye asipotee, bali awe na uzima wa 
milele.t 17 Maana Mungu hakumtuma 
Mwana ulimwenguni ili auhukumu uli- 
mwengu, bali ulimwengu uokolewe 
katika yeye.t 18 Amwaminiye yeye ha- 
hukumiwi; asiyeamini amekwisha ku- 
hukumiwa; kwa sababu hakuliamini 
jina la Mwana pekee wa Mungu.t 19 Na 
hii ndiyo hukumu; ya kuwa nuru ime- 
kuja ulimwenguni, na watu wakapenda 
giza kuliko nuru; kwa maana matendo 
yao yalikuwa maovu.t 20 Maana kila 


:13 Kut 12:1-27 2:14-16 Mt 21:12,13; Mk 11:15-17; Lk 19:45,46 2:16 Lk 2:49 2:17 Zab 69:9 
:18 Mt 21:23; Yn 3:2 2:19 Mt 26:61; 27:40; Mk 14:58; 15:29 2:21 1 Kor 6:19 2:25 Mk 2:8 


Yn 7:50; 19:39 3:2 Mt 22:16 


3:3 Mt 18:3; Lk 17:21; 1 Pet 1:23 


Yn 7:16; 8:26,28; 12:49 3:12 Lk 22:67 3:13 Mit 30:4; Efe 4:9 3:14 Hes 21:8,9 


2:1 
2:1 
3:1 
3:5 Eze 36:25-27; Efe 5:26; Tit 3:5 3:6 Yn 1:13; Mwa 5:3; Zab 51:5 3:8 Mk 4:41; Mhu 11:5 
3:1 
3:1 
3:1 


1 
6 Rum 5:8; 8:32; 1 Yoh 4:9 3:17 Yn 5:22; 12:47; Lk 19:10; Mdo 17:31 3:18 Yn 3:36; 5:24 
9 


Yn 1:5,9-11; 12:48 


95 YOHANA MTAKATIFU 3 -4 


mtu atendaye mabaya huichukia nuru, 
wala haji kwenye nuru, matendo yake 
yasije yakakemewa.t 2! Bali yeye aite- 
ndaye kweli huja kwenye nuru, ili 
matendo yake yaonekane wazi ya kuwa 
yametendwa katika Mungu. 

22 Baada ya hayo Yesu na wanafu- 
nzi wake walikwenda mpaka nchi ya 
Uyahudi; akashinda huko pamoja nao, 
akabatıza.t 3 Yohana naye alikuwa 
akibatiza huko Ainoni, karibu na Sali- 
mu, kwa sababu huko kulikuwa na maji 
tele; na watu wakamwendea, wakaba- 
tizwa.t 24 Maana Yohana alikuwa haja- 
tiwa gerezani.t ?5 Basi palitokea mashi- 
ndano ya wanafunzi wa Yohana na 
Myahudi mmoja juu ya utakaso. ?6 Wa- 
kamwendea Yohana, wakamwambia, 
Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe 
ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshu- 
hudia, tazama, huyo anabatiza na watu 
wote wanamwendea.! ?” Yohana akaji- 
bu, akasema, Hawezi mtu kupokea 
neno lo lote isipokuwa amepewa kuto- 
ka mbinguni. 28 Ninyi wenyewe mwa- 
nishuhudia ya kwamba nalisema, Mimi 
siye Kristo; bali nimetumwa mbele 
yake.t 2 Aliye naye bibi arusi ndiye 
bwana arusi; lakini rafiki yake bwana 
arusi, yeye anayesimama na kumsikia, 
aifurahia sana sauti yake bwana arusı.t 
30 Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye 
hana budi kuzidi, bali mimi kupungua.t 

31 Yeye ajaye kutoka juu, huyo yu 
juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili 
yake ni ya dunia, naye anena mambo ya 
duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni yu 
juu ya yote.t 32Yale aliyoyaona na 
kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala 
hakuna anayeukubali ushuhuda wake.t 
33 Yeye aliyeukubali ushuhuda wake 
ametia muhuri ya kwamba Mungu ni 
kweli. 34Kwa kuwa yeye aliyetumwa na 
Mungu huyanena maneno ya Mungu; 
kwa sababu hamtoi Roho kwa kipimo.t 
35 Baba ampenda Mwana, naye amempa 
vyote mkononi mwake.t 36 Amwaminiye 
Mwana yuna uzima wa milele; asiye- 


4 Yn 6:27, 35; Yn 7:37-39 


mwamini Mwana hataona uzima, bali 
ghadhabu ya Mungu inamkalia.t 

1 Kwa hiyo Bwana, alipofahamu ya 

kuwa Mafarisayo wamesikia ya 
kwamba, Yesu anafanya wanafunzi we- 
ngi kuliko Yohana, na kuwabatiza,t 
2 (lakini Yesu mwenyewe hakubatiza, 
bali wanafunzi wake,Y 3 aliacha Uyahu- 
di, akaenda zake tena mpaka Galilaya. 
4 Naye alikuwa hana budi kupita katika- 
ti ya Samaria.t 5Basi akafika kunako 
mji wa Samaria, uitwao Sikari, karibu 
na lile shamba ambalo Yakobo alimpa 
Yusufu mwanawe.t $ Na hapo palikuwa 
na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa 
sababu amechoka kwa safari yake, 
akaketi vivi hivi kisimani. Nayo iliku- 
wa yapata saa sita. 7 Akaja mwanamke 
Msamaria kuteka maji. Yesu akamwa- 
mbia, Nipe maji ninywe. $ Kwa maana 
wanafunzi wake wamekwenda mjini 
kununua chakula. Basi yule mwana- 
mke Msamaria akamwambia, Imeku- 
waje wewe Myahudi kutaka maji kwa- 
ngu, nami ni mwanamke Msamaria? 
(Maana Wayahudi hawachangamani na 
Wasamaria.) 1° Yesu akajibu, akamwa- 
mbia, Kama ungaliijua karama ya Mu- 
ngu, naye ni nani akuambiaye, Nipe 
maji ninywe, ungalimwomba yeye, na- 
ye angalikupa maji yaliyo hai.t 1? Yule 
mwanamke akamwambia, Bwana, huna 
kitu cha kutekea, na kisima ni kirefu; 
basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo 
hai? 12 Je! Wewe u mkubwa kuliko baba 
yetu, Yakobo, aliyetupa kisima hiki, 
naye mwenyewe akanywa maji yake, 
na wanawe pia, na wanyama wake?! 
3Yesu akajibu, akamwambia, Kila 
anywaye maji haya ataona kiu tena;t 
14 walakini ye yote atakayekunywa maji 
yale nitakayompa mimi hataona kiu 
milele; bali yale maji nitakayompa 
yatakuwa ndani yake chemchemi ya 
maji, yakibubujikia uzima wa milele.t 
15 Yule mwanamke akamwambia, Bwa- 
na, unipe maji hayo, nisione kiu, wala 
nisije hapa kuteka. !6 Yesu akamwa- 
mbia, Nenda kamwite mumeo, uje naye 


:20 Efe 5:13 3:22 Yn 4:1,2 3:23 Mt 4:12 3:24 Mt 14:3; Mk 6:17; Lk 3:19-20 

:26 Yn 1:26-34 3:27 Ebr 5:4 3:28 Yn 1:20,23,27; Mk 1:2; Mt 11:10 3:29 Mt 9:15; 22:2 
:30 2 Sam 3:1 3:31 Yn 8:23 3:32 Yn 3:11 3:34 Yn 1:33,34 

:35 Mt 11:27; Lk 10:22; Yn 5:20; 17:2 3:36 Yn 3:18; Lk 3:7; 1 Yoh 5:12 4:1 Yn 3:22,26 
l Kor 1:17 4:4 Lk 9:52 4:5 Mwa 33: 19; 48:22; Yos 24:32 

Ezr 4:1-5; Neh 3:33-34; Lk 9:53 4:10 Yn 7:38,39 4:12 Yn 8:53 4:13 Yn 6:58 


YOHANA MTAKATIFU 4 96 


hapa. 17 Yule mwanamke akajibu, aka- 
sema, Sina mume. Yesu akamwambia, 
Umesema vema, . Sina mume; !8kwa 
maana umekuwa na waume watano, 
naye uliye naye sasa siye mume wako; 
hapo umesema kweli. ? Yule mwana- 
mke akamwambia, Bwana, naona ya 
kuwa u nabiil!t 2? Baba zetu waliabudu 
katika mlima huu, nanyi husema ya 
kwamba huko “Yerusalemu ni mahali 
patupasapo kuabudia. ?! Yesu akamwa- 
mbia, Mama, unisadiki, saa inakuja 
ambayo hamtamwabudu: Baba katika 
mlima huu, wala kule Yerusalemu.t 
22 Ninyi mnaabudu msichokijua; sisi 
tunaabudu tukijuacho; kwa kuwa woko- 
vu watoka kwa Wayahudi.t ?3Lakini 
saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo 
waabuduo halisi watamwabudu Baba 
katika roho. ña kweli. Kwa maana Baba 
awatafuta watu kama hao wamwabudu. 
24 Mungu ni. Roho; nao wamwabuduo 
yeye imewapasa kumwabudu katika 
roho na. kweli.t 25Yule mwanamke 
akamwambia, Najua ya kuwa yuaja 
Masihi, (aitwaye Kristo); naye atakapo- 
kuja, yeye atatufunulia mambo yote.t 
26 Yesu akamwambia, Mimi ninayese- 
ma nawe, ndiye.t. 

27 Mara hiyo wakaja wanafunzi wa- 
ke, wakastaajabu kwa sababu alikuwa 
akisema na mwanamke; lakini hakuna 
aliyesema, Unatafuta nini? Au, Mbona 
unasema naye? 28 Basi yule mwanamke 
akauacha mtungi wake, akaenda zake 
mjini, akawaambia watu, ??Njoni, mta- 
zame mtu aliyeniambia mambo yote 
niliyoyatenda. Je! Haimkini huyu kuwa 
ndiye Kristo? -30 Basi wakatoka mjini, 
wakamwendea. 3! Huko nyuma wanafu- 
nzi- wakamsihi wakisema, Rabi, ule. 
32 Akawaambia, Mimi ninacho chakula 
msichokijua ninyi.t 33Basıi wanafunzi 
wake wakasemezana, Je! Mtu amemle- 
tea chakula? 34 Yesu akawaambia, Cha- 
kula changu ndicho hiki, niyatende ma- 
penzi yake aliyenipeleka, .nikaimalize 
kazi yake.t 3” Hamsemi ninyi, Bado mie- 
Zi minne, ndipo yaja mavuno? Tazama, 
mimi nawaambieni, Inueni macho yenu 
myatazame mashamba, ya kuwa yame- 


kwisha kuwa meupe, tayari kwa mavu- 
no.t 36 Naye avunaye hupokea mshahara, 
na kukusanya matunda kwa uzima wa 
milele, ili yeye apandaye na yeye avu- 
naye wapate kufurahi pamoja. 37 Kwa 
maana hapo neno hilo huwa kweli, 
Mmoja hupanda akavuna mwingine.t 
38 Mimi naliwatuma myavune yale msi- 
yoyataabikia; wengine walitaabika, na- 
nyi mmeingia katika taabu yao. 

39 Na katika mji ule Wasamaria 
wengi walimwamini kwa sababu ya 
neno la yule mwanamke, aliyeshuhu- 
dia kwamba, Aliniambia mambo yote 
niliyoyatenda. 4 Basi wale Wasamaria 
walipomwendea, walimsihi akae 
kwao; naye akakaa huko siku mbili. 
41 Watu wengi zaidi wakaamini kwa 
sababu ya neno lake. 4 Wakamwambia 
yule mwanamke, Sasa tunaamini, wala 
si kwa sababu ya maneno yako tu; 
maana sisi tumesikia wenyewe, tena 
twajua ya kuwa hakika huyu ndiye 
Mwokozi wa ulimwengu.t 

43 Na baada ya siku mbili hizo 
akaondoka huko, akaenda Galilaya.t 
4 Kwa maana Yesu mwenyewe alishu- 
hudia ya kwamba nabii hapati heshima 
katika nchi yake mwenyewe.t 45 Basi 
alipotoka Galilaya, Wagalilaya wali- 
mpokea; kwa kuwa wameyaona ma- 
mbo yote aliyoyatenda huko Yerusale- 
mu wakati wa sikukuu; maana hao nao 
waliiendea sikukuu.t 

46 Basi alifika tena Kana ya Gali- 
laya, hapo alipoyafanya yale maji ku- 
wa divai. Na palikuwa na diwani mmo- 
ja ambaye mwanawe: hawezi huko 
Kapernaumu.t 47Huyo aliposikia ya 
kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahu- 
di mpaka Galilaya, alimwendea, aka- 
msihi ashuke na kumponya mwanawe; 
kwa maana alikuwa kufani.t 48 Basi 
Yesu akamwambia, Msipoona ishara 
na maajabu hamtaamini.kabisa?t 4 Yu- 
le diwani akamwambia, Bwana, ushuke 
asijakufa mtoto wangu. 50 Yesu aka- 
mwambia, Enenda; mwanao yu hai. 
Mtu yule akalisadiki lile neno aliloa- 
mbiwa na Yesu, naye akashika njia. 
51 Hata alipokuwa akishuka, watumwa 


4:19 1 Kor 14:24,25; Yn 9:17 4:20 Kum 12:5; Zab 122:1-9 4:21 Mk 14:58- ` 

4:22 2 Fal 17:29-41; Isa 2:3 4:24 Rum 12:1; 2 Kor 3:17 4:25 Yn 1:41 4:26 Yn 9:37; 10:25 
4:32 Yn 4:34 4:34 Yn 17:4 4:35 Mt 9:37; Lk 10:2 4:37 Mik 6:15 4:42 1 Yoh 4:14 

4:43 Mt 4:12 4:44 Mt 13:57; Mk 6:4; Lk 4:24 4:45 Yn2:23 4:46 Yn 2:1-Il1 4:47 Lk7:2 


4:48 Yn 2:18; 1 Kor 1:22 


97 YOHANA MTAKATIFU 4-5 


wake walimlaki, wakisema ya kwamba 
mtoto wake yu hai.t 5 Basi akawauliza 
habari ya saa alipoanza kuwa hajambo; 
nao wakamwambia, Jana, saa saba, 
homa ilimwacha. 53 Basi babaye akafa- 
hamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambi- 
wa na Yesu, Mwanao yu hai. Akaamini 
yeye na wote wa nyumbani mwake.t 
54 Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya 
Yesu, alipokuwa ametoka Uyahudi ku- 
fika Galilaya.t 
5 1 Baada ya hayo palikuwa na siku- 
kuu ya Wayahudi; naye Yesu aka- 
kwea kwenda Yerusalemu. 

2 Na huko Yerusalemu penye mla- 
ngo wa kondoo pana birika, iitwayo kwa 
Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao 
matano. 3 Ndani ya hayo jamii kubwa ya 
wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, 
viwete, nao waliopooza, [wakingoja 
maji yachemke. 4Kwa maana kuna wa- 
kati ambapo malaika hushuka, akaingia 
katika ile birika, akayatibua maji. Basi 
yeye aliyeingia wa kwanza baada ya 
maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote 
uliokuwa umempata. | 5Na hapa paliku- 
wa na mtu, ambaye amekuwa hawezi 
muda wa miaka thelathini na minane. 
6 Yesu alipomwona huyu amelala, naye 
akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku 
nyingi, alimwambia, Wataka kuwa mzi- 
ma? 7 Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, 
mimi sina mtu wa kunitia birikani, maji 
yanapotibuliwa; ila wakati ninapokuja 
mimi, mtu mwingine hushuka mbele 
yangu. 3Yesu akamwambia, Simama, 
jitwike godoro lako, uende.t ? Mara yule 
mtu akawa mzima, akajitwika godoro 
lake, akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato 
siku hiyo.t 

10 Kwa sababu hiyo Wayahudi wa- 
kamwambia yule aliyeponywa, Leo ni 
sabato, wala si halali kwako kujitwika 
godoro.t !! Akawajibu, Yeye aliyenifa- 
nya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, 
Jitwike godoro lako, uende. '?Basi 
wakamwuliza, Yule aliyekuambia, Ji- 
twike, uende, ni nani?t 13 Lakini yule 
mtu aliyeponywa hakumjua ni nani; 
maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa 
sababu palikuwa na watu wengi mahali 


pale. 14 Baada ya hayo Yesu akamkuta 
ndani ya hekalu, akamwambia, Anga- 
lia, umekuwa mzima; usitende dhambi 
tena, lisije likakupata jambo lililo baya 
zaidi.t 15Yule mtu akaenda zake, aka- 
wapasha habari Wayahudi ya kwamba 
ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. 
1éKwa sababu hiyo Wayahudi waka- 
mwudhi Yesu, kwa kuwa alitenda hayo 
siku ya sabato.t 17 Akawajibu, Baba 
yangu anatenda kazi hata sasa, nami 
ninatenda kazi.t !8 Basi kwa sababu 
hiyo Wayahudi walizidi kutaka ku- 
mwua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, 
bali pamoja na hayo alimwita Mungu 
Baba yake, akijifanya sawa na Mungu. 

Basi Yesu akajibu, akawaambia, 
Amin, amin, nawaambia, 19 Mwana 
hawezi kutenda neno mwenyewe ila 
lile ambalo amwona Baba analitenda; 
kwa maana yote ayatendayo yeye, 
ndiyo ayatendayo Mwana vile vile.t 
20 Kwa kuwa Baba ampenda Mwana, 
naye humwonyesha yote ayatendayo 
mwenyewe; hata na kazi kubwa zaidi 
kuliko hizo atamwonyesha, ili ninyi 
mpate kustaajabu.t ?! Maana kama 
Baba awafufuavyo wafu na kuwahui- 
sha, vivyo hivyo na Mwana awahui- 
sha wale awatakao. ?? Tena Baba ha- 
mhukumu mtu ye yote, bali amempa 
Mwana hukumu yote;t 33 ili watu wote 
wamheshimu Mwana kama vile wana- 
vyomheshimu Baba. Asiyemheshimu 
Mwana hamheshimu Baba aliyempe- 
leka.t 24 Amin, amin, nawaambia, Ye- 
ye alisikiaye neno langu na kumwa- 
mini yeye aliyenipeleka yuna uzima 
wa milele, wala haingii hukumuni, 
bali amepita kutoka mautini kuingia 
uzimani.t 25 Amin, amin, nawaambia, 
Saa inakuja, na sasa ipo, wafu wata- 
kapoisikia sauti ya Mwana wa Mu- 
ngu, na wale waisikiao watakuwa 
hai.t 26 Maana kama vile Baba alivyo 
na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo 
alimpa na Mwana kuwa na uzima 
nafsini mwake.t ?7 Naye akampa amri 
ya kufanya hukumu kwa sababu ni 
Mwana wa Adamu.t ?8 Msistaajabie 
maneno hayo; kwa maana saa yaja, 


1 Mt 8:6 4:53 Lk 19:9; Mdo 16:15,31 4:54 Yn2:11,23 5:8 Mt 9:6 5:9 Yn 9:14 
0 Neh 13:19; Yer 17:21; Lk 6:2 5:12 Lk 5:21 5:14 Yn 8:11 5:16 Mt 12:14 5:17 Yn 9:4 


3 Flp 2:10,11; 1 Yoh 2:23; Lk 10:16 5:24 Yn 3:16,18; 8:51; 1 Yoh 3:14 


4:5 
5:1 
5:18 Yn 7:30; 10:33 5:19 Yn 3:11,32 5:20 Yn 3:35 5:22 Dan 7:13,14; Mdo 17:31 
5:2 
5:2 


5 Mt 8:22; Efe 2:5,6 5:26 Yn 1:1-4 5:27 Dan 7:10,14; Yn 5:22 


YOHANA MTAKATIFU 5-6 98 


ambayo watu wote waliomo makabu- 
rini wataisikia sauti yake. 29? Nao wa- 
tatoka; wale waliofanya mema kwa 
ufufuo wa uzima, na wale waliotenda 
mabaya kwa ufufuo wa hukumu.t 
30 Mimi siwezi kufanya neno 
mwenyewe; kama nisikiavyo ndivyo 
nihukumuvyo; na hukumu yangu ni ya 
haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi 
yangu mimi, bali mapenzi yake aliye- 
nipeleka.t 31 Mimi  nikijishuhudia 
mwenyewe, ushuhuda wangu si kwe- 
li.t 32 Yuko mwingine anayenishuhu- 
dia; nami najua ya kuwa ushuhuda 
wake anaonishuhudia ni kweli.t 33 Ni- 
nyi mlituma watu kwa Yohana, naye 
akaishuhudia kweli.t 34 Lakini mimi 
siupokei ushuhuda kwa wanadamu; 
walakini ninasema haya ili ninyi mpa- 
te kuokoka. 35 Yeye alikuwa taa iwa- 
kayo na kung'aa, nanyi mlipenda 
kuishangilia nuru yake kwa muda.t 
36 Lakini ushuhuda nilio nao mimi ni 
mkubwa kuliko ule wa Yohana; kwa 
kuwa zile kazi alizonipa Baba ili 
nizimalize, kazi hizo zenyewe nina- 
zozitenda, zanishuhudia ya kwamba 
Baba amenituma.t 37 Naye Baba aliye- 
nipeleka amenishuhudia. Sauti yake 
hamkuisikia wakati wo wote, wala 
sura yake hamkuiona.t 38 Wala neno 
lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa 
kuwa ninyi hammwamini yule aliye- 
tumwa na yeye. 39 Mwayachunguza 
maandiko, kwa sababu mnadhani 
kwamba ninyi mna uzima wa milele 
ndani yake; na hayo ndiyo yanayoni- 
shuhudia.t 40 Wala hamtaki kuja kwa- 
ngu mpate kuwa na uzima. 4! Mimi 
siupokei utukufu kwa wanadamu. 
42 Walakini nimewajua ninyi ya kuwa 
hamna upendo wa Mungu ndani yenu. 
43 Mimi nimekuja kwa jina la Baba 
yangu, wala ninyi hamnipokei; mwi- 
ngine akija kwa jina lake mwenyewe, 
mtampokea huyo.t 44 Mwawezaje 
kuamini ninyi mnaopokeana utukufu 
ninyi kwa ninyi, na utukufu ule uto- 
kao kwa Mungu aliye wa pekee ha- 


mwutafuti?t 45 Msidhani: kwamba mi- 
mi nitawashitaki kwa Baba; yuko 
anayewashitaki, ndiye Musa, mnaye- 
mtumaini ninyi.t 46 Kwa maana kama 
mngalimwamini Musa, mngeniamini 
mimi; kwa sababu yeye aliandika 
habari zangu.t 47 Lakini msipoyaami- 
ni maandiko yake, mtayaamini wapi 
maneno yangu?! 
6 1 Baada ya hayo Yesu alikwenda 
zake ng'ambo ya Bahari ya Gali- 
laya, nayo ndiyo ya Tiberia.t 2Na 
mkutano mkuu wakamfuata, kwa sa- 
babu waliziona ishara alizowafanyia 
wagonjwa. 3 Naye Yesu akakwea mli- 
mani, akaketi huko pamoja na wana- 
funzi wake. “Na Pasaka, sikukuu ya 
Wayahudi, ilikuwa karibu.t 3 Basi Ye- 
su alipoinua macho yake akaona mku- 
tano mkuu wanakuja kwake, alimwa- 
mbia Filipo, Tununue wapi mikate, ili 
hawa wapate kula? 6 Na hilo alilinena 
ili kumjaribu; kwa maana alijua mwe- 
nyewe atakalotenda. 7 Filipo akamji- 
bu, Mikate ya dinari mia mbili haiwa- 
toshi, kila mmoja apate kidogo tu. 
8 Wanafunzi wake mmojawapo, An- 
drea, nduguye Simoni Petro, akamwa- 
mbia, 9 Yupo hapa mtoto, yuna mikate 
mitano ya shayiri na samakı wawili, 
lakini -hivi ni nini kwa watu wengi 
kama hawa?t 10 Yesu akasema, Wake- 
tisheni watu. Na mahali pale palikuwa 
na majani tele. Basi watu waume 
wakaketi, wapata elfu tano jumla yao. 
11 Basi Yesu akaitwaa ile mikate, aka- 
shukuru, akawagawia walioketi; na 
kadhalika katika wale samaki kwa 
kadiri walivyotaka. 12 Nao waliposhi- 
ba, aliwaambia wanafunzi wake, Ku- 
sanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee 
cho chote. 3 Basi wakavikusanya, wa- 
kajaza vikapu kumi na viwili, vipande 
vya mikate mitano ya shayiri vilivyo- 
wabakia wale waliokula. '# Basi watu 
wale, walipoiona ishara aliyoifanya, 
walisema, Hakika huyu ni nabii yule 
ajaye ulimwenguni. t 


Dan 12:2; Yn 6:40; Mt 16:27 5:30 Yn 5:19; 6:38 5:31 Yn 8:14 
Yn 5:36,37; 1 Yoh 5:9 5:33 Yn 1:19-27; 3:27-30 5:35 Lk 1:17 
1 Yoh 5:9; Yn 1:33; 3:2 5:37 Mt 3:17; Mk 1:11; Lk 3:22; Kum 4:12 


Kum 31:26 5:46 Mwa 3:15; 49:10; Kum 18:15 5:47 Yn 7:19; Lk 16:31 
5 Mt 14:13-21; 15:32-39; Mk 6:32-44; 8:1-10; Lk 9:10-17 6:4 Yn 2:13; 11:55; Lk 22:1 


5:29 
5:32 
5:36 
5:39 Lk 24:27,44; 2 Tim 3:15-17; 1 Pet 1:11 5:43 Mt 24:5 5:44 Yn 12:43; Mt 23:5-7 
5:45 
6:1-1 
6:9 2 


Fal 4:42,43 6:14 Kum 18:15 


99 YOHANA MTAKATIFU 6 


15 Kisha Yesu, hali akitambua ya 
kuwa walitaka kuja kumshika ili wa- 
mfanye mfalme, akajitenga, akaenda 
tena mlimani yeye peke yake.t 16 Hata 
ilipokuwa jioni wanafunzi wake waka- 
telemka baharini? !7wakapanda cho- 
mboni, wakaanza kuivuka bahari kwe- 
nda Kapernaumu. Nako kumekwisha 
kuwa giza, wala Yesu hajawafikia. 18 Na 
bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma 
upepo mkuu. '? Basi wakavuta makasia 
kadiri ya maili tatu nne, wakamwona 
Yesu anakwenda juu ya bahari na kuki- 
karibia chombo; wakaogopa. % Naye 
akawaambia, Ni mimi, msiogope. ?! Ba- 
si wakataka kumpokea chomboni; na 
mara hiyo chombo kikaifikilia nchi 
waliyokuwa wakiiendea. 

22 Siku ya pili yake mkutano wa- 
liosimama ng'ambo ya bahari waliona 
ya kuwa hakuna mashua nyingine huko 
ila moja, tena ya kuwa Yesu hakuingia 
katika mashua ile pamoja na wanafunzi 
wake, bali wanafunzi wake walikwe- 
nda peke yao. 5 (Walakini zikaja ma- 
shua nyingine kutoka Tiberia mpaka 
karibu na mahali pale walipokula mi- 
kate, wakati Bwana aliposhukuru.)! 
24 Basi mkutano, walipoona ya kuwa 
Yesu hayuko huko wala wanafunzi 
wake, waliingia mashuani wenyewe, 
wakaenda Kapernaumu wakimtafuta 
Yesu. 25 Hata walipomwona ng'ambo 
ya bahari, walimwambia, Rabi, wewe 
umekuja lini hapa? 

26 Yesu akawajibu, akasema, Ami- 
n, amin, nawaambieni, Ninyi mnanita- 
futa, si kwa sababu mliona ishara, bali 
kwa sababu mlikula ile mikate mkashi- 
ba. ?7 Msikitendee kazi chakula chenye 
kuharibika, bali chakula kidumucho 
hata uzima wa milele; ambacho Mwana 
wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo 
ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani, 
Mungu.! 28 Basi wakamwambia, Tufa- 
nyeje ili tupate kuzitenda kazi za 
Mungu? 2? Yesu akajibu, akawaambia, 
Hii ndiyo kazi ya Mungu, mmwamini 
yeye aliyetumwa na yeye.t 3 Waka- 
mwambia, Unafanya ishara gani basi, 
ili tuione tukakuamini? Unatenda kazi 


gani?t 31 Baba zetu waliila mana ja- 
ngwani kama vile ilivyoandikwa, Ali- 
wapa chakula cha mbinguni ili wale.t 
32 Yesu akawaambia, Amin, amin, na- 
waambieni, Siye Musa aliyewapa cha- 
kula kile cha mbinguni, bali Baba 
yangu anawapa ninyi chakula cha kwe- 
li kitokacho mbinguni.t 3 Kwa maana 
chakula cha Mungu ni kile kishukacho 
kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu 
uzima.! 34 Basi wakamwambia, Bwana, 
sikuzote utupe chakula hiki. 35 Yesu 
akawaambia, Mimi ndimi chakula cha 
uzima; yeye ajaye kwangu hataona 
njaa kabisa, naye aniaminiye hataona 
kiu kamwe.*t 3 Lakini naliwaambia ya 
kwamba mmeniona wala hamwamini.t 
37 Wote anipao Baba watakuja kwangu; 
wala ye yote ajaye kwangu sitamtupa 
nje kamwe.t 383 Kwa kuwa mimi siku- 
shuka kutoka mbinguni ili niyafanye 
mapenzi yangu, bali mapenzi yake 
aliyenipeleka.t 39 Na mapenzi yake ali- 
yenipeleka ni haya, ya kwamba katika 
wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, 
bali nimfufue siku ya mwisho.t 4 Kwa 
kuwa mapenzi yake Baba yangu ni 
haya, ya kwamba kila amtazamaye 
Mwana na kumwamini yeye, awe na 
uzima wa milele; nami nitamfufua siku 
ya mwisho.t 

4l Basi Wayahudi wakamnung'uni- 
kia, kwa sababu alisema, Mimi ni 
chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. 
4 Wakasema, Je! Huyu siye Yesu, 
mwana wa Yusufu, ambaye twamjua 
babaye na mamaye? Sasa asemaje hu- 
yu, Nimeshuka kutoka mbinguni?t 
43 Basi Yesu akajibu, akawaambia, Msi- 
nung'unike ninyi kwa ninyi. 44 Hakuna 
mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa 
na Baba aliyenipeleka; nami nitamfufua 
siku ya mwisho.*t 45 Imeandikwa katika 
manabii, Na wote watakuwa wamefu- 
ndishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia 
na kujifunza kwa Baba huja kwangu.t 
46 Si kwamba mtu amemwona Baba, ila 
yeye atokaye kwa Mungu; huyo ndiye 
aliyemwona Baba.t 47 Amin, amin, na- 
waambia; Yeye aaminiye yuna uzima 
wa milele.t 48Mimi ndimi chakula cha 


5 Yn 18:36 6:16-21 Mt 14:22-33; Mk 6:45-52 6:23 Yn 6:11 6:27 Yn 4:14; 5:36; Mt 16:12 . 
9 1 Yoh 3:23 6:30 Yn 2:18; Mk8:11 6:31 Kut 16:4,15; Zab 78:24 6:32 Yn 6:49 


Yn 4:34; Mt 26:39 6:39 Yn 10:28,29,17:12 6:40 Yn 5:29; 11:24 6:42 Lk 4:22 


6:1 
6:2 
6:33 Yn 6:51 6:35 Yn 4:14; 6:48; 7:37 6:36 Yn 6:26,29 6:37 Yn 17:6-8; Mt 11:28 
6:3 
6:4 


8 
4 Yn6:55 6:45 Isa 54:13; Yer 31:33,34 6:46 Yn 1:18 6:47 Yn 3:16 


YOHANA MTAKATIFU 6 -7 


uzima.t 4 Baba zenu waliila mana ja- 
ngwani; wakafa.t $?Hiki ni chakula 
kishukacho kutoka mbinguni, kwamba 
mtu akile wala asife. $! Mimi ndimi 
chakula chenye uzima kilichoshuka ku- 
toka mbinguni; mtu akila chakula hiki, 
ataishi milele. Na chakula nitakachotoa 
mimi ni mwili wangu, kwa ajili ya 
uzima wa ulimwengu.t 

52 Basi Wayahudi walishindana 
wao kwa wao wakisema, Awezaje mtu 
huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule?t 
53 Basi Yesu akawaambia, Amin, amin, 
nawaambieni, Msipoula mwili wake 
Mwana wa Adamu na kuinywa damu 
yake, hamna uzima ndani yenu. 54 Au- 
laye mwili wangu na kuinywa damu 
yangu anao uzima wa milele; nami 
nitamfufua siku ya mwisho. 55 Kwa 
maana mwili wangu ni chakula cha 
kweli, na damu yangu ni kinywaji cha 
kweli. 5 Aulaye mwili wangu na kui- 
nywa damu yangu hukaa ndani yangu, 
nami hukaa ndani yake.t 5” Kama vile 
Baba aliye hai alivyonituma mimi, 
nami ni hai kwa Baba; kadhalika naye 
mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. 
58 Hiki ndicho chakula kishukacho ku- 
toka mbinguni; si kama mababa wali- 
vyokula, wakafa; bali akilaye chakula 
hicho ataishi milele. 5? Maneno hayo 
aliyasema katika sinagogi, alipokuwa 
akifundisha, huko Kapernaumu. 

60 Basi watu wengi miongoni mwa 
wanafunzi wake waliposikia, walisema, 
Neno hili. ni gumu, ni nani awezaye 
kulisikia? $! Naye Yesu akafahamu na- 
fsini mwake ya kuwa wanafunzi wake 
wanalinung'unikia neno hilo, akawaa- 
mbia, Je! Neno hili linawakwaza? 82 Ita- 
kuwaje basi, mmwonapo Mwana wa 
Adamu akipaa huko alikokuwako kwa- 
nza?t $ Roho ndiyo itiayo uzima, mwili 
haufai kitu; maneno hayo niliyowaambia 
ni roho, tena ni uzima.t “4 Lakini kuna 
wengine miongoni mwenu wasioamini. 
Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo 
ni nani wasioamini, naye ni nani ataka- 
yemsaliti.t $$ Akasema, Kwa sababu hiyo 
nimewaambia ya kwamba hakuna mtu 


:48 
:56 Yn 15:4; 1-Yoh 3:24; 2:24 6:62 Yn 3:13 
:68-69 Mt 16: 16; Mk 8:29; Lk 9:20; Yn 6:63 


13:55 7:6 Yn 2:4 7:7 Yn 15:18 


100 


awezaye kuja kwangu isipokuwa ameja- 
liwa na Baba yangu.t 
66 Kwa ajili ya hayo wengi mio- 
ngoni mwa wanafunzi wake wakarejea 
nyuma, wasiandamane :naye tena. 
67 Basi Yesu akawaambia wale Thena- 
shara, Je! Ninyi nanyi mwataka kuo- 
ndoka? 68 Basi Simoni Petro akamjibu, 
Bwana! Twende kwa nani? Wewe una- 
yo maneno ya uzima wa milele.t 6 Nasi 
tumesadiki, tena tumejua, ya kuwa 
wewe ndiwe Mtakatifu wa Mungu.t 
70 Yesu akawajibu, Je! Mimi sikuwa- 
chagua ninyi Thenashara, na mmoja 
wenu ni shetani? 7! Alimnena Yuda, 
mwana wa Simoni Iskariote; maana 
huyo ndiye atakayemsaliti; naye ni 
mmojawapo wa wale Thenashara. 
7 l Na baada ya hayo Yesu alikuwa 
akitembea katika Galilaya; maana 
hakutaka kutembea katika Uyahudi, kwa 
sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta 


kumwua.t 2Na sikukuu ya Wayahudi, 


Sikukuu ya Vibanda, ilikuwa karibu.t 
3 Basi ndugu. zake wakamwambia, Ondo- 
ka hapa, uende Uyahudi, wanafunzi 
wako nao wapate kuzitazama kazi zako 
unazozifanya.t “Kwa maana hakuna mtu 
afanyaye neno kwa siri, naye mwenyewe 
ataka kujulikana. Ukifanya mambo ha- 
ya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu. 
5Maana hata nduguze hawakumwami- 
ni.t SBasi Yesu akawaambia, Haujafika 
bado wakati wangu; ila wakati wenu 
sikuzote upo.t 7 Ulimwengu hauwezi ku- 
wachukia ninyi; bali hunichukia mimi, 
kwa sababu mimi naushuhudia ya kuwa 
kazi zake ni mbovu.t 8Kweeni ninyi 
kwenda kula sikukuu; mimi sikwei bado 
kwenda kula sikukuu hii, kwa kuwa 
haujatimia wakati wangu. 7? Naye alipo- 
kwisha kuwaambia hayo, alikaa vivi hivi 
huko Galilaya. 

l0 Hata ndugu zake walipokwisha 
kukwea kuiendea. sikukuu, ndipo yeye 
naye alipokwea, si kwa wazi bali kana 
kwamba kwa siri. !!Bası Wayahudi 
wakamtafuta kwenye sikukuu, wakase- 
ma, Yuko wapi yule?. 2Kukawa na 
manung'uniko mengi katika makutano 
juu yake. Wengine wakasema, Ni mtu 


Yn6:35 6:49 Yn 6:31,32; 1 Kor 10:3,5 6:51 Ebr 10:5,10 6:52 Yn6:60 - 
6:63 2 Kor 3:6 6:64 Yn 13:11 6:65 Yn 6:44 
6:69 Yn 1:49; 11:27; Mt 14:33; 16:16 

Mk 9:30; Lk 9:51 7:2 Law 23:34; Kum 16:13 7:3 Yn 2:12; Mt 12:46; Mdo 1:14 

Mt 


101 


mwema. Na wengine wakasema, Sivyo; 
bali anawadanganya makutano. 5 Wala- 
kini hakuna mtu aliyemtaja waziwazi, 
kwa sababu ya kuwaogopa Wayahudi.t 

14 Hata ikawa katikati ya sikukuu 
Yesu alikwea kuingia hekaluni, akafu- 
ndisha. !5 Wayahudi wakastaajabu wa- 
kisema, Amepataje huyu kujua elimu, 
ambaye hakusoma?t 16 Basi Yesu aka- 
wajibu, akasema, Mafunzo yangu si 
yangu mimi, ila ni yake yeye aliyeni- 
peleka. !7Mtu akipenda kuyatenda 
mapenzi yake, atajua habari ya yale 
mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu, 
au kwamba mimi nanena kwa nafsi 
yangu tu. !8 Yeye anenaye kwa nafsi 
yake tu hutafuta utukufu wake mwe- 
nyewe; bali yeye anayetafuta utukufu 
wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli, 
wala ndani yake hamna udhalimu.t 
I9Je! Musa hakuwapa torati? Wala 
hakuna mmoja wenu aitendaye torati. 
Mbona mnatafuta kuniua?! 20 Mkutano 
wakajibu, Ama! Una pepo! Ni nani 
anayetafuta kukuua?! 21 Yesu akajibu, 
akawaambia, Mimi nalitenda kazi mo- 
ja, nanyi nyote mnaistaajabia.t ?? Musa 
aliwapa tohara; lakini si kwamba yato- 
ka kwa Musa, bali kwa mababa; nanyi 
siku ya sabato humtahiri mtu.t 5 Basi 
ikiwa mtu hupashwa tohara siku ya 
sabato, ili torati ya Musa isije ikavu- 
njika, mbona mnanikasirikia mimi kwa 
sababu nalimfanya mtu kuwa mzima 
kabisa siku ya sabato?t 2 Basi msihu- 
kumu hukumu ya macho tu, bali ifa- 
nyeni hukumu iliyo ya haki.t 

25 Basi baadhi ya watu wa Yerusa- 
lemu wakasema, Je! Huyu siye wanaye- 
mtafuta ili wamwue?t 26Na kumbe! 
Anena waziwazi, wala hawamwambii 
neno! Yamkini hao wakuu wanajua 
hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo? 
27Lakini huyu twamjua atokako; bali 
Kristo atakapokuja hakuna ajuaye atoka- 
ko.t Basi Yesu akapaza sauti yake 
hekaluni, akifundisha na kusema, Mimi 
mnanijua, na huko nitokako mnakujua; 
wala sikuja kwa nafsi yangu; ila yeye 


YOHANA MTAKATIFU 7 


aliyenipeleka ni wa kweli, msiyemjua 
ninyi. 2 Mimi namjua, kwa kuwa nime- 
toka kwake, naye ndiye aliyenituma.t 
Basi wakatafuta kumkamata; lakini 
hakuna mtu aliyeunyosha mkono wake 
ili kumshika, kwa sababu saa yake 
ilikuwa haijaja bado.t 3! Na watu wengi 
katika mkutano wakamwamini; wakase- 
ma, Atakapokuja Kristo, je! Atafanya 
ishara nyingi zaidi kuliko hizi alizozifa- 
nya huyu?t 32 Mafarisayo wakawasikia 
mkutano wakinung'unika hivi juu yake; 
basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo 
wakatuma watumishi ili wamkamate. 

33 Basi Yesu akasema, Bado kita- 
mbo kidogo nipo pamoja nanyi; kisha 
naenda zangu kwake yeye aliyenipele- 
ka.t 34 Mtanitafuta wala hamtaniona; 
nami nilipo ninyi hamwezi kuja.t 35 Ba- 
si Wayahudi wakasemezana, Huyu ata- 
kwenda wapi hata sisi tusimwone? Ati! 
Atakwenda kwa Utawanyiko wa Wa- 
yunani, na kuwafundisha Wayunani? 
36 Ni neno gani hilo alilolisema, Mtani- 
tafuta wala hamtaniona; nami nilipo 
ninyi hamwezi kuja? 

' 37 Hata siku ya mwisho, siku ile 
kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama, 
akapaza sauti yake akisema, Mtu akio- 
na kiu, na aje kwangu anywe.t 38 Ania- 
miniye mimi, kama vile maandiko ya- 
livyonena, mito ya maji yaliyo hai 
itatoka ndani yake.t 39Na neno hilo 
alilisema katika habari ya Roho, amba- 
ye wale wamwaminio watampokea baa- 
daye; kwa maana Roho alikuwa hajaja, 
kwa sababu Yesu alikuwa hajatuku- 
zwa.ł 40 Basi wengine katika mkutano 
walipoyasikia maneno hayo, walisema, 
Hakika huyu ndiye nabii yule.t 4 We- 
ngine walisema, Huyu ndiye Kristo. 
Wengine wakasema, Je! Kristo atoka 
Galilaya?t 42 Andiko halikusema ya 
kwamba Kristo atoka katika uzao wa 
Daudi, na kutoka Bethlehemu, mji ule 
alioukaa Daudi?t 4 Basi kukaingia ma- 
tengano katika mkutano kwa ajili yake.t 
44 Baadhi yao wakataka kumkamata, 


3 Yn 9:22; 12:42; 19:38 7:15 Mt 13:54; Lk 2:47 7:16 Yn 12:49 7:18 Yn 5:41,44 

9 Yn 5:16,18,47; Mdo 7:53; Rum 2:17-29 7:20 Mk 3:21; Yn 8:48,52; 10:20 7:21 Yn 5:16 
2 Mwa 17:10; Law 12:3 7:23 Yn 5:9 7:24 Yn 8:15 7:25 Yn 7:19 7:27 Yn 7:41 

9 Mt 11:27 7:30 Yn 8:20; 13:1; Lk 22:53 7:31 Yn 8:30; 10:42; 11:45; 12:42 7:33 Yn 13:33 


8 Eze 47: i, 12; Zek 13:1; 14:8; Yoe 2:28; 3: 18; Isa 44:3; 55:1; 58:11; 


7:39 Yn 16:7; 2 Kor 3:17 


0 Yn 6:14; 'Kum 18:15 7: 41 Yn 1:46 7:42 2 Sam 7: 12; Mik 5: 2; Mt 2:5,6; 22:42; Zab 89:3 


:43 Yn 9:16 


7:1 
71 
7:2 
7:2 
7:34 Yn 8:21; 13:36; 17:24 7:37 Law 23:36; Yn 4:10,14 
7:3 
7:4 
7:4 





YOHANA MTAKATIFU 7 - 8 


lakini hakuna mtu aliyenyosha mikono 
yake ili kumshika.t 
45 Basi wale watumishi wakawae- 
ndea wakuu wa makuhani na Mafarisa- 
yo. Nao wakawaambia, Mbona hamku- 
mleta?t 46 Wale watumishi wakajibu. 
Hajanena kamwe mtu ye yote kama 
huyu anavyonena.t 4 Basi Mafarisayo 
wakawajibu, Je! Ninyi nanyi mmeda- 
nganyika? # Ni nani katika wakuu 
amwaminiye, au katika Mafarisayo?t 
49 Lakini makutano hawa wasioifahamu 
torati wamelaaniwa. 5? Akawaambia 
Nikodemo, (naye ni yule aliyemwe- 
ndea zamani, maana ni mmoja wao), 
Si Je! Torati yetu humhukumu mtu 
kabla ya kumsikia kwanza, na kujua 
atendavyo?t 52 Wakajibu, wakamwa- 
mbia, Je! Wewe nawe umetoka Galila- 
ya! Tafuta, ukaone ya kuwa kutoka 
Galilaya hakutokea nabii.t 
1 [Walikwenda kila mtu nyumbani 
kwake; naye Yesu akaenda mpaka 
mlima wa Mizeituni.t 2? Hata asubuhi 
kulipokucha akaingia tena hekaluni, na 
watu wote wakamwendea; naye akake- 
ti, akawa akiwafundisha. 3 Waandishi 
na Mafarisayo wakamletea mwanamke 
aliyefumaniwa katika uzinzi, waka- 
mweka katikati. 4Wakamwambia, 
Mwalimu, mwanamke huyu amefuma- 
niwa alipokuwa akizini. “Basi katika 
torati, Musa alituamuru kuwapiga kwa 
mawe wanawake namna hii; nawe wa- 
semaje?t $Nao wakasema neno hilo 
wakimjaribu, ili wapate sababu ya 
kumshitaki. Lakini Yesu akainama, 
akaandika kwa kidole chake katika 
nchi. 7 Nao walipozidi kumhoji, alijii- 
nua, akawaambia, Yeye asiye na dha- 
mbi miongoni mwenu na awe wa 
kwanza wa kumtupia jiwe.t $ Akainama 
tena, akaandika kwa kidole chake kati- 
ka nchi. °? Nao waliposikia, wakashita- 
kiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja 
mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa 
mwisho wao; akabaki Yesu peke yake, 
na yule mwanamke amesimama katika- 
ti.t 10 Yesu akajiinua asimwone mtu ila 
yule mwanamke, akamwambia, Mwa- 


102 


namke, wako wapi wale washitaki 
wako? Je! Hakuna aliyekuhukumu ku- 
wa na hatia? !! Akamwambia, Hakuna, 
Bwana. Yesu akamwambia, Wala mimi 
sikuhukumu. Enenda zako; wala usite- 
nde dhambi tena.J? 

12 Basi Yesu akawaambia tena aka- 
sema, Mimi ndimi nuru ya ulimwengu, 
yeye anifuataye hatakwenda gizani ka- 
mwe, bali atakuwa na nuru ya uzima.t 
13 Basi Mafarisayo wakamwambia, 
Wewe unajishuhudia mwenyewe; 
ushuhuda wako si kweli.t 14 Yesu aka- 
jibu, akawaambia, Mimi ningawa nina- 
jishuhudia mwenyewe, ushuhuda wa- 
ngu ndio kweli, kwa sababu najua 
nilikotoka na niendako; lakini ninyi 
hamjui nilikotoka wala niendako.t 
15 Ninyi mwahukumu kwa kufuata ma- 
mbo ya mwili; mimi simhukumu mtu.t 
16 Nami nijapohukumu, hukumu yangu 
ni kweli; kwa kuwa mimi si peke 
yangu, bali ni mimi na yeye aliyenipe- 
leka.t 17 Tena katika torati yenu imea- 
ndikwa kwamba, Ushuhuda wa watu 
wawili ni kweli.t 18Mimi ndimi nina- 
yejishuhudia mwenyewe, naye Baba 
aliyenipeleka ananishuhudia.t !° Basi 
wakamwambia, Yuko wapi Baba yako? 
Yesu akajibu, Mimi hamnijui, wala 
Baba yangu hammjui; kama mngalini- 
jua mimi, mngalimjua na Baba yangu.t 
20 Maneno hayo aliyasema alipokuwa 
akifundisha hekaluni, katika chumba 
cha hazina; wala hakuna mtu aliyemka- 
mata, kwa sababu saa yake ilikuwa 
haijaja bado.t 

21 Basi akawaambia tena, Mimi 
naondoka, nanyi mtanitafuta; nanyi 
mtakufa katika dhambi yenu; mimi 
niendako ninyi hamwezi kuja.t ?? Basi 
Wayahudi wakasema, Je! Atajiua! Kwa 
kuwa asema, Mimi niendako ninyi 
hamwezi kuja?t 3 Akawaambia, Ninyi 
ni wa chini, mimi ni wa juu; ninyi ni 
wa ulimwengu huu, mimi si wa uli- 
mwengu huu.t #Kwa hiyo naliwaa- 
mbieni ya kwamba mtakufa katika 
dhambi zenu; kwa sababu msiposadiki 
ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika 


7:44 Yn 7:30 7:45 Yn7:32 7:46 Mt 7:28,29 7:48 Yn 12:42 7:50 Yn 3:1-2 

7:51 Kum 1:16,17; 19:15 7:52 Yn 1:46; 7:41 8:1 Lk 21:37 

8:5 Law 20:10; Kum 22:22-24; Mt 22:15 8:7 Kum 17:7 8:9 Mt 22:22; Rum 2:22 8:11 Yn 5:14 
8:12 Mt 5:14; Yn 9:5; Isa 49:6; Yn 1:5,9; 12:46 8:13 Yn 5:31 8:14 Yn 5:31 

8:15 Yn 7:24; 12:47 8:16 Yn8:29 8:17 Kum 17:6; 19:15 8:18 1 Yoh 5:9 8:19 Yn 14:7 

8:20 Yn 7:30; 13:1; Lk 22:53 8:21 Yn 7:34; 13:33 8:22 Yn7:35 8:23 Yn 3:31 


103 


dhambi zenu. ?5 Basi wakamwambia, U 
nani wewe? Yesu akawaambia, Hasa 
neno lilo hilo ninalowaambia.t 26 Nina- 
yo mengi ya kusema na kuhukumu juu 
yenu; lakini yeye aliyenipeleka ni kwe- 
li, nami niliyoyasikia kwake, ndiyo 
ninenayo katika ulimwengu.t ?? Wala 
hawakutambua ya kuwa anawatajia Ba- 
ba. 28 Basi Yesu akawaambia, Mtaka- 
pokuwa mmekwisha kumwinua Mwa- 
na wa Adamu, ndipo mtakapofahamu 
ya kuwa mimi ndiye; na ya kuwa 
sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama 
Baba alivyonifundisha ndivyo ninena- 
vyo.! 9 Naye aliyenipeleka yu pamoja 
nami, hakuniacha peke yangu; kwa 
sababu nafanya sikuzote yale yampe- 
ndezayo.t 3? Naye alipokuwa akisema 
hayo, wengi walimwamini.? 

31 Basi Yesu akawaambia wale 
Wayahudi waliomwamini, Ninyi mki- 
kaa katika neno langu, mmekuwa wa- 
nafunzi wangu kweli kweli; 3?tena 
mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli 
itawaweka huru. 33 Wakamjibu, Sisi tu 
uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa 
watumwa wa mtu wakati wo wote; 
nawe wasemaje, Mtawekwa huru?t 
34 Yesu akawajibu, Amin, amin, na- 
waambia, Kila atendaye dhambi ni 
mtumwa wa dhambi.t 35 Wala mtumwa 
hakai nyumbani sikuzote; mwana hu- 
kaa sikuzote.t 36 Basi Mwana akiwawe- 
ka huru, mtakuwa huru kweli kweli.t 
37 Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa 
Ibrahimu lakini mnatafuta kuniua kwa 
sababu neno langu halimo ndani yenu. 
38 Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyane- 
nayo; nanyi vivyo hivyo mliyoyasikia 
kwa baba yenu ndiyo myatendayo. 
39 Wakajibu, wakamwambia, Baba yetu 
ndiye Ibrahimu! Yesu akawaambia, 
Kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, 
mngezitenda kazi zake Ibrahimu.! 
40 Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, 
mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, 
niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu ha- 
kufanya hivyo. 4! Ninyi mnazitenda ka- 
zi za baba yenu. Ndipo walipomwa- 
mbia, Sisi hatukuzaliwa kwa zinaa; sisi 


YOHANA MTAKATIFU 8 


tunaye Baba mmoja, yaani, Mungu.t 
42 Yesu akawaambia, Kama Mungu 
angekuwa baba yenu, mngenipenda 
mimi; kwa maana nalitoka kwa Mungu, 
nami nimekuja; wala sikuja kwa nafsi 
yangu, bali yeye ndiye aliyenituma.t 
433 Mbona hamyafahamu hayo niyase- 
mayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi 
kulisikia neno langu.t 4 Ninyi ni wa 
baba yenu, Ibilisi, na tamaa za baba 
yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye 
alikuwa mwuaji tangu mwanzo; wala 
hakusimama katika kweli, kwa kuwa 
hamna hiyo kweli ndani yake. Asema- 
po uongo, husema yaliyo yake mwe- 
nyewe; kwa sababu yeye ni mwongo, 
na baba wa huo.t 45 Nami, kwa sababu 
nasema iliyo kweli, hamnisadiki.t 46 Ni 
nani miongoni mwenu anishuhudiaye 
ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema 
kweli, mbona ninyi hamnisadiki?t 
41 Yeye aliye wa Mungu huyasikia 
maneno ya Mungu; hivyo ninyi hamsi- 
kii kwa sababu ninyi si wa Mungu.t 
48 Wayahudi wakajibu, wakamwa- 
mbia, Je! Sisi hatusemi vema ya kwa- 
mba wewe u Msamaria, nawe una pe- 
po?t #Yesu akajibu, Mimi sina pepo; 
lakini mimi namheshimu Baba yangu, na 
ninyi mwanivunjia heshima yangu. 
so Wala mimi siutafuti utukufu wangu; 
yuko mwenye kutafuta na kuhukumu.t 
51 Amin, amin, nawaambia, Mtu akilishi- 
ka neno langu, hataona mauti milele.t 
52 Basi Wayahudi wakamwambia, Sasa 
tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahi- 
mu amekufa, na manabii wamekufa; 
nawe wasema, Mtu akilishika neno la- 
ngu, hataonja mauti milele.t $ Wewe u 
mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu, amba- 
ye amekufa? Nao manabii wamekufa. 
Wajifanya u nani?! $#Yesu akajibu, Ni- 
kijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si 
kitu; anitukuzaye ni Baba yangu, amba- 
ye ninyi mwanena kuwa ni Mungu 
wenu. 55 Wala ninyi hamkumjua; lakini 
mimi namjua. Nikisema ya kwamba 
simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi; 
lakini namjua, na neno lake nalishika.t 
56 Ibrahimu, baba yenu, alishangilia kwa 


5 Yn8:14 8:26 Yn 8:38; 12:49 8:28 Yn 3:14,12:32 8:29 Yn 8:16; Mt 27:46 
0 Yn 7:31; 10:42; 12:11 "8:33 Mt 3:9; Lk 3:8; Neh 9:36 8:34 Rum 6:16,20; 1 Yoh 3:8 
5 Gal 4:30 8:36 Rum 6:18,22 8:39 Mt 3:9 8:41 Mwa 3:15; Kum 23:2 8:42 1 Yoh 5:1 


6 2 Kor 5:21; | Pet 2:22 8:47 Yn 18:37; 1 Yoh 4:6 8:48 Yn 7:20; Mk 3:21 8:50 Yn 5:41 


8:2 
8:3 
8:3 
8:43 Yn 12:39; Mt 12:34; Rum 8:7 8:44 1 Yoh 3:8-10; Mwa 3:4; 2 Pet 2:4 8:45 Lk 22:67 
8:4 
8:51 


Yn 5:24; 6:40,47; 11:25 8:52 Mk9:1 8:53 Yn 4:12 8:55 Yn 7:28 


YOHANA MTAKATIFU 8 -9 


vile atakavyoiona siku yangu; naye 
akaiona, akafurahi. “?Basi Wayahudi 
wakamwambia, Wewe hujapata bado 
miaka hamsini, nawe umemwona Ibra- 
himu? 58 Yesu akawaambia, Amin, amin, 
nawaambia, Yeye Ibrahimu asijakuwa- 
ko, mimi niko. $? Basi wakaokota mawe 
ili wamtupie; lakini Yesu akajificha, 
akatoka hekaluni.t 
9 l Hata alipokuwa akipita alimwo- 
na mtu, kipofu tangu kuzaliwa.t 
? Wanafunzi wake wakamwuliza waki- 
sema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, 
mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe 
kipofu?t 3 Yesu akajibu, Huyu hakute- 
nda dhambi, wala wazazi wake; bali 
kazi za Mungu zidhihirishwe ndani 
yake.t # Imetupasa kuzifanya kazi zake 
yeye aliyenipeleka maadamu ni mcha- 
na, usiku waja asipoweza mtu kufanya 
kazi.t $ Muda nilipo ulimwenguni, mi- 
mi ni nuru ya ulimwengu.t 6 Alipokwi- 
sha kusema hayo, alitema mate chini, 
akafanya tope kwa yale mate. Akampa- 
ka kipofu tope za macho,t 7akamwa- 
mbia, Nenda kanawe katika birika ya 
Siloamu, (maana yake, Aliyetumwa). 
Basi akaenda na kunawa; akarudi anao- 
na. 8 Basi jirani zake, na wale walio- 
mwona zamani kuwa ni mwombaji, 
wakasema, Je! Huyu siye yule aliyeku- 
wa akiketi na kuomba? ? Wengine wa- 
kasema, Ndiye. Wengine wakasema, 
La, lakini amefanana naye. Yeye mwe- 
nyewe alisema, Mimi ndiye. !° Basi 
wakamwambia, Macho yako yalifu- 
mbuliwaje? 1! Yeye akajibu, Mtu yule 
aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka 
macho akaniambia, Nenda Siloamu 
ukanawe; basi nikaenda na kunawa, 
nikapata kuona. !? Wakamwambia, Yu- 
ko wapi huyo? Akasema, Mimi sijui. 
13 Basi wakampeleka kwa Mafari- 
sayo yule aliyekuwa kipofu zamani. 
l4 Nayo ilikuwa sabato, hapo Yesu 
alipofanya zile tope na kumfumbua 
macho.t 15 Basi Mafarisayo nao waka- 
mwuliza tena jinsi gani alivyopata 
kuona. Akawaambia, Alinitia tope juu 
ya macho, nami nikanawa, na sasa 
naona. l6 Basi baadhi ya Mafarisayo 
wakasema, Mtu huyo hakutoka kwa 
Mungu, kwa sababu haishiki sabato. 


104 


Wengine wakasema, Awezaje mtu 
mwenye dhambi kufanya ishara kama 
hizo? Kukawa matengano kati yao.t 
17 Basi wakamwambia yule kipofu ma- 
ra ya pili, Wewe wasemaje katika 
habari zake kwa vile alivyokufumbua 
macho? Akasema, Ni nabii.t 18 Basi 
Wayahudi hawakusadiki habari zake, 
ya kuwa alikuwa kipofu, kisha akapata 
kuona; hata walipowaita wazazi wake 
yule aliyepata kuona. 19 Wakawauliza 
wakisema, Huyu ndiye mwana wenu, 
ambaye mnasema kwamba alizaliwa 
kipofu? Amepataje, basi, kuona sasa? 
20 Wazazi wake wakawajibu, wakase- 
ma, Tunajua ya kuwa huyu ndiye 
mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa 
kipofu; ?!lakini jinsi aonavyo sasa 
hatujui; wala hatujui ni nani aliyemfu- 
mbua macho. Mwulizeni yeye mwe- 
nyewe; yeye ni mtu mzima; atajisemea 
mwenyewe. ?? Wazazi wake waliyase- 
ma hayo kwa sababu waliwaogopa 
Wayahudi; kwa maana Wayahudi wa- 
likuwa wamekwisha kuafikiana kwa- 
mba mtu akimkiri kuwa ni Kristo, 
atatengwa na sinagogi.t 3 Ndiyo saba- 
bu wale wazazi wake walisema, Ni mtu 
mzima, mwulizeni yeye. 

24 Basi mara ya pili wakamwita 
yule mtu aliyekuwa kipofu, waka- 
mwambia, Mpe Mungu utukufu. Sisi 
tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye 
dhambi.t 25 Basi yule mtu akajibu, 
Kwamba yeye ni mwenye dhambi 
sijui. Najua neno moja, kuwa mimi 
nalikuwa kipofu na sasa naona. ?6 Ba- 
si wakamwambia, Alikutendea nini? 
Alikufumbua macho jinsi gani? 
27 Akawajibu, Nimekwisha kuwaa- 
mbia, wala hamkusikia; mbona mna- 
taka kusikia tena? Ninyi nanyi mna- 
taka kuwa wanafunzi wake? ?8 Basi 
wakamshutumu, wakasema, Wewe u 
mwanafunzi wake yule; sisi tu wana- 
funzi wa Musa. ?’Sisi tunajua ya 
kuwa Mungu alisema na Musa; bali 
yule hatujui atokako. 30 Yule mtu 
akajibu, akawaambia, Hii ni ajabu! 
Kwamba ninyi hamjui atokako, naye 
alinifumbua macho! 3! Twajua ya ku- 
wa Mungu hawasikii wenye dhambi; 
bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na 


8:59 Yn 10:31 9:1 Mdo 3:2; 14:8 9:2 Lk 13:2; Kut 20:5 9:3 Yn 11:4 9:4 Yn 5:17,20; 11:9 
9:5 Mt 5:14; Yn 8:12; 12:35 9:6 Mk 8:23 9:14 Yn 5:9 9:16 Yn 3:2; 7:43; 9:31,33 
9:17 Yn 4:19 9:22 Yn 7:13; 12:42; 16:2 9:24 Yos 7:19 


105 


kuyafanya mapenzi yake, humsikia 
huyo.t 32 Tokea hapo haijasikiwa ya 
kuwa mtu ameyafumbua macho ya 
kipofu, ambaye alizaliwa hali hiyo. 
33 Kama huyo asingalitoka kwa Mu- 
ngu, asingeweza kutenda neno lo 
lote.t 34Wakajibu, wakamwambia, 
Ama! Wewe ulizaliwa katika dhambi 
tupu, nawe unatufundisha sisi? Waka- 
mtoa nje.t 

35 Yesu akasikia kwamba wame- 
mtoa nje; naye alipomwona alisema, 
Wewe wamwamini Mwana wa Mu- 
ngu? 36 Naye akajibu akasema, Ni nani, 
Bwana, nipate kumwamini? 37Yesu 
akamwambia, Umemwona, naye ana- 
yesema nawe ndiye.t 38 Akasema, Naa- 
mini, Bwana. Akamsujudia. 3 Yesu 
akasema, Mimi nimekuja ulimwenguni 
humu kwa hukumu, ili wao wasioona 
waone, nao wanaoona wawe vipofu.t 
40 Baadhi ya Mafarisayo waliokuwapo 
pamoja naye wakasikia hayo, waka- 
mwambia, Je! Sisi nasi tu vipofu?! 
41 Yesu akawaambia, Kama mngekuwa 
vipofu, msingekuwa na dhambi; lakini 
sasa mwasema, Twaona; basi dhambi 
yenu inakaa.t 
1 0 1 Yesu aliwaambia, Amin, ami- 

n, nawaambieni, Yeye asiyei- 

ngia mlangoni katika zizi la kondoo, 
lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi 
naye ni mnyang'anyi. ? Aingiaye mla- 
ngoni ni mchungaji wa kondoo. ?Ba- 
wabu humfungulia huyo, na kondoo 
humsikia sauti yake; naye huwaita 
kondoo wake kwa majina yao, na 
kuwapeleka nje. 4Naye awatoapo nje 
kondoo wake wote, huwatangulia; na 
wale kondoo humfuata, kwa maana 
waijua sauti yake. “Mgeni hawata- 
mfuata kabisa, bali watamkimbia; kwa 
maana hawazijui sauti za wageni.t 
6 Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini 
wao hawakuelewa na mambo hayo 
aliyowaambia.t 

7 Basi Yesu aliwaambia tena, Amin, 
amin, nawaambieni, Mimi ndimi mlango 
wa kondoo.t 8Wote walionitangulia ni 





YOHANA MTAKATIFU 9 - 10 


wevi na wanyang'anyi; lakini kondoo 
hawakuwasikia.t Mimi ndimi mlango; 
mtu akiingia kwa mimi, ataokoka; atai- 
ngia na kutoka, naye atapata malisho.t 
10Mwivi haji ila aibe na kuchinja na 
kuharibu; mimi nalikuja ili wawe na 
uzima, kisha wawe nao tele. 1! Mimi 
ndimi mchungaji mwema. Mchungaji 
mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya 
kondoo.t 2Mtu wa mshahara, wala si 
mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, 
humwona mbwa-mwitu anakuja, aka- 
waacha kondoo na kukimbia; na mbwa- 
mwitu huwakamata na kuwatawanya.t 
13 Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa 
mshahara; wala mambo ya kondoo si 
kitu kwake. !4Mimi ndimi mchungaji 
mwema; nao walio wangu nawajua; nao 
walio wangu wanijua mimi;t 15 kama vile 
Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. 
Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya 
kondoo.t 16Na kondoo wengine ninao, 
ambao si wa zizi hili; na hao nao 
imenipasa kuwaleta; na sauti yangu 
wataisikia; kisha kutakuwako kundi mo- 
ja na mchungaji mmoja.t 17Ndiposa 
Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai 
wangu ili niutwae tena.t 18 Hakuna mtu 
aniondoleaye, bali mimi nautoa mwe- 
nyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa, 
ninao na uweza wa kuutwaa tena. Agizo 
hilo nalilipokea kwa Baba yangu.t 

19 Kukaingia tena matengano kati 
ya Wayahudi, kwa ajili ya maneno 
hayo.t 20 Wengi wao wakasema, Ana 
pepo huyu, tena ana wazimu; mbona 
mnamsikiliza?t 2! Wengine wakasema, 
Maneno hayo siyo ya mtu mwenye 
pepo. Je! Pepo aweza kuwafumbua 
macho vipofu? 

22 Basi huko Yerusalemu ilikuwa 
Sikukuu ya Kutabaruku; ni wakati wa 
baridi. 53 Naye Yesu alikuwa akite- 
mbea hekaluni, katika ukumbi wa 
Sulemani.t 24 Basi Wayahudi wali- 
mzunguka, wakamwambia, Hata lini 
utatuhangaisha nafsi zetu? Kama we- 
we ndiwe Kristo, utuambie waziwa- 
zi.t 25 Yesu akawajibu, Naliwaambia, 


9:31 Isa 1:15; Mit 15:29; Mdo 10:35 9:33 Yn9:16 9:34 Yn9:2; Zab 51:5 9:37 Yn 4:26; 10:25 
9:39 Mt 13:11- 15 9:40 Mt 15: 14; 23:26 9:41 Mit 26:12 10:5 Yn 10:27 10:6 Yn 16:25 
10:7 Zab 118:20; Yn 14:6; Mt 7:13,14 10:8 Yer 23:1,2 10:9 Zab 118:20; Yn 14:6; 1 Kor 3:15 


10:11 Zab 23:1; Lk 15:4- 7 


10:12 Isa 40:11; Eze 34:11-23; 37:24; Yn 15:13; Mt 10:16; Mdo 20:29; Tit 1:11; 1 Pet 5:2,3 


10:14 2 Tim 2: 19 10:15 Mt 11: 27; Lk 10:22 


10:16 Eze 37:24; 34:23; Yn 11:52; "| Pet 2:25; Efe 4:5 10:17 Flp 2:8,9 10:18 Yn 5:26; 19:11 
10:19 Yn 7:43; 9:16 10:20 Yn 7:20; 8:48; Mk 3:21 10:23 Mdo 3:11; 5:12 10:24 Lk 22:67 


YOHANA MTAKATIFU 10- 11 


lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ni- 
nazozifanya kwa jina la Baba yangu 
ndizo zinazonishuhudia.t 26 Lakini ni- 
nyi hamsadiki, kwa sababu hammo 
miongoni mwa kondoo wangu.t ?7 Ko- 
ndoo wangu waisikia sauti yangu; 
nami nawajua, nao wanifuata.t 28 Na- 
mi nawapa uzima wa milele; wala 
hawatapotea kamwe; wala hakuna 
mtu atakayewapokonya katika mkono 
wangu.t 2? Baba yangu aliyenipa hao 
ni mkuu kuliko wote; wala hakuna 
mtu awezaye kuwapokonya katika 
mkono wa Baba yangu. 30 Mimi na 
Baba tu umoja. 3! Basi Wayahudi 
wakaokota mawe tena ili wampige.t 
32 Yesu akawajibu, Kazi njema nyingi 
nimewaonyesha, zitokazo kwa Baba; 
kwa ajili ya kazi ipi katika hizo 
mnanipiga kwa mawe? 33 Wayahudi 
wakamjibu, Kwa ajili ya kazi njema 
hatukupigi kwa mawe; bali kwa kuku- 
furu, na kwa sababu wewe uliye 
mwanadamu wajifanya mwenyewe u 
Mungu.t 34 Yesu akawajibu, Je! Hai- 
kuandikwa katika torati yenu ya kwa- 
mba, Mimi nimesema, Ndinyi miu- 
ngu?t 35 Ikiwa aliwaita miungu wale 
waliojiliwa na neno la Mungu; (na 
maandiko hayawezi kutanguka);ł 
36 je! Yeye ambaye Baba alimtakasa, 
akamtuma ulimwenguni, ninyi mna- 
mwambia, Unakufuru; kwa sababu 
nalisema, Mimi ni Mwana wa Mu- 
ngu?t 37 Kama sizitendi kazi za Baba 
yangu, msiniamini; 38 lakini nikizite- 
nda, ijapokuwa hamniamini mimi, 
ziaminini zile kazi; mpate kujua na 
kufahamu ya kuwa Baba yu ndani 
yangu, nami ni ndani ya Baba. 39 Wa- 
katafuta tena kumkamata; lakini aka- 
toka mikononi mwao.t 

40 Akaenda zake tena ng'ambo ya 
Yordani, mpaka mahali pale alipoku- 
wapo Yohana akibatiza hapo kwanza, 
akakaa huko.t 41 Na watu wengi waka- 
mwendea, wakasema, Yohana kweli 
hakufanya ishara yo yote, lakini yote 
aliyoyasema Yohana katika habari za- 


106 


ke huyu yalikuwa kweli. 4 Nao wengi 
wakamwamini huko.t 
1 1 1 Basi mtu mmoja alikuwa ha- 
wezi, Lazaro wa ' Bethania, 
mwenyeji wa mji wa Mariamu na 
Martha, dada yake.t 2? Ndiye Mariamu 
yule aliyempaka Bwana marhamu, aka- 
mfuta miguu kwa nywele- zake, ambaye 
Lazaro nduguye alikuwa hawezi.t 3 Ba- 
si wale maumbu wakatuma ujumbe 
kwake wakisema, Bwana, yeye umpe- 
ndaye hawezi. “Naye Yesu aliposikia, 
alisema, Ugonjwa huu si wa mauti, bali 
ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili 
Mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo.t 
5Naye Yesu alimpenda Martha na 
umbu lake na Lazaro. í Basi aliposikia 
ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 
mbili pale pale alipokuwapo. 7 Kisha, 
baada ya hayo, akawaambia wanafunzi 
wake, Twendeni Uyahudi tena. 8 Wale 
wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi- 
juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta 
kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda 
huko tena?t ? Yesu akajibu, Je! Saa za 
mchana si kumi na mbili? Mtu akienda 
mchana hajikwai; kwa sababu aiona 
nuru ya ulimwengu huu.! 10 Bali akie- 
nda usiku hujikwaa; kwa sababu nuru 
haimo ndani yake.t 1! Aliyasema hayo; 
kisha, baada ya hayo, akawaambia, 
Rafiki yetu, Lazaro, amelala; lakini 
ninakwenda nipate kumwamsha.t 
12 Basi wale wanafunzi wakamwambia, 
Bwana, ikiwa amelala, atapona. 3 La- 
kini Yesu alikuwa amenena habari ya 
mauti yake; nao walidhania ya kuwa 
ananena habari ya kulala usingizi. 
14 Basi hapo Yesu akawaambia wazi- 
wazi, Lazaro amekufa. 15 Nami nafura- 
hi kwa ajili yenu kwamba sikuwako 
huko, ili mpate kuamini; lakini na 
twendeni kwake.t 16 Basi Tomaso, al- 
twaye Pacha, akawaambia wanafunzi 
wenziwe, Twendeni na sisi, ili tufe 
pamoja naye.t 
17 Basi Yesu alipofika, alimkuta 
amekwisha kuwamo kaburini yapata 
siku nne. 18 Na Bethania ilikuwa karibu 
na Yerusalemu, kadiri ya maili mbili 


10:25 Yn 4:26; 5:36;9:37 10:26 Yn6:64; 8:45 10:27 Yn 8:47; 10:3,4 

10:28 Yn 5:28; 6:39; 17:12; 18:9 10:31 Yn 8:59 10:33 Law 24:16; Yn 5:18; Mt 26:65 

10:34 Zab 82:6 10:35 Mt 5:17,18 10:36 Yn 5:17-20 10:39 Yn 8:59; Lk 4:30 10:40 Yn 1:28 
10:42 Yn 8:30 11:1 Lk 10:38-39 11:2 Yn 12:3 11:4 Yn9:3 11:8 Kum 15:11; Yn 8:59; 10:31 
11:9 Yn 9:4,5; 1 Yoh 2:10 11:10 Yn 12:35; 1 Yoh 2:11 11:11 Mt 9:24; Lk 8:52 11:15 Zek 9:9 


11:16 Mk 10:32; 14:31 


107 


hivi; ? na watu wengi katika Wayahudi 
walikuwa wamekuja kwa Martha na 
Mariamu, ili kuwafariji kwa habari ya 
ndugu yao. Basi Martha aliposikia 
kwamba Yesu anakuja, alikwenda ku- 
mlaki; na Mariamu alikuwa akikaa 
nyumbani. ?! Basi Martha akamwambia 
Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo ha- 
pa, ndugu yangu hangalikufa.t ?? Lakini 
hata sasa najua ya kuwa yo yote 
utakayomwomba Mungu, Mungu ata- 
kupa. 3 Yesu akamwambia, Ndugu ya- 
ko atafufuka. ?4 Martha akamwambia, 
Najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo 
siku ya mwisho.t 25 Yesu akamwambia, 
Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. 
Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, ata- 
kuwa anaishi; 26 naye kila aishiye na 
kuniamini hatakufa kabisa hata milele. 
Je! Unayasadiki hayo?t 27 Akamwa- 
mbia, Naam, Bwana, mimi nimesadiki 
ya kwamba wewe ndiwe Kristo, Mwa- 
na wa Mungu, yule ajaye ulimwengu- 
ni.t 28 Naye alipokwisha kusema hayo, 
alikwenda zake; akamwita umbu lake 
Mariamu faraghani, akisema, Mwali- 
mu yupo anakuita. ?9 Naye aliposikia, 
aliondoka upesi, akamwendea. 30Na 
Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji; 
lakini alikuwa akalipo pale pale alipo- 
mlaki Martha.t 3! Basi wale Wayahudi 
waliokuwapo na Mariamu nyumbani, 
wakimfariji, walipomwona jinsi ali- 
vyoondoka upesi na kutoka, walimfua- 
ta; huku wakidhania ya kuwa anakwe- 
nda kaburini ili alie huko. 3? Basi 
Mariamu alipofika pale alipokuwapo 
Yesu, na kumwona, alianguka miguuni 
pake, akamwambia, Bwana, kama 
ungalikuwapo hapa, ndugu yangu ha- 
ngalikufa.! 3 Basi Yesu alipomwona 
analia, na wale Wayahudi waliofuatana 
naye wanalia, aliugua rohoni, akafa- 
dhaika roho yake,! 3fakasema, Mme- 
mweka wapi? Wakamwambia, Bwana, 
njoo utazame. 35 Yesu akalia machozi.t 
36 Basi Wayahudi wakasema, Angalieni 
jinsi alivyompenda. 37Bali wengine 
wao wakasema, Je! Huyu aliyemfu- 
mbua macho yule kipofu, hakuweza 
kumfanya na huyu asife? 


YOHANA MTAKATIFU |11 


38 Basi Yesu, hali akiugua tena 
nafsini mwake, akafika kwenye kaburi. 
Nalo lilikuwa- ni pango, na jiwe lime- 
wekwa juu yake.t 3? Yesu akasema, 
Liondoeni jiwe. Martha, dada yake 
yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, 
ananuka sasa; maana amekuwa maiti 
siku nne.t 4 Yesu akamwambia, Mimi 
sikukuambia ya kwamba ukiamini 
utauona utukufu wa Mungu?t 4 Basi 
wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua 
macho yake juu, akasema, Baba, naku- 
shukuru kwa kuwa umenisikia. ?? Nami 
nalijua ya kuwa wewe.wanisikia siku- 
zote; lakini kwa ajili ya mkutano huu 
wanaohudhuria nalisema haya, ili wa- 
pate kusadiki kwamba ndiwe uliyenitu- 
ma.t 43Naye akiisha kusema hayo, 
akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo 
huku nje. 4 Akatoka nje yule aliyekufa, 
amefungwa sanda miguuni na mikono- 
ni, na uso wake amefungwa leso. Naye 
Yesu ‘akawaambia, Mfungueni, mka- 
mwache aende zake. 

45 Basi wengi katika Wayahudi wa- 
liokuja kwa Mariamu, na kuyaona yale 
aliyoyafanya, wakamwamini.t % Lakini 
wenginę wakaenda zao kwa Mafarisa- 
yo, wakawaambia aliyoyafanya Yesu. 

47 Basi wakuu wa makuhani na 
Mafarisayo wakakusanya baraza, wa- 
kasema, Tunafanya nini? Maana mtu 
huyu afanya ishara nyingi. 48 Tukimwa- 
cha hivi, watu wote watamwamini; na 
Warumi watakuja, Watatuondolea ma- 
hali petu na taifa letu. 49 Mtu mmoja 
miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa 
Kuhani Mkuu mwaka ule, akawaa- 
mbia, Ninyi hamjui neno lo lote; 5% wa- 
la hamfikiri ya kwamba yafaa mtu 
mmoja afe kwa ajili ya watu, wala 
lisiangamie taifa zima.t 51 Na neno hilo 
yeye hakulisema kwa nafsi yake; bali 
kwa kuwa alikuwa Kuhani Mkuu mwa- 
ka ule, alitabiri ya kwamba Yesu 
atakufa kwa ajili ya taifa hilo.t 3? Wala 
si kwa ajili ya taifa hilo tu; lakini 
pamoja na hayo awakusanye watoto wa 
Mungu waliotawanyika, ili wawe wa- 
moja.t 53 Basi. tangu siku ile walifanya 
shauri la kumwua. 


11:21 Yn3:32 11:24 Yn 5:29; 6:40; Lk 14:14 11:26 Yn 5:24; 8:51 11:27 Yn 6:69 

11:30 Yn 11:20 11:32 Yn11:21 11:33 Yn 13:21 11:35 Lk 19:41 11:38 Isa 53:1; Mt 27:60 
11:39 Yn 20:1 11:40 Isa 6:10; Yn 4:23,25,26 11:42 Yn 12:30 11:45 Lk 16:31; Yn 10:42; 12:42 
11:50 Yn 18:14 11:51 Mwa 50:20; Kut 28:30; Hes 27:21 11:52 Yn 10:16; 1 Yoh 2:2; Mt 12:30 


YOHANA MTAKATIFU 11 — 12 


54 Kwa hiyo Yesu hakutembea tena 
kwa wazi katikati ya Wayahudi; bali 
alitoka huko, akaenda mahali karibu na 
jangwa, mpaka mji uitwao Efraimu; 
akakaa huko pamoja na wanafunzi 
wake. 55 Na Pasaka ya Wayahudi iliku- 
wa karibu; na wengi wakakwea toka 
mashambani kwenda Yerusalemu ka- 
bla ya Pasaka, ili wajitakase.t 56 Basi 
wao wakamtafuta Yesu, wakasemeza- 
na hali wamesimama hekaluni, Mwao- 
naje? Haji kabisa sikukuu hii? 57Na 
wakuu wa makuhani na Mafarisayo 
walikuwa wametoa amri ya kwamba 
mtu akimjua alipo, alete habari, ili 
wapate kumkamata. 

1 2 1 Basi, siku sita kabla ya Pasa- 

ka, Yesu alifika Bethania, ali- 
pokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu 
alimfufua katika wafu.tt 2? Basi waka- 
mwandalia karamu huko; naye Martha 
akatumikia; na Lazaro alikuwa mmoja- 
wapo wa wale walioketi chakulani 
pamoja naye.t 3 Basi Mariamu akatwaa 
ratli ya marhamu ya nardo safi yenye 
thamani nyingi, akampaka Yesu mi- 
guu, akamfuta miguu kwa nywele za- 
ke. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya 
marhamu.! 4Basi Yuda Iskariote, 
mmojawapo wa wanafunzi wake, 
ambaye ndiye atakaye kumsaliti, aka- 
sema, 5Mbona marhamu hii haikuuzwa 
kwa dinari mia tatu, wakapewa maski- 
ni? $Naye aliyasema hayo, si kwa 
kuwahurumia maskini; bali kwa kuwa 
ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko, 
akavichukua vilivyotiwa humo.t 7 Basi 
Yesu alisema, Mwache aiweke kwa 
siku ya maziko yangu. 8Kwa maana 
maskini mnao sikuzote pamoja nanyi; 
bali mimi hamnami sikuzote.t 

9 Basi watu wengi katika Wayahudi 
walipata kujua ya kuwa yeye yuko 
huko, nao wakaja, si kwa ajili yake 
Yesu tu, ila wamwone na Lazaro, 
ambaye Yesu alimfufua katika wafu. 
10 Nao wakuu wa makuhani wakafanya 
shauri la kumwua Lazaro naye; !! maa- 
na kwa ajili yake wengi katika Waya- 
hudi walijitenga, wakamwamini Yesu. 


11:55 2 Nya 30:17; Mk 10:32; Mdo 21:24,26 12:1-8 Mt 26:6-13; Mk 14:3-9 


108 


12 Nayo siku ya pili yake watu 
wengi walioijia sikukuu walisikia ya 
kwamba Yesu anakuja Yerusalemu;t 
3 wakatwaa matawi ya mitende, waka- 
toka nje kwenda kumlaki, wakapiga 
makelele, Hosana! Ndiye mbarikiwa 
ajaye kwa jina la Bwana, Mfalme wa 
Israeli!t 14 Naye Yesu alikuwa amepata 
mwana-punda, akampanda, kama vile 
iliyoandikwa, 15 Usiogope, binti Sayu- 
ni; tazama, Mfalme wako anakuja, 
amepanda mwana-punda. 16 Mambo ha- 
yo wanafunzi wake hawakuyafahamu 
hapo kwanza; lakini Yesu alipotuku- 
zwa, ndipo walipokumbuka ya kwamba 
ameandikiwa hayo, na ya kwamba 
walimtendea hayo.t !7 Basi wakamshu- 
hudia wale mkutano waliokuwapo pa- 
moja naye alipomwita Lazaro kutoka 
kaburini, akamfufua. 18 Na kwa sababu 
hiyo mkutano walikwenda kumlaki, 
kwa kuwa wamesikia ya kwamba 
ameifanya ishara hiyo. 19 Basi Mafari- 
sayo wakasemezana wao kwa wao, 
Mwaona kwamba hamfai neno lo lote; 
tazameni, ulimwengu umekwenda nyu- 
ma yake.t 

20 Palikuwa na Wayunani kadha 
wa kadha miongoni mwa watu walio- 
kwea kwenda kuabudu kwenye siku- 
kuu.t ?1 Basi hao walimwendea Filipo, 
mtu wa Bethsaida ya Galilaya, waka- 
mwomba, wakisema, Bwana, sisi tuna- 
taka kumwona Yesu.t ? Filipo akae- 
nda, akamwambia Andrea; kisha 
Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. 
23 Naye Yesu akawajibu, akasema, Saa 
imefika atukuzwe Mwana wa Adamu. 
24 Amin, amin, nawaambia, Chembe ya 
ngano isipoanguka katika nchi, ikafa, 
hukaa hali iyo hiyo peke yake; bali 
ikifa, hutoa mazao mengi.t ?25 Yeye 
aipendaye nafsi yake ataiangamiza; 
naye aichukiaye nafsi yake katika uli- 
mwengu huu ataisalimisha hata uzima 
wa milele.t 26Mtu akinitumikia, na 
anifuate; nami nilipo, ndipo na mtumi- 
shi wangu atakapokuwapo. Tena mtu 
akinitumikia, Baba atamheshimu.t 
27 Sasa roho yangu imefadhaika; nami 
nisemeje? Baba, uniokoe katika saa 


12:1 Yn 11:1,43 


12:2 Lk 10:40 12:3 Łk 7:38 12:6 Lk 8:3 12:8 Kum 15:11 

12:12-19 Mt 21:1-11; Mk 11:1-10; Lk 19:29-40 12:13 Zab 118:25,26 12:14 Zek 9:9 

12:16 Yn 7:39 12:19 Yn 11:48 12:20 Yn 7:35; 11:55 12:21 Yn 1:44; Lk 19:3; 23:8 

12:24 Rum 14:9; 1 Kor 15:36 12:25 Mt 10:39; Lk 14:26; 17:33 12:26 Yn 14:3; 17:24 


109 


hii? Lakini ni kwa ajili ya hayo nili- 
vyoifikia saa hii.t Baba, ulitukuze 
jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbi- 
nguni, Nimelitukuza, nami nitalitukuza 
tena.t 29 Basi mkutano uliosimama ka- 
ribu wakasikia, walisema ya kwamba 
kumekuwa ngurumo; wengine walise- 
ma, Malaika amesema naye.t 30 Yesu 
akajibu, akasema, Sauti hiyo haikuwa- 
ko kwa ajili yangu, bali kwa ajili 
yenu.t 31 Sasa hukumu ya ulimwengu 
huu ipo; sasa mkuu wa ulimwengu huu 
atatupwa nje.t 32 Nami nikiinuliwa juu 
ya nchi, nitawavuta wote kwangu.t 
33 Aliyanena hayo akionyesha ni mauti 
gani atakayokufa. 34 Basi mkutano wa- 
kamjibu, Sisi tumesikia katika torati ya 
kwamba Kristo adumu hata milele; 
nawe wasemaje ya kwamba imempasa 
Mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu 
Mwana wa Adamu ni nani?! 35 Basi 
Yesu akawaambia, Nuru ingaliko pa- 
moja nanyi muda kidogo. Enendeni 
maadamu mnayo nuru hiyo, giza lisije 
likawaweza; maana aendaye gizani ha- 
jui aendako.t 36 Maadamu mnayo nuru, 
iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa 
wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, 
akaenda zake, akajificha. wasimwone.t 

37 Walakini ajapokuwa amefanya 
ishara nyingi namna hiyo mbele yao, 
hawakumwamini; 381li litimie lile neno 
la nabii Isaya alilolisema, 

Bwana, ni nani aliyezisadiki 

habari zetu; 
Na mkono wa Bwana 
amefunuliwa nani?t 
39 Ndiyo sababu wao hawakuweza ku- 
sadiki; kwa maana Isaya alisema tena,t 
40 Amewapofusha macho, 
Ameifanya mizito mioyo yao; 

Wasije wakaona kwa macho yao, 

Wakafahamu kwa mioyo yao, 

” Wakaongoka, nikawaponya. 
41 Maneno hayo aliyasema Isaya, kwa 
kuwa aliuona utukufu wake, akataja 
habari zake.t 4 Walakini hata katika 
wakuu walikuwamo wengi waliomwa- 
mini; lakini kwa sababu ya Mafarisayo 


12:27 Zab 6:3; 42:5; Mt 26:38 


YOHANA MTAKATIFU 12-13 


hawakumkiri, wasije wakatengwa na 
sinagogi! 4 Kwa maana walipenda 
utukufu wa wanadamu kuliko utukufu 
wa Mungu.t 
44 Naye Yesu akapaza sauti, akase- 
ma, Yeye aniaminiye mimi, haniamini 
mimi bali yeye aliyenipeleka.t $Naye 
anitazamaye mimi amtazama yeye aliye- 
nipeleka.t Mimi nimekuja ili niwe 
nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniami- 
niye mimi asikae gizani.t Na mtu 
akiyasikia maneno yangu, asiyashike, 
mimi simhukumu; maana sikuja ili niu- 
hukumu ulimwengu, ila niuokoe uli- 
mwengu.t 4 Yeye anikataaye mimi, asi- 
yeyakubali maneno yangu, anaye 
amhukumuye; neno hilo nililolinena ndi- 
lo litakalomhukumu siku ya mwisho.t 
#Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi 
yangu tu; bali Baba aliyenipeleka, yeye 
mwenyewe ameniagiza nitakayonena na 
nitakayosema. $?Nami najua ya kuwa 
agizo lake ni uzima wa milele; basi hayo 
ninenayo mimi, kama Baba alivyonia- 
mbia, ndivyo ninenavyo.t 
1 3 1 Basi, kabla ya sikukuu ya 
Pasaka, Yesu, hali akijua ya 
kuwa saa yake imefika, atakayotoka 
katika ulimwengu kwenda kwa Baba, 
naye ali amewapenda watu wake kati- 
ka ulimwengu, aliwapenda upeo.t 
2 Hata wakati wa chakula cha jioni; 
naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda, 
mwana wa Simoni Iskariote, moyo wa 
kumsaliti;t 3 Yesu, hali akijua ya kuwa 
Baba amempa vyote mikononi mwa- 
ke, na ya kuwa alitoka kwa Mungu 
naye anakwenda kwa Mungu,t 4 alio- 
ndoka chakulani; akaweka kando ma- 
vazi yake, akatwaa kitambaa, akajifu- 
nga kiunoni.t Kisha akatia maji 
katika bakuli, akaanza kuwatawadha 
wanafunzi miguu, na kuifuta kwa kile 
kitambaa alichojifunga. 6 Hivyo yuaja 
kwa Simoni Petro. Huyo akamwa- 
mbia, Bwana! Wewe wanitawadha mi- 
guu mimi?t 7 Yesu akajibu, akamwa- 
mbia, Nifanyalo wewe hujui sasa; 
lakini: utalifahamu baadaye. $ Petro 


12:28 Yn 1:51; 5:37; Mt 3:17; 17:5 12:29 Lk 22:43 


12:30 Yn 11:42 12:31 Yn 14:30; 16:11; Lk 10:18 12:32 Yn 8:28 

12:34 Zab 110:4; Isa 9:7; Dan 7:14 12:35 Yn 8:12; 9:5;11:10 12:36 Efe 5:8; Mt 23:39 
12:38 Isa 53:1; Rum 10:16 12:39 Isa 6:9,10; Mt 13: 14,15 12:41 Isa 6:1 12:42 Yn 7:48; 9:22 
12:43 Yn 5:44 12:44 Mt 10:40 12:45 Yn 14:9 12:46 Yn 8:12; 12:35 ' 

12:47 Yn 3:17; 8:15; Lk 9:56 12:48 Ebr 4:12; Ufu 19:15 12; 50 Yn 8:26,28 


13:1 Yn 7:30; 8:20; 15:13; Gal 2:20; 1 Yoh 3:16 
13:4 Mt 11:29; 20:28; Lk 12:37 13:6 1 Pet 5:3 


13:2 Lk 22:3 13:3 Yn 3:35; 16:28; 17:2 


YOHANA MTAKATIFU 13 


akamwambia, Wewe hutanitawadha 
miguu kamwe. Yesu akamwambia, 
Kama nisipokutawadha, huna shirika 
nami.t ? Simoni Petro akamwambia, 
Bwana, si miguu yangu tu, hata na 
mikono yangu na kichwa changu pia. 
10 Yesu akamwambia, Yeye aliyekwi- 
sha kuoga hana haja ila ya kutawadha 
miguu, bali yu safi mwili wote; nanyi 
mmekuwa safi, lakini si nyote.t 
1 Kwa maana alimjua yeye atakaye- 
msaliti; ndiyo maana alisema, Si nyo- 
te mlio safi.t 

12 Basi alipokwisha kuwatawadha 
miguu, na kuyatwaa mavazi yake, na 
kuketi tena, akawaambia, Je! Mmeele- 
wa na hayo niliyowatendea?t 13 Ninyi 
mwaniita, Mwalimu, na, Bwana; nanyi 
mwanena vema, maana ndivyo nili- 
vyo.t 14 Basi ikiwa mimi, niliye Bwana 
na Mwalimu, nimewatawadha miguu, 
imewapasa vivyo kutawadhana miguu 
ninyi kwa ninyi.t 15 Kwa kuwa nime- 
wapa kielelezo; ili kama mimi nilivyo- 
watendea, nanyi mtende vivyo.t 
16 Amin, amin, nawaambia ninyi, Mtu- 
mwa si mkuu kuliko bwana wake; 
wala mtume si mkuu kuliko yeye 
aliyempeleka.t 17 Mkiyajua hayo, heri 
ninyi mkiyatenda.t 18 Sisemi habari za 
ninyi nyote; nawajua wale niliowacha- 
gua; lakini andiko lipate kutimizwa, 

Aliyekula chakula changu 

Ameniinulia kisigino chake.t 

19 Tangu sasa nawaambia kabla hayaja- 
tukia, ili yatakapotukia mpate kuamıni 
ya kuwa mimi ndiye.t 20 Amin, amin, 
nawaambieni, Yeye ampokeaye mtu ye 
yote nimpelekaye, anipokea mimi; na- 
ye anipokeaye mimi; ampokea yeye 
aliyenipeleka.t 

21 Naye alipokwisha kusema ha- 
yo, Yesu alifadhaika rohoni, akashu- 
hudia akisema, Amin, amin, nawaa- 
mbieni, Mmoja wenu atanisaliti.tt 
22 Wanafunzi wakatazamana, huku 
wakiona shaka ni nani amtajaye. 53 Na 
palikuwapo mmoja wa wanafunzi wa- 
ke, ameegama kifuani pa Yesu, amba- 


110 


ye Yesu alimpenda.t Basi Simoni 
Petro akampungia mkono, akamwa- 
mbia, Uliza, ni nani amtajaye? 25 Basi 
yeye, hali akimwelekea Yesu kifua 
chake, akamwambia, Bwana, ni nani? 
26 Basi Yesu akajibu, Ndiye mtu yule 
nitakayemtowelea tonge na kumpa. 
Akatowelea tonge, akalitwaa akampa 
Yuda, mwana wa Simoni Iskariote. 
27Na baada ya hilo tonge Shetani 
alimwingia. Basi Yesu akamwambia, 
Uyatendayo yatende upesi.t 3 Wala 
hakuna mtu katika wale walioketi 
chakulani aliyeijua sababu ya ku- 
mwambia hivyo. 2 Kwa maana we- 
ngine walidhania, kwa kuwa Yuda 
huchukua mfuko, ya kwamba Yesu 
alimwambia kama, Nunua mnavyovi- 
hitaji kwa sikukuu; au kwamba awape 
maskini kitu.t 30 Basi huyo, akiisha 
kulipokea lile tonge, akatoka mara 
hiyo. Nako kulikuwa ni usiku. 

31 Basi huyo alipokwisha kutoka, 
Yesu alisema, Sasa ametukuzwa 
Mwana wa Adamu, naye Mungu ame- 
tukuzwa ndani yake. 32 Mungu naye 
atamtukuza ndani ya nafsi yake; naye 
atamtukuza mara.t 33 Enyi watoto wa- 
dogo, bado kitambo kidogo nipo pa- 
moja nanyi; mtanitafuta; na kama vile 
nilivyowaambia Wayahudi ya kwa- 
mba, Mimi niendako ninyi hamwezi 
kuja; kadhalika sasa nawaambia ni- 
nyi.t 34 Amri mpya nawapa, Mpenda- 
ne. Kama vile nilivyowapenda ninyi, 
nanyi mpendane vivyo hivyo.t 35 Hi- 
vyo watu wote watatambua ya kuwa 
ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, 
mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. 

36 Simoni Petro akamwambia, 
Bwana, unakwendapi? Yesu akamji- 
bu, Niendako huwezi kunifuata sasa; 
lakini utanifuata baadaye.tt 37 Petro 
akamwambia, Bwana, kwa nini mimi 
nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitau- 
toa uhai wangu kwa ajili yako. 38 Yesu 
akamjibu, Je! Wewe utautoa uhai wa- 
ko kwa ajili yangu? Amin, amin, 


13:8 Yn 13:12 13:10 Yn 15:3 13:11 Yn 6:64,70,71 13:12-15 Lk 22:27 13:13 Mt 23:8,10 
13:14 Lk 22:27; 1 Tim 5:10 13:15 Fip 2:5; Kol 3:13; 1 Pet 2:21 

13:16 Mt 10:24; Lk 6:40; Yn 15:20 13:17 Mt 7:24; Yak 1:25 13:18 Zab 41:9 13:19 Yn 14:29 
13:20 Mt 10:40; Mk 9:37; Lk 9:48; 10:16 13:21-30 Mt 26:21-25; Mk 14:18-21; Lk 22:21-23 
13:21 Yn 12:27 13:23 Yn 19:26; 20:2; 21:7,20 13:27 Yn 13:2 13:29 Yn 12:6 


13:32 Yn 12:23; 17:1-5 13:33 Yn 7:34; 8:21 


13:34 Yn 15:12,13,17; Yn 3:23; 2 Yoh 1:5; 1 Yoh 2:8,10 


13:36-38 Mt 26:33-35; Mk 14:29-31; Lk 22:31-34 


13:36 Yn 7:34; 21:18,19 


111 


nakuambia, Jimbi hatawika hata wewe 
utakapokuwa umenikana mara tatu. 
1 4' Msifadhaike mioyoni mwenu; 
mnamwamini Mungu, niamini- 
ni na mimi.t 2? Nyumbani mwa Baba 
yangu mna makao mengi; kama sivyo, 
ningaliwaambia; maana naenda ku- 
waandalia mahali. 3 Basi mimi nikie- 
nda na kuwaandalia mahali, nitakuja 
tena niwakaribishe kwangu; ili nilipo 
mimi, nanyi mwepo.t 4 Nami nienda- 
ko mwaijua njia. $ Tomaso akamwa- 
mbia, Bwana, sisi hatujui uendako; 
nasi twaijuaje njia? 6 Yesu akamwa- 
mbia, Mimi ndimi njia, na kweli, na 
uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa 
njia ya mimi.t 7Kama mngalinijua 
mimi, mngalimjua na Baba; tangu 
sasa mnamjua, tena mmemwona. $8 Fi- 
lipo akamwambia, Bwana, utuonye- 
she Baba, yatutosha. 7 Yesu akamwa- 
mbia, Mimi: nimekuwapo pamoja 
nanyi siku ‘hizi zote, wewe usinijue, 
Filipo? Aliyeniona mimi amemwona 
Baba; basi wewe wasemaje, Utuonye- 
she' Baba?t 10 Husadiki ya kwamba 
mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu 
ndani yangu? Hayo maneno niwaa- 
mbiayo mimi siyasemi kwa shauri 
langu; lakini Baba akaaye ndani ya- 
ngu huzifanya kazi zake.t 11 Mnisadi- 
ki'ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, 
na Baba yu ndani yangu; la! Hamsa- 
diki hivyo, sadikini kwa sababu ya 
kazi zenyewe.t 12 Amin, amin, nawaa- 
mbieni, Yeye aniaminiye mimi, kazi 
nizifanyazo mimi, yeye naye atazifa- 
nya; naam, 'na kubwa kuliko hizo 
atafariya, kwa kuwa mimi naenda kwa 
Baba.t 13 Nanyi mkiomba lo lote kwa 
jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba 
atukuzwe ndani ya Mwana.t 14 Mki- 
niomba neno lo lote kwa jina langu, 
nitalifanya.t 15 Mkinipenda, mtazishi- 
ka amri zangu.t 16 Nami nitamwomba 
Baba, naye atawapa Msaidizi mwingi- 
ne, ili akae nanyi hata milelest 17 ndi- 
yé Roho wa kweli; ambaye ulimwe- 


14:1 Yn 14:27; Mk 11:22 14:3 Yn 12:26; 17:24 


YOHANA MTAKATIFU 13 - 14 


ngu hauwezi kumpokea, kwa kuwa 
haumwoni wala haumtambui; bali ni- 
nyi mnamtambua, maana anakaa kwe- 
nu, naye atakuwa ndani .yenu.t 18 Si- 
tawaacha ninyi yatima; naja kwenu. 
19 Bado kitambo kidogo na ulimwe- 
ngu haunioni tena; bali ninyi mnanio- 
na. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi 
nanyi mtakuwa hai,t ?? Siku ile ninyi 
mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya 
Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami 
ndani yenu.t 2?! Yeye aliye na amri 
zangu, na kuzishika, yeye ndiye ani- 
pendaye; naye anipendaye atapendwa 
na Baba yangu; nami nitampenda na 
kujidhihirisha kwake.t 22 Yuda (siye 
Iskariote), akamwambia, Bwana, ime- 
kuwaje ya kwamba wataka kujidhihi- 
risha kwetu, wala si kwa ulimwe- 
ngu?t 23 Yesu akajibu, akamwambia, 
Mtu akinipenda, atalishika neno la- 
ngu; na Baba yangu atampenda; nasi 
tutakuja kwake, »na kufanya makao 
kwake.t Mtu asiyenipenda, yeye 
hayashiki maneno yangu; nalo neno 
mnalolisikia silo langu, ila ni lake 
Baba aliyenipeleka.t 

25 Hayo ndiyo niliyowaambia wa- 
kati nilipokuwa nikikaa kwenu. 26 La- 
kini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtaka- 
tifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina 
langu, atawafundisha yote, na kuwaku- 
mbusha yote niliyowaambia.t ?7 Amani 
nawaachieni; amani yangu nawapa; ni- 
wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu 
utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, 
wala msiwe na woga.t 28 Mlisikia ya 
kwamba mimi naliwaambia, Naenda 
zangu, tena naja kwenu. Kama mnga- 
linipenda, mngalifurahi kwa sababu 
naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni 
mkuu kuliko mimi.t 29Na sasa nime- 
waambia kabla halijatokea, kusudi lita- 
kapotokea mpate kuamini.t 30 Mimi si- 
tasema nanyi maneno mengi tena, kwa 
maana‘ yuaja mkuu wa ulimwengu huu, 
wala haħatkitu kwangu.t 3! Lakini uli- 
mwengtufue ya kuwa nampenda Baba; 


14:6 Ebr 10:20; Mt 11:27; Yn 11:25; Rum 5:1,2 


14:9 Yn 12:45: Ebr 1:3; Mt 17:17 14:10 Yn 12:49 14:11 Yn 14:20; Yn 10:25,38 
14:12 Mk 16: 19,20 14:13 Yn 15:7; Mk 11:24; 1 Yoh 5:14 14:14 Yn 16:2324" 
14:15 Yn 15:10; 1 Yoh 5:3 14:16 Yn 14:26; 15: 26; 16:7; Y Yoh2:1 

14:17 Yn 7:39; 16: 13; Mt 10:20; Rum 8:26 14:19 Yn 16: 16 14:20 Yn 17:21-23 


14:21 2 Kor 3: 18; | Yoh 5:3 14:22 Mdo 10:41 


14:23 Yn 13:34; 14:21; Mit 8:17; Mt 18:20; 28:20; Efe 3:17; 2 Kor 6:16 14:24 Yn 7:16; 1 Yoh 2:5 
14:26 Yn 14:16; Mt10:19 14:27 Yn I: 16,33; Flp 4:7 14:28 Yn 14:3,6,18; Lk 24:52 


14:29 Yn 13:19 14:30 Yn 12:31; Efe 2:2 


YOHANA MTAKATIFU 14 — 16 


na kama vile Baba alivyoniamuru; 
ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twende- 
ni zetu.t 
1 5 1 Mimi ndimi mzabibu wa kwe- 
li, na Baba yangu ndiye mkuli- 
ma.t ?Kila tawi ndani yangu lisilozaa 
huliondoa; na kila tawi lizaalo hulisafi- 
sha, ili lizidi kuzaa:t 3 Ninyi mmekwisha 
kuwa safi kwa sababu ya lile neno 
nililowaambia. #Kaeni ndani yangu, na- 
mi ndani yenu. Kama vile tawi lisivyo- 
weza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani 
ya mzabibu; kadhalika nanyi, msipokaa 
ndani yangu. “Mimi ni mzabibu; ninyi 
ni matawi, akaaye ndani yangu nami 
ndani yake, huyo huzaa sana; maana 
pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya 
neno lo lote.t $Mtu asipokaa ndani 
yangu, hutupwa nje kama tawi na ku- 
nyauka; watu huyakusanya na kuyatupa 
motoni yakateketea.t 7Ninyi mkikaa 
ndani yangu, na maneno yangu yakikaa 
ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi 
mtatendewa.! $Hivyo hutukuzwa Baba 
yangu, kwa vile mzaavyo sana; nanyi 
mtakuwa wanafunzi wangu.t 


9 Kama vile Baba alivyonipenda 
mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kae- 
ni katika pendo langu. 1° Mkizishika 
amri zangu, mtakaa katika pendo la- 
ngu; kama vile mimi nilivyozishika 
amri za Baba yangu na kukaa katika 
pendo lake.t 11 Hayo nimewaambia, ili 
furaha yangu iwe ndani yenu, na furaha 
yenu itimizwe.t 12 Amri yangu ndiyo 
hii, Mpendane, kama nilivyowapenda 
ninyi.t 3 Hakuna aliye na upendo mwi- 
ngi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai 
wake kwa ajili ya rafiki zake.t 14 Ninyi 
mmekuwa rafiki zangu, mkitenda ni- 
waamuruyo.t 15 Siwaiti tena watumwa; 
kwa maana mtumwa hajui atendalo 
bwana wake; lakini ninyi nimewaita 
rafiki; kwa kuwa yote niliyoyasikia 
kwa Baba yangu nimewaarifu. 18 Si 
ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi 
niliyewachagua ninyi; nami nikawawe- 
ka mwende mkazae matunda; na matu- 


112 


nda yenu yapate kukaa; ili kwamba lo 
lote mmwombalo Baba kwa jina langu 
awapeni.t Haya nawaamuru ninyi, 
mpate kupendana. 

18 Iwapo ulimwengu ukiwachukia, 
mwajua ya kuwa umenichukia mimi 
kabla ya kuwachukia ninyi.t 19 Kama 
mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu 
ungewapenda walio wake; lakini kwa 
kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi 
naliwachagua katika ulimwengu, kwa 
sababu hiyo ulimwengu huwachukia.! 
20 Likumbukeni lile neno nililowaa- 
mbia, Mtumwa si mkubwa kuliko bwa- 
na wake. Ikiwa waliniudhi mimi, wa- 
tawaudhi ninyi; ikiwa walilishika neno 
langu watalishika na lenu.t ?! Lakini 
haya yote watawatenda kwa ajili ya 
jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye 
aliyenipeleka.t ??Kama nisingalikuja 
na kusema nao, wasingalikuwa na dha- 
mbi; lakini sasa hawana udhuru kwa 
dhambi yao. 53 Yeye anichukiaye mimi 
humchukia na Baba yangu.t 24 Kama 
nisingalitenda kwao kazi asizozitenda 
mtu mwingine, wasingalikuwa na dha- 
mbi; lakini sasa wametuona mimi na 
Baba yangu, na kutuchukia.t ?5 Lakini 
litimie lile neno lililoandikwa katika 
torati yao, Walinichukia bure.t 26 Laki- 
ni ajapo huyo Msaidizi, nitakayewape- 
lekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa 
kweli atokaye kwa Baba, yeye atani- 
shuhudia.t 27 Nanyi pia mnashuhudia, 
kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo 
pamoja nami.t 
16 1 Maneno hayo nimewaambia, 

msije mkachukizwa.! 2? Wata- 
watenga na masinagogi; naam, saa yaja 
atakapodhania kila mtu awauaye ya 
kuwa anamtolea Mungu ibada.t 3 Na 
hayo watawatenda kwa sababu hawa- 
kumjua Baba wala mimi.t 4Lakini ni- 
mewaambia hayo, ili makusudi saa ile 
itakapokuja myakumbuke ya kuwa mi- 
mi naliwaambia. Sikuwaambia hayo 
tangu mwanzo, kwa sababu nalikuwa- 
po pamoja nanyi.t 5Lakini sasa mimi 


14:31 Yn 10:18; Mt 26:46; Mk 14:42 15:1 Yer 2:21; Zab 80:8 15:2 Mt 15:13 
15:5 1 Kor 12:12,27; 2 Kor 3:5 15:6 Mt 3:10; 13:40 15:7 Mk 11:24 15:8 Mt 5:16 


15:10 Yn 8:29; 14:15; 1 Yoh 2:4,8 15:11 Yn 17:13 


15:12 Yn 13:34; 15:17; 1 Yoh 3:11,23; 2 Yoh 1:5; Mk 12:30 15:13 Yn 10:12; 1 Yoh 3:16 

15:14 Yn 8:31; Mt 12:50; 28:20 15:16 Yn 6:70; 13:18 15:18 Yn 7:7; 1 Yoh 3:13 

15:19 1 Yoh 4:5; 17:14; Lk 6:22 15:20 Mt 10:24; Lk 6:40; Yn 13:16 

15:21 Yn 10:22; 16:3; Mt 5:11; Mk 13:13 15:23 Yn 5:23; 1 Yoh 2:23; Lk 10:16 15:24 Yn 14:11 
15:25 Zab 35:19; 69:4 15:26 Yn 14:26; Lk 24:49 15:27 Lk 1:2; Mdo 1:8; 5:32 16:1 Yn 14:29 
16:2 Yn 9:22; Mt 5:11; 24:9; Lk 6:22 16:3 Yn 15:21 16:4 Lk 22:53; Yn 17:12 


113 


naenda zangu kwake yeye aliyenipele- 
ka, wala hakuna mmoja wenu aniuliza- 
ye, Unakwendapi?t $1la kwa sababu 
nimewaambia hayo huzuni imejaa mio- 
yoni mwenu. 7 Lakini mimi nawaambia 
iliyo kweli; yawafaa ninyi mimi nio- 
ndoke, kwa maana mimi nisipoondoka, 
huyo Msaidizi hatakuja kwenu; bali 
mimi nikienda zangu, nitampeleka 
kwenu.! $Naye akiisha kuja, huyo 
atauhakikisha ulimwengu kwa habari 
ya dhambi, na haki, na hukumu.t °? Kwa 
habari ya dhambi, kwa sababu hawa- 
niamini mimi;t 1 kwa habari ya haki, 
kwa sababu mimi naenda zangu kwa 
Baba, wala hamnioni tena;t 1! kwa ha- 
bari ya hukumu, kwa sababu yule 
mkuu wa ulimwengu huu amekwisha 
kuhukumiwa.t 12? Hata bado nikali nina- 
yo mengi ya kuwaambia, lakini ha- 
mwezi kuyastahimili hivi sasa.t 13 La- 
kini yeye atakapokuja, huyo Roho wa 
kweli, atawaongoza awatie kwenye 
kweli yote; kwa maana hatanena kwa 
shauri lake mwenyewe, lakini yote 
atakayoyasikia atayanena, na mambo 
yajayo atawapasha habari yake.t 14 Ye- 
ye atanitukuza mimi, kwa kuwa ata- 
twaa katika yaliyo yangu na kuwapa- 
sha habari. !5 Na yote aliyo nayo Baba 
ni yangu; kwa hiyo nalisema ya kwa- 
mba atatwaa katika yaliyo yangu, na 
kuwapasheni habari.t 16 Bado kitambo 
kidogo nanyi hamnioni; na tena bado 
kitambo kidogo nanyi mtaniona.t 

17 Basi baadhi ya wanafunzi wake 
wakasemezana, Neno gani hilo asemalo, 
Bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, 
na tena bado kitambo kidogo nanyi 
mtaniona? Na hilo, Kwa sababu naenda 
zangu kwa Baba? 18 Basi walisema, Ne- 
no gani hilo asemalo; hilo, Bado kitambo 
kidogo? Hatujui asemalo. Yesu alifa- 
hamu ya kwamba wanataka kumwuliza, 
akawaambia, Ndilo hilo mnaloulizana, 
ya kuwa nalisema, Bado kitambo kidogo 
nanyi hamnioni, na tena bado kitambo 
kidogo nanyi mtaniona? ? Amin, amin, 
nawaambia, Ninyi mtalia na kuombole- 


YOHANA MTAKATIFU 16- 17 


za, bali ulimwengu utafurahi; ninyi mta- 
huzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka 
kuwa furaha. 2 Mwanamke azaapo, yuna 
huzuni kwa kuwa saa yake imefika; 
lakini akitsha kuzaa mwana, haikumbuki 
tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya 
kuzaliwa mtu ulimwenguni.t ?? Basi ni- 
nyi hivi sasa mna huzuni; lakini mimi 
nitawaona tena; na mioyo yenu itafurahi, 
na furaha yenu hakuna awaondoleaye.t 
233 Tena siku ile hamtaniuliza neno lo 
lote. Amin, amin, nawaambia, Mkimwo- 
mba Baba neno lo lote atawapa kwa jina 
langu.t Hata sasa hamkuomba neno 
kwa jina langu; ombeni, nanyi mtapata; 
furaha yenu iwe timilifu.t 
25 Hayo nimesema nanyi kwa mitha- 
li; saa yaja ambapo sitasema nanyi tena 
kwa mithali, lakini nitawapa waziwazi 
habari ya Baba.t 25Na siku ile mtaomba 
kwa jina langu, wala siwaambii ya 
kwamba mimi nitawaombea kwa Baba; 
21kwa maana Baba mwenyewe awape- 
nda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi, 
na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka 
kwa Baba.t 28 Nalitoka kwa Baba, nami 
nimekuja hapa ulimwenguni; tena naua- 
cha ulimwengu; na kwenda kwa Baba. 
29 Basi wanafunzi wake wakasema, Ta- 
zama, sasa wasema waziwazi, wala 
huneni mithali yo yote.t 30 Sasa tumejua 
ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, 
wala huna haja ya mtu akuulize; kwa 
hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa 
Mungu.! 31 Yesu akawajibu, Je! Mnasa- 
diki sasa? 32Tazama, saa yaja, naam, 
imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika 
kila mmoja kwao kwao, na kuniacha 
mimi peke yangu; walakini mimi si peke 
yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja 
nami.t 3 Hayo nimewaambieni mpate 
kuwa na amani ndani yangu. Ulimwe- 
nguni mnayo dhiki; lakini jipeni moyo; 
mimi nimeushinda ulimwengu.t 
1 7: Maneno hayo aliyasema Yesu; 
akainua macho yake kuelekea 
mbinguni, akasema, Baba, saa ime- 
kwisha kufika. Mtukuze Mwanao, ili 
Mwana wako naye akutukuze wewe;t 


16:5 Yn 7:33 16:7 Yn 14:16,26 16:8 1 Kor 14:24; Ebr 4:12 16:9 Yn 3:18; Rum 1:18 

16:10 Mdo 5:31; Rum 4:25 16:11 Yn 12:31; 14:30 16:12 1 Kor 3:1 

16:13 Yn 14:26; 1 Yoh 2:27 16:15 Yn 17: 10 16:16 Yn 14:19 16:21 Isa 26:17 16:22 Isa 66:14 
16:23 Yn 14:13,14,20; 1 Yoh 5:14; Mt 7:7; Mk 11:24 10124 XOL 16:25 Yn 10:6 


16:27 Yn 14:21 16: 29 Yn 16:25 16:30 Yn 2:25 


16:32 Zek 13:7; Mt 26:31,45; Mk 14:27,50; Yn 8:29 16:33 Yn 14:27; Rum 5:1; 1 Yoh 5:4 


17:1 Yn 11:14; 13:1 


YOHANA MTAKATIFU 17 - 18 


2 kama vile ulivyompa mamlaka juu 
ya wote wenye mwili, ili kwamba 
wote uliompa awape uzima wa mile- 
le.t 3 Na uzima wa milele ndio huu, 
Wakujue wewe, Mungu wa pekee wa 
kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma.t 
4Mimi nimekutukuza duniani, hali 
nimeimaliza kazi ile uliyonipa niifa- 
nye.t $ Na sasa, Baba, unitukuze mimi 
pamoja nawe, kwa utukufu ule nilio- 
kuwa nao pamoja nawe kabla ya 
ulimwengu kuwako.t $Jina lako ni- 
mewadhihirishia watu wale ulionipa 
katika ulimwengu; walikuwa wako, 
ukanipa mimi, na neno lako wameli- 
shika.t 7 Sasa wamejua ya kuwa yote 
uliyonipa yatoka kwako. 8 Kwa kuwa 
maneno uliyonipa nimewapa wao; 
nao wakayapokea, wakajua hakika ya 
kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya 
kwamba wewe ndiwe uliyenituma.t 
9 Mimi nawaombea hao; siuombei uli- 
mwengu; bali hao ulionipa, kwa kuwa 
hao ni wako;t 1° na wote walio wangu 
ni wako, na walio wako ni wangu; 
nami nimetukuzwa ndani yao.t 

11 Wala mimi simo' tena ulimwe- 
nguni, lakini hawa wamo ulimwengu- 
ni, nami naja kwako. Baba mtakatifu, 
kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, 
ili wawe na umoja kama sisi tulivyo.t 
12 Nilipokuwapo pamoja nao, mimi na- 
liwalinda kwa jina lako ulilonipa, ni- 
kawatunza; wala hapana mmojawapo 
wao aliyepotea, ila yule mwana wa 
upotevu, ili andiko litimie.t 3 Na sasa 
naja kwako; na maneno haya nayasema 
ulimwenguni, ili wawe na furaha ya- 
ngu imetimizwa ndani yao.t 14 Mimi 
nimewapa neno lako; na ulimwengu 
umewachukia; kwa kuwa wao si wa 
ulimwengu, kama mimi nisivyo wa 
ulimwengu.t 15 Mimi siombi kwamba 
uwatoe katika ulimwengu; bali uwali- 
nde na yule mwovu.t 16 Wao si wa 
ulimwengu, kama mimi nisivyo wa 
ulimwengu. 17 Uwatakase kwa ile kwe- 
li; neno lako ndiyo kweli.t 18 Kama vile 
ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami 


114 


vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwe- 
nguni.t 19Na kwa ajili yao najiweka 
wakfu mwenyewe, ili na hao wataka- 
swe katika kweli.t 
20 Wala si hao tu ninaowaombea; 
lakini na wale watakaoniamini kwa sa- 
babu ya neno lao.t Z Wote wawe na 
umoja, kama wewe, Baba, ulivyo ndani 
yangu, nami ndani yako; hao nao wawe 
ndani yetu; ili ulimwengu upate kusadikı 
ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma.t 
22 Nami utukufu ule ulionipa nimewapa 
wao; ili wawe na umoja kama sisi 
tulivyo umoja.t 3Mimi ndani yao, nawe 
ndani yangu, ili wawe wamekamilika 
katika umoja; ili ulimwengu ujue ya 
kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda 
wao kama ulivyonipenda mimi.t 4 Baba, 
hao ulionipa nataka wawe pamoja nami 
po pote nilipo, wapate na kuutazama 
utukufu wangu ulionipa; kwa maana 
ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi 
ulimwengu.t Baba mwenye haki, uli- 
mwengu haukukujua; lakini mimi nali- 
kujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe 
uliyenituma. ?$Nami naliwajulisha jina 
lako, tena nitawajulisha hilo; ili pendo 
lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, 
nami niwe ndani yao. 
1 ya, 1 Alipokwisha kusema hayo, 
Yesu alitoka pamoja na wana- 
funzi wake kwenda ng'ambo ya kijito 
Kedroni, palipokuwapo bustani; akai- 
ngia yeye na wanafunzi wake.t ? Naye 
Yuda, yule aliyetaka kumsaliti, alipa- 
jua mahali pale; kwa sababu Yesu 
alikuwa akienda huko mara nyingi 
pamoja na wanafunzi wake.tt 3 Basi 
Yuda, akiisha kupokea kikosi cha 
askari na watumishi waliotoka kwa 
wakuu wa makuhani na Mafarisayo, 
akaenda huko na taa na mienge na 
silaha. #Basi Yesu, hali akijua yote 
yatakayompata, akatokea, akawaa- 
mbia, Ni nani mnayemtafuta?t 5 Wao 
wakamjibu, Ni Yesu Mnazareti. Yesu 
akawaambia, Ni mimi. Yuda naye 
aliyemsaliti alikuwa amesimama pa- 
moja nao. $Basi alipowaambia, Ni 


17:2 Mt 11:27 17:3 1 Yoh 5:20; 1 The 1:9 17:4 Yn 4:34 17:5 Yn 1:1; 17:24; Flp 2:6 
17:6 Yn 17:9; Mt 6:9 17:8 Yn 16:30 17:9 Yn 6:37,44 17:10 Yn 16:15; Lk 15:31 
17:11 Yn 10:30; Mt 6:13 17:12 Zab 41:9; 109:8; Yn 13:18; 6:39; 2 The 2:3 17:13 Yn 15:11 


17:14 Yn 15:19 17:15 2 The 3:3; 1 Yoh 5:18; Mt 6:13; Lk 22:32 
17:18 Yn 20:21 17:19 Ebr 10:10 17:20 Yn 17:9 


17:17 Yn 6:63 


17:21 Gal 3:28 17:22 Mdo 4:32 


17:23 1 Kor 6:17; Gal 2:20 17:24 Yn 10:29; 12:26; Efe 1:4 


18:1 Mt 26:36; Mk 14:32; Lk 22:39; 2 Sam 15:23 
18:2-11 Mt 26:47-56; Mk 14:43-52; Lk 22:47-53 


18:2 Lk 21:37 18:4 Yn 19:28 


115 


mimi, walirudi nyuma, wakaanguka 
chini. 7 Basi akawauliza tena, Mnamta- 
futa nani? Wakasema, Yesu Mnazare- 
ti. 8 Yesu akajibu, Nimekwisha kuwaa- 
mbieni ya kwamba ni mimi; basi ikiwa 
mnanitafuta mimi, waacheni hawa 
waende zao. 7Ili litimizwe lile neno 
alilolisema, Wale ulionipa sikumpote- 
za hata mmoja wao.t 1° Basi Simoni 
Petro alikuwa na upanga, akaufuta, 
akampiga mtumwa wa Kuhani Mkuu, 
akamkata sikio la kuume. Na yule 
mtumwa jina lake ni Malko. !! Basi 
Yesu 'akamwambia Petro, Rudisha 
upanga alani mwake; je! Kikombe 
alichonipa Baba, mimi nisikinywee?t 

12 Basi wale askari na yule jema- 
dari na wale watumishi wa Wayahudi 
walimkamata Yesu, wakamfunga.t 
13 Wakamchukua kwa Anasi kwanza; 
maana alikuwa mkwewe Kayafa, yule 
aliyekuwa Kuhani Mkuu mwaka ule. 
14 Naye Kayafa ndiye yule aliyewapa 
Wayahudi lile shauri ya kwamba yafaa 
mtu mmoja afe kwa ajili ya watu.t 

15 Wakamfuata Yesu, Petro na 
mwanafunzi mwingine. Na mwanafu- 
nzi huyo alikuwa amejulikana na Ku- 
hani Mkuu, akaingia pamoja na Yesu 
katika behewa ya Kuhani Mkuu.t 16 La- 
kini Petro akasimama nje mlangoni. 
Basi yule mwanafunzi mwingine aliye- 
julikana na Kuhani Mkuu akatoka, 
akasema na mngoja mlango, akamleta 
Petro ndani. 17 Basi yule kijakazi, ali- 
yekuwa mngoja mlango, akamwambia 
Petro, Wewe nawe, je! Hu mwanafunzi 
mmojawapo wa mtu huyu? Naye aka- 
sema, Si mimi. 13 Na wale watumwa na 
watumishi walikuwa wakisimama, wa- 
mefanya moto wa makaa; maana iliku- 
wa baridi; wakawa wakikota moto. 
Petro naye alikuwapo pamoja nao, 
anakota moto. 

19 Basi Kuhani Mkuu akamwuliza 
Yesu habari za wanafunzi wake, na 
habari za mafundisho yake. 20 Yesu 
akamjibu, Mimi nimesema na ulimwe- 
ngu waziwazi; sikuzote nalifundisha 
katika sinagogi na katika hekalu, wa- 





YOHANA MTAKATIFU 18 


kusanyikapo Wayahudi wote; wala 
kwa siri mimi sikusema neno lo lote.t 
2 Ya nini kuniuliza mimi? Waulize 
wale waliosikia ni nini niliyowaambia; 
wao wanajua niliyoyanena. ?? Basi ali- 
posema hayo, mtumishi mmojawapo 
aliyesimama karibu alimpiga Yesu kofi 
akisema, Wamjibu hivi Kuhani 
Mkuu?t 33 Yesu akamjibu, Kama nime- 
sema vibaya, ushuhudie ule ubaya; bali 
kama nimesema vema, wanipigia nini? 
24 Basi Anasi akampeleka hali amefu- 
ngwa kwa Kayafa, Kuhani Mkuu. 

25 Na Simoni Petro alikuwa akisima- 
ma huko, anakota moto. Basi wakamwa- 
mbia, Wewe nawe, je! Hu mwanafunzi 
wake mmojawapo? Naye akakana, aka- 
sema, Si mimi. ?$ Mtumwa mmojawapo 
wa Kuhani Mkuu, naye ni jamaa yake 
yule aliyekatwa sikio na Petro, akasema, 
Je! Mimi sikukuona wewe bustanini 
pamoja naye? ?” Basi Petro akakana tena, 
na mara akawika jimbi. 

28 Kisha wakamchukua Yesu kuto- 
ka kwa Kayafa mpaka Praitorio,? nayo 
ikawa alfajiri; lakini wao wenyewe 
hawakuingia ndani ya ile Praitorio, 
wasije wakanajisika, bali wapate kuila 
Pasaka.t 2? Basi Pilato akawatokea nje, 
akasema, Ni mashitaka gani mnayoleta 
juu ya mtu huyu? 30 Wakajibu, waka- 
mwambia, Kama huyu asingekuwa 
mtenda mabaya, tusingemleta kwako. 
3i Basi Pilato akawaambia, Haya! 
Mtwaeni ninyi, mkamhukumu kwa ile 
torati yenu! Wayahudi wakamwambia, 
Sisi hatuna ruhusa ya kuua mtu.t 32 [li 
litimie lile neno lake Yesu alilolisema, 
akionyesha ni mauti gani atakayokufa.t 

33 Basi Pilato akaingia tena ndani ya 
Praitorio, akamwita Yesu, akamwa- 
mbia, Je! Wewe ni Mfalme wa Waya- 
hudi? 34 Yesu akamjibu, Wewe wasema 
hivi kwa nafsi yako, au watu wengine 
walikuambia habari zangu?t 35Pilato 
akajibu, Ama! Ni Myahudi mimi! Taifa 
lako na wakuu wa makuhani ndio wa- 
liokuleta kwangu. Umefanya nini?! 
36 Yesu akajibu, Ufalme wangu sio wa 
ulimwengu huu. Kama ufalme wangu 


18:9 Yn 17:12 18:11 Mt 26:39; Mk 14:36; Lk 22:42 

18;12-27 Mt 26:57-75; Mk 14:53-72; Lk 22:54-71 18:14 Yn 11:49-50 

18:15 Yn 20:3; 21:20; Mdo 3:1 18:20 Yn 7:14,26; Mt 10:27 18:22 Yn 19:3; Mdo 23:2 
18:28-19:15 Mt 27:2,11-30; Mk 15:1-19; Lk 23:1-25 18:31 Yn 19:6,7; Mdo 18:15 
18:32 Yn 3:14; 12:32; 19:32,33; Mt 20:19 18:34 Mt 16:13 18:35 Yn 1:11; Mt 21:39 


a 18:28 Praitorio maana ni Nyumba ya Uliwali. 


YOHANA MTAKATIFU 18 — 19 


ungekuwa wa ulimwengu huu, watumi- 
shi wangu wangenipigania, nisije nika- 
tiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini 
ufalme wangu sio wa hapa. 37 Basi Pilato 
akamwambia, Wewe u mfalme basi? 
Yesu akajibu, Wewe wasema, kwa ku- 
wa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa 
kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya 
mimi nalikuja ulimwenguni, ili niishu- 
hudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli 
hunisikia sauti yangu.t 38Pilato aka- 
mwambia, Kweli ni nini? 

Naye akiisha kusema neno hilo aka- 
watokea Wayahudi tena, akawaambia, 
Mimi sioni hatia yo yote kwake. 3 Laki- 
ni kwenu kuna desturi ya mimi kuwafu- 
ngulia mtu mmoja wakati wa Pasaka; 
basi, mwapenda niwafungulie Mfalme 
wa Wayahudi? #Basi wakapiga kelele 
tena kusema, Si huyu, bali Baraba. Naye 
yule Baraba alikuwa mnyang'anyi. 

1 9 1 Basi ndipo Pilato alipomtwaa 

Yesu, akampiga mijeledi. ? Nao 
askari wakasokota taji ya miiba, waka- 
mtia kichwani, wakamvika vazi la 
zambarau. 3Wakawa wakimwendea, 
wakisema, Salamu! Mfalme wa Waya- 
hudi! Wakampiga makofi.t 4 Kisha Pi- 
lato akatokea tena nje, akawaambia, 
Mtu huyu namleta nje kwenu, mpate 
kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yo 
yote kwake. 5Ndipo Yesu alipotoka 
nje, naye amevaa ile taji ya miiba, na 
lile vazi la zambarau. Pilato akawaa- 
mbia, Tazama, mtu huyu! 6 Basi wale 
wakuu wa makuhani na watumishi wao 
walipomwona, walipiga kelele wakise- 
ma, Msulibishe! Msulibishe! Pilato 
akawaambia, Mtwaeni ninyi basi, mka- 
msulibishe; kwa maana mimi sioni 
hatia kwake. 7 Wayahudi wakamjibu, 
Sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo 
amestahili kufa, kwa sababu alijifanya 
kuwa Mwana wa Mungu.t 

8 Basi Pilato aliposikia neno hilo, 
akazidi kuogopa. °? Akaingia tena ndani 
ya ile Praitorio, akamwambia Yesu, 
Wewe umetokapi? Lakini Yesu haku- 
mpa jibu lo lote. 1° Basi Pilato akamwa- 
mbia, Husemi nami? Hujui ya kuwa 
mimi nina mamlaka ya kukufungua, 
nami nina mamlaka ya kukusulibisha? 
1 Yesu akamjibu, Wewe hungekuwa 


116 


na mamlaka yo yote juu yangu, kama 
usingepewa kutoka juu; kwa hiyo yeye 
aliyenitia mikononi mwako yuna dha- 
mbi iliyo kubwa zaidi.t 12Na tangu 
hapo Pilato akatafuta kumfungua; laki- 
ni Wayahudi wakapiga makelele waki- 
sema, Ukimfungua huyu, wewe si rafi- 
ki yake Kaisari; kila mtu ajifanyaye 
kuwa mfalme humfitini Kaisari.t 3 Ba- 
si Pilato, aliposikia maneno hayo, aka- 
mleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha 
hukumu, mahali paitwapo Sakafu ya 
Mawe, au kwa Kiebrania, Gabatha. 
14 Nayo ilikuwa Maandalio ya pasaka, 
yapata saa sita. Akawaambia Wayahu- 
di, Tazama, Mfalme wenu! 15 Basi wale 
wakapiga kelele, Mwondoshe! Mwo- 
ndoshe! Msulibishe! Pilato akawaa- 
mbia, Je! Nimsulibishe mfalme wenu! 
Wakuu wa makuhani wakamjibu, Sisi 
hatuna mfalme ila Kaisari.? 

16 Basi ndipo alipomtia mikononi 
mwao ili asulibiwe; nao wakampokea 
Yesu.t 17 Akatoka, hali akijichukulia 
msalaba wake, mpaka mahali paitwapo 
Fuvu la Kichwa, au kwa Kiebrania, 
Golgotha. !8 Wakamsulibisha huko, na 
wengine wawili pamoja naye, mmoja 
huku na mmoja huku, na Yesu katikati. 
19 Naye Pilato akaandika anwani, akai- 
weka juu ya msalaba, imeandikwa, 
YESU MNAZARETI, MFALME WA 
WAYAHUDI. 2 Basi anwani hiyo wa- 
liisoma wengi katika Wayahudi; maana 
mahali pale aliposulibiwa Yesu paliku- 
wa karibu na mji; nayo iliandikwa kwa 
Kiebrania, na Kirumi, na Kiyunani. 
21 Basi wakuu wa makuhani na Waya- 
hudi wakamwambia Pilato, Usiandike, 
Mfalme wa Wayahudi; bali ya kwamba 
yule alisema, Mimi ni mfalme wa 
Wayahudi. ?? Pilato akajibu, Niliyoa- 
ndika nimeyaandika. 

23 Nao askari walipomsulibisha Ye- 
su, waliyatwaa mavazi yake, wakafanya 
mafungu manne, kwa kila askari fungu 
lake; na kanzu nayo. Basi kanzu ile 
haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote 
pia tangu juu. “Basi wakaambiana, 
Tusiipasue, lakini tuipigie kura, iwe ya 
nani. Ili litimie andiko lile linenalo, 

Waligawanya nguo zangu, 

Na vazi langu wakalipigia kura. 


18:37 1 Tim 6:13; Yn 8:47; 10:27 19:3 Yn 18:22 19:7 Yn 5:18; 10:33; Law 24:16 
19:11 Yn 10:18; Mdo 2:23 19:12 Mdo 17:7 19:15 Yn 19:6 


19:16-30 Mt 27:31-50; Mk 15:20-37; Lk 23:26-46 


117 


Basi ndivyo walivyofanya wale askarı.t 
25 Na penye msalaba wake Yesu 
walikuwa wamesimama mamaye, na 
umbu la mamaye, Mariamu wa Klopa, 
na Mariamu Magdalene. 26 Basi Yesu 
alipomwona mama yake, na yule mwa- 
nafunzi aliyempenda amesimama kari- 
bu, alimwambia mama yake, Mama, 
tazama, mwanao.t ?7Kisha akamwa- 
mbia yule mwanafunzi, Tazama, mama 
yako. Na tangu saa ile mwanafunzi 
yule akamchukua nyumbani kwake. 

28 Baada ya hayo Yesu, hali akijua 
ya kuwa yote yamekwisha kumalizika 
ili andiko litimizwe, akasema, Naona 
kiu.t 29 Kulikuwako huko chombo ki- 
mejaa siki; basi wakatia sifongo iliyo- 
jaa siki juu ya ufito wa hisopo, waka- 
mpelekea kinywani.t 30Basi Yesu 
alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, 
Imekwisha. Akainama kichwa, akaisa- 
limu roho yake. 

31 Basi Wayahudi, kwa sababu ni 
Maandalio, miili isikae juu ya misalaba 
siku ya sabato, (maana sabato ile ilikuwa 
siku kubwa), walimwomba Pilato miguu 
yao ivunjwe, wakaondolewe.t 3?Basi 
askari wakaenda, wakamvunja miguu 
wa kwanza, na wa pili, aliyesulibiwa 
pamoja naye. 33Lakini walipomjia Yesu 
na kuona ya kuwa amekwisha kufa, 
hawakumvunja miguu; 34lakini askari 
mmojawapo alimchoma ubavu kwa 
mkuki; na mara ikatoka damu na maji. 
35 Naye aliyeona ameshuhudia, na ushu- 
huda wake ni kweli; naye anajua ya 
kuwa anasema kweli ili ninyi nanyi 
mpate kusadiki. 3%% Kwa maana hayo 
yalitukia ili andiko litimie, 

Hapana mfupa wake 

utakaovunjwa.t 
37 Na tena andiko lingine lanena, 

Watamtazama yeye 

waliyemchoma.t 

38 Hata baada ya hayo Yusufu wa 
Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa 
Yesu, (lakini kwa siri, kwa hofu ya 
Wayahudi), alimwomba Pilato ruhusa 
ili auondoe mwili wake Yesu. Na 
Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda, 
akauondoa mwili wake.t 39 Akaenda 





YOHANA MTAKATIFU 19 — 20 


Nikodemo naye, (yule aliyemwendea 
usiku hapo kwanza), akaleta macha- 
nganyiko ya manemane na uudi, yapata 
ratli mia.t 4 Basi wakautwaa mwili 
wake Yesu, wakaufunga sanda ya kita- 
ni pamoja na yale manukato, kama 
ilivyo desturi ya Wayahudi katika ku- 
zika. 4 Na pale pale aliposulibiwa pa- 
likuwa na bustani; na ndani ya bustani 
mna kaburi jipya, ambalo hajatiwa 
bado mtu ye yote ndani yake. 4 Humo 
basi, kwa sababu ya Maandalio ya 
Wayahudi, wakamweka Yesu; maana 
lile kaburi lilikuwa karibu. 
20 1 Hata siku ya kwanza ya juma 
Mariamu Magdalene alikwenda 
kaburini alfajiri, kungali giza bado; 
akaliona lile jiwe limeondolewa kabu- 
rini.t 2? Basi akaenda mbio, akafika kwa 
Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi 
mwingine ambaye Yesu alimpenda, 
akawaambia, Wamemwondoa Bwana 
kaburini, wala hatujui walikomweka.t 
3 Basi Petro akatoka, na yule mwanafu- 
nzi mwingine, wakashika njia kwenda 
kaburini. “Wakaenda mbio wote wawi- 
li; na yule mwanafunzi mwingine akae- 
nda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa 
kwanza kufika kaburini. 5 Akainama na 
kuchungulia, akaona vitambaa vya sa- 
nda vimelala; lakini hakuingia. $ Basi 
akaja na Simoni Petro, akaingia ndani 
ya kaburi; akavitazama vitambaa vili- 
vyolala, 7na ile leso iliyokuwako ki- 
chwani pake; haikulala pamoja na vi- 
tambaa, bali imezongwa-zongwa mbali 
mahali pa peke yake.t 8Basi ndipo 
alipoingia naye yule mwanafunzi mwi- 
ngine aliyekuwa wa kwanza wa kufika 
kaburini, akaona na kuamini. Kwa 
maana hawajalifahamu bado andiko, ya 
kwamba imempasa kufufuka.t 1° Basi 
wale wanafunzi wakaenda zao tena 
nyumbani kwao. 

11 Lakini Mariamu alikuwa akisi- 
mama karibu na kaburi, nje yake, 
analia. Basi akilia hivi, aliinama na 
kuchungulia ndani ya kaburi. ? Akaona 
malaika wawili, wenye mavazi meupe, 
wameketi, mmoja kichwani na mmoja 
miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake 


19:24 Zab 22:18 19:26 Yn 13:23 19:28 Zab 22:15; 69:21; Yn 13:3; 18:4; 19:29 Zab 69:21 
19:31 Kum 21:23 19:36 Kut 12:48; Hes 9:12; Zab 34:20 19:37 Zek 12:10; Ufu 1:7 
19:38-42 Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Lk 23:50-55 19:39 Yn 3:1-2; Mt.2:LT 

20:1-18 Mt 28:1-10; Mk 16:1-11; Lk 24:1-12 20:2 Yn 13:23 20:7 Yn 11:44 


20:9 1 Kor 15:4; Mdo 2:24-32 


YOHANA MTAKATIFU 20 -21 


Yesu. 3Nao wakamwambia, Mama, 
unalilia nini? Akawaambia, Kwa saba- 
bu wamemwondoa Bwana wangu, wala 
mimi sijui walikomweka. !4 Naye akii- 
sha kusema hayo, akageuka nyuma, 
akamwona Yesu amesimama, asijue ya 
kuwa ni Yesu. 15 Yesu akamwambia, 
Mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? 
Naye, huku akidhania ya kuwa ni 
mtunza bustani, akamwambia, Bwana, 
ikiwa umemchukua wewe, uniambie 
ulipomweka, nami  nitamwondoa. 
16 Yesu akamwambia, Mariamu. Yeye 
akageuka, akamwambia kwa Kiebra- 
nia, Raboni! (Yaani, Mwalimu wangu). 
17 Yesu akamwambia. Usinishike; kwa 
maana sijapaa kwenda kwa Baba. La- 
kini enenda kwa ndugu zangu ukawaa- 
mbie, Ninapaa kwenda kwa Baba ya- 
ngu naye ni Baba yenu, kwa Mungu 
wangu naye ni Mungu wenu.! 18 Maria- 
mu Magdalene akaenda, akawapasha 
wanafunzi habari ya kwamba, Nime- 
mwona Bwana, na ya kwamba ame- 
mwambia hayo. 

19 Ikawa jioni, siku ile ya kwanza 
ya juma, pale walipokuwapo wanafu- 
nzi, milango imefungwa kwa hofu ya 
Wayahudi; akaja Yesu, akasimama ka- 
tikati, akawaambia, Amani iwe kwe- 
nu.t 20 Naye akiisha kusema hayo, aka- 
waonyesha mikono yake na ubavu 
wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi 
walipomwona Bwana.t ?!Basi Yesu 
akawaambia tena, Amani iwe kwenu; 
kama Baba alivyonituma mimi, mimi 
nami nawapeleka ninyi.t ?? Naye akii- 
sha kusema hayo, akawavuvia, aka- 
waambia, Pokeeni Roho Mtakatifu.t 
23 Wo wote mtakaowaondolea dhambi, 
wameondolewa; na wo wote mtakao- 
wafungia dhambi, wamefungiwa.t 

24 Walakini mmoja wa wale Thena- 
shara, Tomaso, aitwaye Pacha, hakuwa- 
ko pamoja nao alipokuja Yesu.t "Basi 
wanafunzi wengine wakamwambia, Tu- 
memwona Bwana. Akawaambia, Mimi 
nisipoziona mikononi mwake kovu za 
misumari, na kutia kidole changu katika 
mahali pa misumari, na kutia mkono 
wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki 
hata kidogo.t 


118 


26 Basi, baada ya siku nane, wana- 
funzi wake walikuwamo ndani tena, na 
Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu, na 
milango imefungwa, akasimama kati- 
kati, akasema, Amani iwe kwenu.t 
27 Kisha akamwambia Tomaso, Lete 
hapa kidole chako; uitazame mikono 
yangu; ulete na mkono wako uutie 
ubavuni mwangu, wala usiwe asiyea- 
mini, bali aaminiye. ?$ Tomaso akajibu, 
akamwambia, Bwana wangu na Mungu 
wangu!t 2? Yesu akamwambia, Wewe, 
kwa kuwa umeniona, umesadiki; wa 
heri wale wasioona, wakasadikı.t 

30 Basi kuna ishara nyingine nyingi 
alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi 
wake, zisizoandikwa katika kitabu hi- 
ki. 3! Lakini hizi zimeandikwa ili mpate 
kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, 
Mwana wa Mungu; na kwa kuamini 
mwe na uzima kwa jina lake.t 
2 1 1 Baada ya hayo Yesu alijidhi- 

hirisha tena kwa wanafunzi wa- 
ke, penye bahari ya Tiberia, naye 
alijidhihirisha hivi. ? Simoni Petro, na 
Tomaso aitwaye Pacha, na Nathanaeli 
wa Kana ya Galilaya, na wana wa 
Zebedayo, na wengine wawili wa wa- 
nafunzi wake, walikuwapo pamoja.t 
3 Simoni Petro aliwaambia, Naenda ku- 
vua samaki. Nao wakamwambia, Sisi 
nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondo- 
ka, wakapanda chomboni; ila usiku ule 
hawakupata kitu.t 4 Hata asubuhi kuli- 
pokucha, Yesu alisimama ufuoni; wa- 
lakini wanafunzi hawakujua ya kuwa 
ni Yesu.t 5Basi Yesu akawaambia, 
Wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, 
La.t $Akawaambia, Litupeni jarife 
upande wa kuume wa chombo, nanyi 
mtapata. Basi wakatupa; wala sasa 
hawakuweza kulivuta tena kwa sababu 
ya wingi wa samakı.t 7 Basi yule mwa- 
nafunzi ambaye Yesu alimpenda aka- 
mwambia Petro, Ndiye Bwana. Naye 
Simoni Petro, aliposikia ya kwamba ni 
Bwana, akajifunga vazi lake, (maana 
alikuwa uchi), akajitupa baharinı.t 8 Na 
hao wanafunzi wengine wakaja katika 
mashua; maana hawakuwa mbali na 
nchi kavu; ila yapata dhiraa mia mbili; 
huku wakilikokota lile jarife lenye 


20:17 Ebr 2:11,12; Rum 8:29 20:19-23 Mk 16:14-18; Lk 24:36-49 20:20 1 Yoh 1:1 

20:21 Yn 17:18 20:22 Mwa 2:7 20:23 Mt 16:19; 18:18 20:24 Yn 11:16; 14:5 20:25 Yn 19:34 
20:26 Yn 20:19 20:28 Yn1:1 20:29 1 Pet 1:8 20:31 1 Yoh 5:13; Rum 1:17 21:2 Yn 1:45 
21:3 Lk 5:5 21:4 Yn 20:14; Lk 24:16 21:5 Lk 24:41 21:6 Lk 5:6 21:7 Yn 13:23 


119 


samaki. 7? Basi waliposhuka pwani, wa- 
kaona huko moto wa makaa, na juu 
yake pametiwa samaki, na mkate. 
10 Yesu akawaambia, Leteni hapa baa- 
dhi ya samaki mliowavua sasa hivi. 
11 Basi Simoni Petro akapanda chombo- 
ni, akalivuta jarife pwani, limejaa sa- 
maki wakubwa, mia hamsini na watatu; 
na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, 
jarife halikupasuka. 1? Yesu, akawaa- 
mbia, Njoni mfungue kinywa. Wala 
hakuna mtu katika wale wanafunzi 
aliyethubutu kumwuliza, U nani we- 
we? Wakijua ya kuwa ni Bwana. 3 Ye- 
su akaenda akautwaa mkate, akawapa, 
na samaki vivyo hivyo.t !4 Hiyo ndiyo 
mara ya tatu ya Yesu kuonekana na 
wanafunzi wake baada ya kufufuka 
katika wafu.t 

15 Basi walipokwisha kula, Yesu 
akamwambia Simoni Petro, Je! Simo- 
ni wa Yohana, wewe wanipenda? ku- 
liko hawa? Akamwambia, Naam, 
Bwana, wewe wajua kuwa nakupe- 
nda.” Akamwambia, Lisha wana-ko- 
ndoo wangu.t t6 Akamwambia tena 
mara ya pili, Simoni wa Yohana, 
wanipenda? Akamwambia, Ndiyo, 
Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. 
Akamwambia, Chunga kondoo za- 
ngu.t 17? Akamwambia mara ya tatu, 
Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro 
alihuzunika kwa vile alivyomwambia 
mara ya tatu, Wanipenda? Akamwa- 
mbia, Bwana, wewe wajua yote; wewe 


YOHANA MTAKATIFU 21 


umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu 
akamwambia, Lisha kondoo zangu.t 

18 Akasema, Amin, amin, nakua- 
mbia, Wakati ulipokuwa kijana, uliku- 
wa ukijifunga mwenyewe na kwenda 
utakako; lakini utakapokuwa mzee, 
utainyosha mikono yako, na mwingine 
atakufunga na kukuchukua usikotaka.t 
19-Akasema neno hilo kwa kuonyesha 
ni kwa mauti gani atakayomtukuza 
Mungu. Naye akiisha kusema hayo 
akamwambia, Nifuate.!? 2 Petro aka- 
geuka akamwona yule mwanafunzi ali- 
yependwa na Yesu anafuata; (ndiye 
huyo aliyeegama kifuani pake wakati 
wa kula chakula cha jioni, akasema, 
Bwana, ni nani akusalitiye?)t 21 Basi 
Petro akamwona huyo, akamwambia 
Yesu, Bwana, na huyu je? 2 Yesu 
akamwambia, Ikiwa nataka huyu akae 
hata nijapo, imekupasaje wewe? Wewe 
unifuate mimi. > Basi neno hilo lilie- 
nea katikati ya ndugu ya kwamba 
mwanafunzi yule hafi. Walakini Yesu 
hakumwambia ya kwamba hafi; bali, 
Ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, 
imekupasaje wewe? 

'24 Huyu ndiye yule mwanafunzi 
ayashuhudiaye haya, na aliyeyaandika 
haya: nasi twajua ya kuwa ushuhuda 
wake ni kweli.t 

25 Kuna na mambo mengi aliyoyafa- 
nya Yesu; ambayo yakiandikwa moja 
moja, nadhani hata ulimwengu usingeto- 
sha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. 


21:13 Yn6:11 21:14 Yn 20:19,26 21:15 Yn 1:42 21:16 1 Pet 5:2,4 21:17 Yn 13:38; 16:30 
21:18 Mt 16:22; 26:39 21:19 Yn 13:36 21:20 Yn 13:23 21:24 Yn 15:27 21:25 Yn 20:30 
b 21:15 Katika lugha ya Kiyunani neno hili kupenda lina maana mawili. Maana yake ya pili 


husomeka hivi, 


15 Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, Naam, Bwana, wewe 
wajua kuwa ni rafiki yako. Akamwambia, Lisha wana-kondoo wangu. 

16 Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, Ndiyo, 
Bwana, wewe wajua kuwa ni rafiki yako. Akamwambia, Chunga kondoo zangu. 

17 Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, u rafiki. yangu? Petro alihuzunika kwa vile 
alivyomwambia mara ya tatu, U rafiki yangu? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote; wewe 
umetambua yakuwa ni rafiki yako. Yesu akamwambia, Lisha kondoo zangu. 


MATENDO YA MITUME 


1 l Kitabu kile cha kwanza nalikia- 
ndika, Theofilo, katika habari ya 
mambo yote aliyoanza Yesu kufanya 
na kufundisha,t ? hata siku ile alipochu- 
kuliwa juu, alipokuwa amekwisha ku- 
waagiza kwa Roho Mtakatifu wale 
mitume aliowachagua;t 3 wale aliowa- 
dhihirishia nafsi yake, kwa dalili nyi- 
ngi, baada ya kuteswa kwake, ya kwa- 
mba yu hai, akiwatokea muda wa siku 
arobaini, na kuyanena mambo yaliyou- 
husu ufalme wa Mungu. # Hata alipo- 
kuwa amekutana nao aliwaagiza wasi- 
toke Yerusalemu, bali waingoje ahadi 
ya Baba, ambayo mlisikia habari zake 
kwangu;t 5 ya kwamba Yohana alibati- 
za kwa maji, bali ninyi mtabatizwa 
katika Roho Mtakatifu baada ya siku 
hizi chache.t 

6 Basi walipokutanika, wakamwuli- 
za, wakisema, Je! Bwana, wakati huu 
ndipo unapowarudishia Israeli ufa- 
Ime?t 7 Akawaambia, Si kazi yenu 
kujua nyakati wala majira, Baba aliyo- 
yaweka katika mamlaka yake mwenye- 
we.! 8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha 
kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; 
nanyi mtakuwa mashahidi wangu kati- 
ka Yerusalemu, na katika Uyahudi 
wote, na Samaria, na hata mwisho wa 
nchi.t ? Akiisha kusema hayo, walipo- 
kuwa wakitazama, akainuliwa, wingu 
likampokea kutoka machoni pao.t 
10 Walipokuwa wakikaza macho mbi- 
nguni, yeye alipokuwa akienda zake, 
tazama, watu wawili wakasimama ka- 
ribu nao, wenye nguo nyeupe,! !! wa- 
kasema, Enyi watu wa Galilaya, mbona 
mmesimama mkitazama mbinguni? 
Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka 
kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja 
jinsi iyo hiyo mlivyomwona akienda 
zake mbinguni.t 

12 Kisha wakarudi kwenda Yerusa- 
lemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizei- 
tuni, ulio karibu na Yerusalemu, wapa- 
ta mwendo wa sabato.t Hata 


walipoingia, wakapanda orofani, wali- 
pokuwa wakikaa; Petro, na Yohana, na 
Yakobo, na Andrea, Filipo na Tomaso, 
Bartholomayo na Mathayo, Yakobo wa 
Alfayo, na Simoni Zelote, na Yuda wa 
Yakobo.t !14 Hawa wote walikuwa wa- 
kidumu kwa moyo mmoja katika kusa- 
li, pamoja nao wanawake, na Mariamu 
mama yake Yesu, na ndugu zake.t 

15 Siku zile akasimama Petro kati 
ya hao ndugu (jumla ya majina ilipata 
mia na ishirini), akasema, 16 Ndugu, 
ilipasa andiko litimizwe, alilolinena 
Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa 
cha Daudi, katika habari za Yuda 
aliyewaongoza wao waliomkamata 
Yesu;t 17 kwa sababu alikuwa amehe- 
sabiwa pamoja na sisi, akapata sehe- 
mu ya huduma hii. !8 (Bası mtu huyu 
alinunua konde kwa ijara ya udhali- 
mu; akaanguka kwa kasi akapasuka 
matumbo yake yote yakatoka.t 19 Ika- 
julikana na watu wote wakaao Yeru- 
salemu; hata konde lile likaitwa kwa 
lugha yao Akeldama, maana yake, 
konde la damu.) 2° Kwa maana imea- 
ndikwa katika chuo cha Zaburi, 

Kikao chake na kiwe ukiwa, 

Wala asiwepo mtu mwenye 

kukaa humo; 

tena, 

Usimamizi wake autwae 

mwingine.t 

21 Basi katika watu waliofuatana nasi 
wakati wote Bwana Yesu alipokuwa 
akiingia na kutoka kwetu,t ?? kuanza 
tangu ubatizo wa Yohana, hata siku ile 
alipochukuliwa kwetu kwenda juu, ina- 
pasa mmoja wao awe shahidi wa kufu- 
fuka kwake pamoja nasi.t 23 Wakaweka 
wawili, Yusufu, aitwaye Barsaba, ali- 
yekuwa na jina la pili Yusto, na 
Mathiya. 4 Kisha wakaomba, wakase- 
ma, Wewe, Bwana, ujuaye mioyo ya 
watu wote, tuonyeshe ni nani uliye- 
mchagua katika hawa wawıli,t 35 ashike 
mahali katika huduma hii na utume 


Lk 1:1-4 1:2 Lk 6:13 1:4 Lk 24:49; Mdo 10:41; Yn 15:26 
:5 Mt 3:11; Mk 1:8; Lk 3:16; Yn 1:33 1:6 Lk 24:21; Mdo 3:21 1:7 Mk 13:32 
:8 Mt 28:19; Mk 16:15; Lk 24:47-48 1:9 Mk 16:19; Lk 24:50-51; Yn 6:62 1:10 Lk 24:4 


3 Mt 10:2-4; Mk 3:16-19; Lk 6:14-16 1:14 Mdo 2:1; Yn 7:3-5; Mt 13:55 1:16 Zab 41:9 
8-19 Mt 27:3-8 1:20 Zab 69:25; 109:8 1:21 Yn 15:27 


1:1 
1:5 
1:8 
1:11 Mt 26:64; Lk 21:27; 1 Tim 3:16; Ufu 1:7 1:12 Lk 24:50-53 
1:1 
1:1 
1:2 


2 Mt 3:16; Mk 1:9; 16:19; Lk 3:21; 24:51 1:24 Yn 2:24,25; 6:70 


120 


MATENDO YA MITUME 1 -2 


huu, alioukosa Yuda, aende zake ma- 
hali pake mwenyewe. 26 Wakawapigia 
kura; kura ikamwangukia Mathiya; na- 
ye akahesabiwa kuwa pamoja na mitu- 
me. kumi na mmoja.t 
2 1 Hata ilipotimia siku ya Penteko- 
ste walikuwako wote mahali pa- 
moja.t ? Kukaja ghafula toka mbinguni 
uvumi kama uvumi wa upepo wa 
nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba 
yote waliyokuwa wameketi.t 3 Kuka- 
watokea ndimi zilizogawanyikana, ka- 
ma ndimi za moto uliowakalia kila 
mmoja wao.t 4Wote wakajazwa Roho 
Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lu- 
gha nyingine, kama Roho alivyowaja- 
lia kutamka.t 

5 Na walikuwako Yerusalemu Wa- 
yahudi wakikaa, watu watauwa, watu 
wa kila taifa chini ya mbingu.t $ Basi 
sauti hii iliposikiwa makutano waliku- 
tanika, wakashikwa na fadhaa, kwa 
kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema 
kwa lugha yake mwenyewe. 7 Waka- 
shangaa wote, wakastaajabu wakia- 
mbiana, Tazama, hawa wote wasemao 
si Wagalilaya? 8 Imekuwaje basi sisi 
kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozali- 
wa nayo? ? Warparthi na Wamedi na 
Waelami, nao wakaao Mesopotamia, 
Uyahudi na Kapadokia, Ponto ħa Asia, 
10 Frigia na Pamfilia, Misri na pande za 
Libia karibu na Kirene, na wageni 
watokao Rumi, Wayahudi na waongo- 
fu, 1 Wakrete na Waarabu; tunawasi- 
kia hawa wakisema kwa lugha zetu 
matendo makuu ya Mungu. ?Waka- 
shangaa wote wakaingiwa na shaka, 
wakiambiana, Maana yake nini mambo 
haya? 13 Wengine walidhihaki, wakise- 
ma, wamelewa kwa mvinyo mpya. 

14 Lakini Petro akasimama pamoja 
na wale kumi na mmoja, akapaza sauti 
yake, akawaambia, Enyi watu wa Uya- 
hudi, na ninyi nyote mkaao Yerusale- 
mu, lijueni jambo hili, mkasikilize 
maneno yangu. !5 Sivyo mnavyodhani; 
watu hawa hawakulewa, kwa maana ni 
saa tatu ya mchana; 16 lakini jambo hili 
ni lile lililonenwa kwa kinywa cha 
nabii Yoeli,t 


1: 
2: 
2: 1 Rum 10:13 2:22 Yn 3:2 
2: 
2: 


121 


17 Itakuwa siku za mwisho, asema 
Mungu, nitawamwagia watu 
wote Roho yangu, na wana 
wenu na binti zenu 
watatabiri; na vijana wenu 
wataona maono; na wazee 
wenu wataota ndoto.t 

18 Naam, na siku zile nitawamwagia 
watumishi wangu wanaume 
na wanawake Roho yangu, 
nao watatabiri. 

19 Nami nitatoa ajabu katika 
mbingu juu, na ishara katika 
nchi chini, damu na moto, na 
mvuke wa moshi. 

20 Jua litageuka kuwa giza, na 
mwezi kuwa damu, kabla ya 
kuja ile siku ya Bwana iliyo 
kuu na iliyo dhahiri. 

21 Na itakuwa kila atakayeliitia jina 
la Bwana ataokolewa.t 

22 Enyi waume wa Israeli, sikilize- 

ni maneno haya: Yesu wa Nazareti, 
mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu 
kwa miujiza na ajabu na ishara, amba- 
zo Mungu alizifanya kwa mkono wake 
kati yenu, kama ninyi wenyewe mna- 
vyojua;t 3 mtu huyu alipotolewa kwa 
shauri la Mungu lililokusudiwa, na 
kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi 
mkamsulibisha kwa mikono ya watu 
wabaya, mkamwua;t ?24 ambaye Mungu 
alimfufua, akiufungua uçhungu wa 
mauti, kwa sababu haikuwezekana 
ashikwe nao.t ?5Maana Daudi ataja 
habari zake, 

Nalimwona Bwana mbele yangu 
siku zote, 

Kwa kuwa yuko upande wa 
mkono wangu wa kuume, 
nisitikisike.t 

26 Kwa hiyo moyo wangu 
ukapendezewa,. . 

ulimi wangu ukafurahi; 

Tena mwili wangu nao. utakaa 
katika. matumaini. 

27 Kwa maana. hutaiacha roho 
-yangu katika kuzimu; 

Wala hutamtoa Mtakatifu wako 

. aone, ubaribifu.t 
28 Umenijuvisha njia za uzima; 


26 Mit 16:33 2:1 Law 23:15-21; Kum 16:9-11; Mdo 1:14 '2:2 Mdo 4:31- 23 Mt3:T1 
4 Mdo 4:31; 10:44-46; 19:6 2:5 Mdo 13:26 2:16 Yoe 2:28:32 2:17-21 Yoe 2:78-32 ' 


2 
23 Mt 27:35; Mk 15:24; Lk 23:33; Yn 19:18; Mdo 4:28; 1 Pet 1:20 
24 Mt 28:5-6; Mdo 3:15; Mk 16:6; Lk 24:5 2:25-28 Zab 16:8-11 2:27 Mdo 13:35 


122 


Utanijaza furaha kwa uso wako. 

29 Waume, ndugu zangu, mniwie radhi, 
niseme kwa ujasiri mbele yenu habari 
za baba yetu mkuu, Daudi, ya kuwa 
alifariki akazikwa, na kaburi lake liko 
kwetu hata leo.t 3! Basi kwa kuwa ni 
nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwa- 
pia kwa kiapo, ya kwamba katika uzao 
wa viuno vyake atamketisha mmoja 
katika kiti chake cha enzi; 31 yeye 
mwenyewe akitangulia kuyaona haya, 
alitaja habari za kufufuka kwake Kri- 
sto, ya kwamba roho yake haikuachwa 
kuzimu, wala mwili wake haukuona 
uharibifu.t 32 Yesu huyo Mungu ali- 
mfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. 
33 Basi yeye, akiisha kupandishwa hata 
mkono wa kuume wa Mungu, na kupo- 
kea kwa Baba ile ahadi ya Roho 
Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mna- 
chokiona sasa na kukisikia.! 34 Maana 
Daudi hakupanda mbinguni; bali yeye 
mwenyewe anasema, 

Bwana alimwambia Bwana 

wangu, 
Keti upande wa mkono wangu 
wa kuume.t 
35 Hata nitakapowaweka adui zako 
chini ya miguu yako. 

36 Basi nyumba yote ya Israeli na 
wajue yakini ya kwamba Mungu ame- 
mfanya Yesu huyo mliyemsulibisha 
kuwa Bwana na Kristo.t 


37 Walipoyasikia haya wakacho- 
mwa mioyo yao, wakamwambia Petro 
na mitume wengine, Tutendeje, ndugu 
zetu?t 38Petro akawaambia, Tubuni 
mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake 
Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi 
zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Ro- 
ho Mtakatifu.t 39 Kwa kuwa ahadi hii 
ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, 
na kwa watu wote walio mbali, na kwa 
wote watakaoitwa na Bwana Mungu 
wetu wamjie.t 4 Akawashuhudia kwa 
maneno mengine mengi sana na ku- 
waonya, akisema, Jiokoeni na kizazi 
hiki chenye ukaidi.t 41 Nao waliolipo- 
kea neno lake wakabatizwa; na siku ile 
wakaongezeka watu wapata elfu tatu.t 


MATENDO YA MITUME 2 -3 


42 Wakawa wakidumu katika fundisho 
la mitume, na katika ushirika, na katika 
kuumega mkate, na katika kusali.t 
43 Kila mtu akaingiwa na hofu; ajabu 
nyingi na ishara zikafanywa na mitume. 
4Na wote walioamini walikuwa mahali 
pamoja, na kuwa na vitu vyote shirika,! 
45 wakiuza mali zao, na vitu vyao wali- 
vyokuwa navyo, na kuwagawia watu 
wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. 
46 Na siku zote kwa moyo mmoja wali- 
dumu ndani ya hekalu, wakimega mkate 
nyumba kwa nyumba, na kushiriki cha- 
kula chao kwa furaha na kwa moyo 
mweupe,t 4 wakimsifu Mungu, na ku- 
wapendeza watu wote. Bwana akalizidi- 
sha kanisa kila siku kwa wale walioku- 
wa wakiokolewa.t 
3 1 Basi Petro na Yohana walikuwa 
wakikwea pamoja kwenda hekalu- 
ni, saa ya kusali, saa tisa. ?Na mtu 
mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni 
mwa mamaye alichukuliwa na watu, 
ambaye walimweka kila siku katika 
mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili 
aombe sadaka kwa watu waingiao nda- 
ni ya hekalu.t 3Mtu huyu akiwaona 
Petro na Yohana wakiingia hekaluni 
aliomba apewe sadaka. 4Na Petro, 
akimkazia macho, pamoja na Yohana, 
akasema, Tutazame sisi.t 5Akawaa- 
ngalia, akitaraji kupata kitu kwao. 
é Lakini Petro akasema, Mimi sina 
fedha, wala dhahabu, lakini nilicho 
nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la 
Yesu Kristo wa Nazareti, simama ue- 
nde.t 7 Akamshika mkono wa kuume, 
akamwinua, mara nyayo zake na vifu- 
ndo vya miguu yake vikatiwa nguvu. 
8 Akaondoka upesi akasimama, akaa- 
nza kwenda; akaingia ndani ya hekalu 
pamoja nao, akienda, akiruka-ruka, na 
kumsifu Mungu.t ? Watu wote waka- 
mwona akienda, akimsifu Mungu. 
10 Wakamtambua, ya kuwa yeye ndiye 
aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka 
penye mlango Mzuri wa hekalu; waka- 
jaa ushangao wakastaajabia mambo 
yale yaliyompata. 


29 Mdo 13:36; 1 Fal 2:10 2:30 Zab 132:11; 89:3,4;2 Sam 7:12-13 2:31 Zab 16:10 
3 Mdo 1:4 2:34-35 Zab 110:1 2:36 Mdo 5:31 2:37 Mdo 16:30 
8 Mdo 3:17-19; Lk 24:47 2:39 Yoe 2:32; Isa 57:19 2:40 Kum 32:5; Flp 2:15 


7 Mdo 4:4; 5:14; 11:21; 14:1 3:2 Mdo 14:8; Yn 9:1 3:4 Mdo 14:9 3:6 Mdo 3:16 


Yn 5:14 


2: 

2:3 

2:3 

zi Mdo 4:4; 5:14 2:42 Mdo 20:7 2:44 Mdo 4:32-35 2:46 Mdo 2:42 
2: 

3:8 


MATENDO YA MITUME 3 -4 


11 Basi alipokuwa akiwashika Pe- 
tro na Yohana, watu wote wakawaku- 
sanyikia mbio katika tao lile lililoitwa 
tao la Sulemani, wakishangaa sana.t 
12 Hata Petro alipoyaona haya akawaji- 
bu wale watu, Enyi Waisraeli, mbona 
mnastaajabia haya, au mbona mnatuka- 
zia macho sisi, kana kwamba tumemfa- 
nya huyu aende kwa nguvu zetu sisi, 
au kwa utauwa wetu sisi? 13 Mungu wa 
Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, 
Mungu wa baba zetu, amemtukuza 
mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi 
mlimsaliti na kumkana mbele ya Pila- 
to, alipokuwa ametoa hukumu yake 
afunguliwe. t MBali ninyi mlimkana 
yule Mtakatifu, yule Mwenye haki, 
mkataka mpewe mwuaji;t 15 mkamwua 
yule Mkuu wa uzima, ambaye Mungu 
amemfufua katika wafu; na sisi tu 
mashahidi wake.t 16 Na kwa imani ka- 
tika jina lake, jina lake limemtia nguvu 
mtu huyu mnayemwona na kumjua; na 
imani ile iliyo kwake yeye imempatia 
huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu 
ninyi nyote. 

17 Basi sasa, ndugu, najua ya kuwa 
mliyatenda haya kwa kutokujua kwe- 
nu, kama na wakuu wenu walivyote- 
nda.t 18 Lakini mambo yale aliyohubiri 
Mungu tangu zamani kwa kinywa cha 

manabii wake wote, ya kwamba Kristo 
wake atateswa, ameyatimiza hivyo.t 
19 Tubuni basi, mrejee, ili dhambi zenu 
zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburu- 
dishwa kwa kuwako kwake Bwana;t 
20 apate “kumtuma Kristo Yesu mliye- 
wekewa tangu zamani; ?! ambaye ili- 
mpasa kupokewa mbinguni hata zije 
zamani za kufanywa upya vitu vyote, 
zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha 
manabii wake watakatifu tokea mwa- 
nzo wa ulimwengu. ? Kwa maana Mu- 
sa kweli alisema ya kwamba, Bwana 
Mungu wenu atawaintilieni nabii, kati- 
ka ndugu zenu, kama mimi; msikieni 
yeye katika mambo yote atakayonena 
nanyi.t 3 Na itakuwa ya kwamba kila 
mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataanga- 
mizwa na kutengwa na watu wake.t 





123 


Naam, na manabii wote tangu Sa- 
mweli na wale waliokuja baada yake, 
wote walionena, walihubiri habari za 
siku hizi. ?5 Ninyi mmekuwa watoto wa 
manabii na wa maagano yale, ambayo 
Mungu aliagana na baba zenu, aki- 
mwambia Ibrahimu, Katika uzao wako 
kabila zote zæ ulimwengu zitabariki- 
wa.t 26 Mungu, akiisha kumfufua mtu- 
mishi wake Yesu, alimtuma kwenu 
ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa 
kumwepusha kila mmoja wenu na mao- 
vu yake.t 
4 1 Hata walipokuwa wakisema na 

watu wale, makuhani na akida wa 
hekalu na Masadukayo wakawatokea,! 
2?wakifadhaika sana kwa sababu wana- 
wafundisha watu na kuhubiri katika 
Yesu ufufuo wa wafu.t 3 Wakawakama- 
ta, wakawaweka gerezani hata asubuhi; 
kwa kuwa imekwisha kuwa jioni.f #La- 
kini wengi katika hao waliosikia lile 
neno waliamini; na hesabu ya watu 
waume ikawa kama elfu tano.t 

5 Hata asubuhi wakubwa na wazee 
na waandishi wakakusanyika Yerusale- 
mu, éna Anasi Kuhani Mkuu, na Ka- 
yafa pia, na Yohana na Iskanda, na 
wote wale waliokuwa jamaa zake Ku- 
hani Mkuu. 7 Walipowaweka katikati 
wakawauliza, Kwa nguvu gani na kwa 
jina la nani ninyi mmefanya haya?t 
8 Ndipo Petro, akijaa Roho Mtakatifu, 
akawaambia, Enyi wakubwa wa watu 
na wazee wa Israeli, 9? kama tukiulizwa 
leo habari ya jambo jema alilofanyiwa 
yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, 
10 jueni ninyi nyote na watu wote wa 
Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo 
wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulibi- 
sha, na Mungu akamfufua katika wafu, 
kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali 
mzima mbele yenu.! !! Yeye ndiye j jiwe 
lile lililodharauliwa na ninyi waashi, 
nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la 
pembeni.t 1? Wala hakuna wokovu ka- 
tika mwingine-awaye yote, kwa maana 
hapana jina jingine chini ya mbingu 
walilopewa 'wanadamu litupasalo’ sisi 
kuokolewa kwalò.? 


1 Mdo 5:12 3:13 Kut 3:6,15; Mdo 5:30; Isa 52:13; 53:11; Mdo 2:23 
4 Mt 27:15-23; Mk 15:6-14; Lk 23:13- 23; Yn 19:12-15 3:15 Mdo 4:10;:5:31; Ebr 2:10 
7 Lk 23:34; 1 Tim 1:13 3:18 Lk 24:27 3:19 Mdo 2:38 3:22 Kum 18:15,18; Mdo 7:37 


Mdo 23:8 4:3 Mdo 3:1 4:4 Mdo 2:47 4:7 Mt 21:23 4:8 Mt 10:19,20 4:10 Mdo 3:6,13- 16 


3:1 
3:1 
3:1 
3:23 Kum 18: 19; Law 23: 29 3:25 Mwa 22:18; 12:3; Gal 3:8 3:26 Mdo' 13:46 4:1 Lk 22:4,52 - 
4:2 
4:1 


1 Zab 118:22; Mt 21:42 4:12 Mt 1:21 


124 


13 Basi walipoona ujasiri wa Petro 
na Yohana, na kuwajua ya kuwa ni 
watu wasio na elimu, wasio na maarifa, 
wakastaajabu, wakawatambua ya kwa- 
mba walikuwa pamoja na Yesu. #Na 
wakimwona yule aliyeponywa akisi- 
mama pamoja nao hawakuwa na neno 
la kujibu.t 15 Wakawaamuru kutoka ka- 
tika baraza, wakafanya shauri wao kwa 
wao, 16 wakisema, Tuwafanyie nini wa- 
tu hawa? Maana ni-dhahiri kwa watu 
wote wakaao Yerusalemu ya kwamba 
ishara mashuhuri imefanywa nao, wala 
hatuwezi kuikana.t 17 Lakini neno hili 
lisije likaenea katika watu, na tuwati- 
she wasiseme tena na mtu awaye yote 
kwa jina hili.t 18 Wakawaita, wakawaa- 
muru wasiseme kabisa wala kufundi- 
sha kwa jina la Yesu. Petro na 
Yohana wakawajibu wakawaambia, 
Kwamba ni haki mbele za Mungu 
kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hu- 
kumuni ninyi wenyewe; 20 maana sisi 
hatuwezi kuacha kuyanena mambo tu- 
liyoyaona na kuyasikia. ?! Nao walipo- 
kwisha kuwatisha tena wakawafungua, 
wasione, njia ya kuwaadhibu, kwa sa- 
babu ya watu; kwa kuwa watu wote 
walikuwa wakimtukuza Mungu kwa 
hayo yaliyotendeka; ?? maana umri wa- 
ke yule mtu aliyefanyiwa ishara hii ya 
kuponya ulipita miaka arobaini. 

23 Hata walipofunguliwa, wakae- 
nda kwa watu wao, wakawapasha ha- 
bari ya mambo yote waliyoambiwa na 
wakuu wa makuhani na wazee. ?4 Nao 
waliposikia, wakampazia Mungu sauti 
zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mo- 
la, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefa- 
nya mbingu na nchi na bahari na vitu 
vyote vilivyomo;t 25 nawe ulinena kwa 
Roho Mtakatifu kwa kinywa cha ba- 
baetu Daudi, mtumishi wako, 

Mbona mataifa wamefanya 

ghasia, 
Na makabila wametafakari 
ubatili?t 
26 Wafalme wa dunia wamejipanga, 
Na wakuu wamefanya shauri 
pamoja 


MATENDO YA MITUME 4-5 


Juu ya Bwana na juu ya Kristo 
wake. 

27 Maana ni kweli, Herode na Pontio 
Pilato pamoja na Mataifa na watu wa 
Israeli, walikusanyika katika mji huu 
juu ya Mtumishi wako mtakatifu Yesu, 
uliyemtia mafuta,! ?28ili wafanye yote 
ambayo mkono wako na mashauri yako 
yamekusudia tangu zamani yatokee.t 
29 Basi sasa, Bwana, yaangalie matisho 
yao; ukawajalie watumwa wako kune- 
na neno lako kwa ujasiri wote,! 30 uki- 
nyosha mkono wako kuponya; ishara 
na maajabu vifanyike kwa jina la 
Mtumishi wako mtakatifu Yesu. 3! Ha- 
ta walipokwisha kumwomba Mungu, 
mahali pale walipokusanyika pakatiki- 
swa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, 
wakanena neno la Mungu kwa ujasiri.t 

32Na jamii ya watu walioamini 
walikuwa na moyo mmoja na roho moja; 
wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa 
kitu cho chote alicho nacho ni mali yake 
mwenyewe; bali walikuwa na vitu vyote 
shirika.t 3 Na mitume wakatoa ushuhu- 
da wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu 
nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao 
wote.t 4 Wala hapakuwa na mtu mmoja 
miongoni mwao mwenye mahitaji; kwa 
sababu watu wote waliokuwa na viwanja 
au nyumba waliviuza, wakaileta thamani 
ya vitu vile vilivyouzwa,t 35 wakaiweka 
miguuni pa mitume; kila mtu akagawiwa 
kwa kadiri ya alivyohitaji. 

36 Na Yusufu, aliyeitwa na mitume 
Barnaba, (maana yake, Mwana.wa fara- 
ja), Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro,! 
37alikuwa na shamba akaliuza, akaileta 
fedha, akaiweka miguuni pa mitume. 
S | Lakini mtu mmoja jina lake Ana- 

nia, pamoja na Safira mkewe, aliuza 
mali, ?akazuia kwa siri sehemu ya 
thamani yake, mkewe naye akijua haya, 
akaleta fungu moja akaliweka miguuni 
pa mitume.t 3Petro akasema, Anania, 
kwa nini Shetani amekujaza moyo wako 
kumwambia uongo Roho Mtakatifu, na 
kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya 
kiwanja?! #Kilipokuwa kwako, hakiku- 
wa mali yako? Na kilipokuwa kimekwi- 
sha kuuzwa, thamani yake haikuwa 


4 Mdo 3:8,9 4:16 Yn 11:47 4:17 Mdo 5:28 4:19 Mdo 5:29 
4 Kut 20:11; Neh 9:6; Zab 146:6; Isa 37:16; Lk 2:29; Ufu 6:10 4:25-26 Zab 2:1-2 


1 Mdo 2:2,4 4:32 Mdo 2:44-45 4:33 Mdo 2:47 4:34 Mdo 2:45 


4:1 
4:2 
MA Mt 27:1-2; Mk 15:1; Lk 23:1,7-11; Yn 18:28-29 4:28 Mdo 2:23 4:29. Efe 6:19 
4:3 


6 Mdo 11:22,24; 13:4; 15:39 5:2 Mdo 4:37 5:3 Yn 13:2 


MATENDO YA MITUME 5 


katika uwezo wako? Ilikuwaje hata uka- 
weka neno hili moyoni mwako? Huku- 
mwambia uongo mwanadamu, bali Mu- 
ngu. “Anania aliposikia maneno haya 
akaanguka, akafa. Hofu nyingi ikawapa- 
ta watu wote walioyasikia haya. í Vijana 
wakaondoka, wakamtia katika sanda, 
wakamchukua nje, wakamzika. 

7 Hata muda wa saa tatu baadaye 
mkewe akaingia, naye hana habari ya 
hayo yaliyotokea. $Petro akamjibu, Nia- 
mbie, Mlikiuza kiwanja kwa thamani 
hiyo? Akasema, Ndiyo, kwa thamani 
hiyo. Petro akamwambia, Imekuwaje 
hata mkapatana kumjaribu Roho wa 
Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika 
mumeo ipo mlangoni, nao watakuchu- 
kua nje wewe nawe. Mara akaanguka 
miguuni pake akafa; wale vijana wakai- 
ngia wakamkuta amekufa, wakamchu- 
kua nje, wakamzika pamoja na mume- 
we. !! Hofu nyingi ikawapata kanisa lote 
na watu wote walioyasikia haya. 

12 Na kwa mikono ya mitume zika- 
fanyika ishara na maajabu mengi kati- 
ka watu; nao wote walikuwako kwa nia 
moja katika ukumbi wa Sulemani;t 
13 na katika wote wengine hapana hata 
mmoja aliyethubutu kuambatana nao; 
ila watu waliwaadhimisha; !4walioa- 
mini wakazidi kuongezeka kwa Bwa- 
na, wengi, wanaume na wanawake;t 
15 hata ikawa katika njia kuu hutoa nje 
wagonjwa, na kuwaweka juu ya maja- 
mvi na magodoro, ili Petro akija, 
ngawa kivuli chake kimwangukie 
mmojawapo wao.t !6Nayo makutano 
ya watu wa miji iliyoko kandokando ya 
Yerusalemu wakakutanika, wakileta 
wagonjwa, nao walioudhiwa na pepo 
wachafu; nao wote wakaponywa. 

17 Akaondoka Kuhani Mkuu na 
wote. waliokuwa pamoja naye, (hao 
ndio walio wa madhehebu ya Masadu- 
kayo), wamejaa wivu,t 18 wakawaka- 
mata mitume wakawaweka ndani ya 
gereza; lakini malaika wa Bwana 
akafungua milango ya gereza usiku, 
akawatoa, akasema,t 2? Enendeni mka- 
simame hekaluni mkawaambie watu 
manenọo.:yote ya Uzima huu. ?! Nao 
waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, 
wakaanza kufundisha. 





125 


Akaja Kuhani Mkuu nao waliokuwa 
pamoja naye, wakawakutanisha watu 
wa baraza, na wazee wote wa wana wa 
Israeli, wakatuma watu gerezani ili 
wawalete. ?? Hata watumishi walipofi- 
ka hawakuwaona gerezani, wakarudi 
wakatoa habari, 53 wakisema, Gereza 
tumeikuta imefungwa salama, nao wa- 
linzi wamesimama mbele ya mlango; 
lakini tulipoufungua hatukukuta mtu 
ndani. “ Basi jemadari wa hekalu na 
wakuu wa makuhani waliposikia haya, 
wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, 
litakuwaje jambo hilo. 5 Mtu mmoja 
akaja akawapasha habari ya kwamba, 
Watu wale mliowaweka gerezani wako 
ndani ya hekalu, wamesimama waki- 
wafundisha watu. ?6 Ndipo yule jema- 
dari akaenda pamoja na watumishi, 
wakawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa 
maana waliogopa watu wasije waka- 
wapiga kwa mawe. ?” Walipowaleta, 
wakawaweka katika baraza. Kuhani 
Mkuu akawauliza, ?8 akisema, Je! Ha- 
tukuwaamuru ninyi kwa nguvu, msifu- 
ndishe kwa jina hili? Nanyi, tazameni, 
mmeijaza Yerusalemu mafundisho ye- 
nu, na mnataka kuileta damu ya mtu 
yule juu yetu.t Petro na mitume 
wakajibu, wakisema, Imetupasa kumtii 
Mungu kuliko wanadamu.t 3? Mungu 
wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye 
ninyi mlimwua mkimtundika katika 
mti.? 31 Mtu huyo Mungu amemtukuza 
kwa mkono wake wa kuume, awe 
Mkuu na Mwokozi, awape Waisraeli 
toba na msamaha wa dhambi.t 32 Na 
sisi tu mashahidi wa mambo haya, 
pamoja na Roho Mtakatifu ambaye 
Mungu amewapa wote wamtiio.t 
33 Wao waliposikia wakachomwa mio- 
yo yao; wakafanya shauri kuwaua.t 

34 Lakini mtu mmoja, Farisayo, 
jina lake Gamalieli, mwalimu wa tora- 
ti, mwenye kuheshimiwa na watu wo- 
te, akasimama katika baraza, akaamu- 
ru mitume wawekwe nje kitambo 
kidogo,t 35 akawaambia, Enyi waume 
wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyo- 
watenda watu hawa. 36 Kwa sababu 
kabla ya siku hizi aliondoka Theuda, 
akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu, 
watu wapata mia nne wakashikamana 


5:12 Mdo 3:11 5:14 Mdo 2:47; 6:7;21:20 5:15 Mdo 19:11,12; Mk 6:56 5:17 Mdo 4:1,6 
5:19 Mdo 12:7 5:28 Mt 27:25; Mdo 4:18 5:29 Mdo 4:19; Dan 3:18 5:30 Kum 21:22; Mdo 3:15 
5:31 Mdo 2:33; Ebr 2:10; 12:2 5:32 Lk 24:48; Yn 15:26,27 5:33 Mdo 7:54 5:34 Mdo 22:3 


126 


naye; naye aliuawa na wote waliomsa- 
diki wakatawanyika wakawa si kitu.t 
37 Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda 
Mgalilaya, siku zile za kuandikiwa 
orodha, akawavuta watu kadha wa 
kadha nyuma yake, naye pia akapotea 
na wote waliomsadiki wakatawanyi- 
ka.! 38 Basi sasa nawaambia, Jiepushe- 
ni na watu hawa, waacheni; kwa kuwa 
shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka 
kwa binadamu, itavunjwa,! 3? lakini 
ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi 
kuivunja; msije mkaonekana kuwa 
mnapigana na Mungu.t 4 Wakakubali 
maneno yake; nao walipowaita mitu- 
me, wakawapiga, wakawaamuru wasi- 
nene kwa jina lake Yesu; kisha waka- 
waacha waende zao.t 41 Nao wakatoka 
katika ile baraza, wakifurahi kwa sa- 
babu wamehesabiwa kuwa wamestahi- 
li kuaibishwa kwa ajili ya Jina hilo.t 
42 Na kila siku, ndani ya hekalu na 
nyumbani mwao, hawakuacha kufu- 
ndisha na kuhubiri habari njema za 
Yesu kwamba ni Kristo.t 
6 1 Hata siku zile wanafunzi wali- 
pokuwa wakiongezeka hesabu 
yao, palikuwa na manung'uniko ya 
Wayahudi wa Kiyunani juu ya Wae- 
brania kwa sababu wajane wao wali- 
sahauliwa katika huduma ya kila si- 
ku.t 2Wale Thenashara wakawaita 
jamii ya wanafunzi, wakasema, Hai- 
pendezi sisi kuliacha neno la Mungu 
na kuhudumu mezani. 3 Basi ndugu, 
chagueni watu saba miongoni mwenu, 
walioshuhudiwa kuwa wema, wenye 
kujawa na Roho, na hekima, ili tuwa- 
weke juu ya jambo hili;t 4na sisi 
tutadumu katika kuomba na kulihudu- 
mia lile Neno. 5 Neno hili likapendeza 
machoni pa mkutano wote; waka- 
mchagua Stefano, mtu aliyejaa imani 
na Roho Mtakatifu, na Filipo, na 
Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na 
Parmena, na Nikolao mwongofu wa 
Antiokia;t $ ambao wakawaweka mbe- 
le ya mitume, na walipokwisha kuo- 
mba wakaweka mikono yao juu yao.t 
7 Neno la Mungu likaenea; na he- 
sabu ya wanafunzi ikazidi sana katika 


:36 Mdo 21:38 
41 


do 1:24; 13:3; 14:23 


MATENDO YA MITUME 5-7 


Yerusalemu; jamii kubwa ya makuhani 
wakaitii ile Imani.t 8 Na Stefano, akijaa 
neema na uwezo, alikuwa akifanya 
maajabu na ishara kubwa katika watu. 
’ Lakini baadhi ya watu wa sinagogi 
lililoitwa sinagogi la Mahuru, na la 
Wakirene, na la Waiskanderia, na la 
wale wa Kilikia na Asia, wakaondoka 
na kujadiliana na Stefano; 10 Jakini 
hawakuweza kushindana na hiyo heki- 
ma na huyo Roho aliyesema naye.t 
11 Hata wakashawishi watu waliosema, 
Tumemsikia mtu huyu akinena maneno 
ya kumtukana Musa na Mungu.t 12 Wa- 
kawataharakisha watu na wazee na 
waandishi, wakamwendea, wakamka- 
mata, wakampeleka mbele ya baraza. 
13 Wakasimamisha mashahidi wa uo- 
ngo waliosema, Mtu huyu haachi kuse- 
ma maneno ya kufuru juu ya mahali 
hapa patakatifu na juu ya torati;t 
14 maana tumemsikia akisema kwamba 
Yesu huyo Mnazareti atapaharibu ma- 
hali hapa, na kuzibadili desturi tulizo- 
pewa na Musa. !5 Watu wote walioketi 
katika ile baraza wakamkazia macho 
yao, wakamwona uso wake kuwa kama 
uso wa malaika. 
7 l Kuhani Mkuu akasema, Je! Ma- 
mbo hayo ndivyo yalivyo? 2? Naye 
akasema, 

Ndugu zangu na baba zangu, sikili- 
zeni: Mungu wa utukufu alimtokea baba 
yetu Ibrahimu, alipokuwa katika Meso- 
potamia, kabla hajakaa Harani,ł 3aka- 
mwambia, Toka katika nchi yako na 
katika jamaa zako, ukaende hata nchi 
nitakayokuonyesha.t 4Ndipo alipotoka 
katika nchi ya Wakaldayó, akakaa Hara- 
ni, akatoka huko baada ya kufa babaye, 
Mungu akamhamisha mpaka nchi hii 
mnayokaa ninyi sasa.t 5Wala hakumpa 
urithi humu hata kiasi cha kuweka 
mguu; akaahidi kwamba atampa, iwe 
milki yake, na ya uzao wake baadaye 
alipokuwa hana mtoto.t 6 Mungu akane- 
na hivi, ya kwamba wazao wake wata- 
kuwa wageni katika nchi ya watu wengi- 
ne, nao watawafanya kuwa watumwa 
wao, na kuwatenda mabaya kwa muda 
wa miaka mia nne.t 7Na lile taifa 


5:37 Lk 2:2 5:38 Mt 15:13 5:39 Mdo 9:5 5:40 Mdo 22:19 

Mt 5:10-12; 1 Pet 4:13 5:42 Mdo 18:5 6:1 Mdo 4:35 6:3 1 Tim 3:7,8 6:5 Mdo 8:5 

M 6:7 Mdo 19:20 6:10 Lk 21:15 6:11 Mt 26:60-66 6:13 Yer 26:11 
-3 Mwa 12: l; Za ab 29:3; Mwa 11:31; 15:7 7:3 Mwa 12:1;48:4 7:4 Mwa 11:31; 12:4 

Mwa 12:7; 13:15; 15:18; 17:8; 48:4; Kum 2:5 7:6-7 Mwa 15:13-14; Kut 2:22; 12:40 


MATENDO YA MITUME 7 


watakaowafanya watumwa nitawahuku- 
mu mimi, alisema Mungu; na baada ya 
hayo watatoka, nao wataniabudu mahali 
hapa.t 8Akampa agano la tohara; basi 
Ibrahimu akamzaa Isaka, akamtahiri si- 
ku ya nane. Isaka akamzaa Yakobo. 
Yakobo akawazaa wale kumi na wawili, 
wazee wetu.t 

9 Wale wazee wetu wakimwonea 
wivu Yusufu, wakamwuza aende Mi- 
sri. Mungu akawa pamoja naye,t 19 aka- 
mtoa katika dhiki zake zote, akampa 
fadhili na hekima mbele ya Farao, 
mfalme wa Misri; naye akamfanya awe 
mtawala juu ya Misri na nyumba yake 
yote.t 11 Basi kukawa njaa katika nchi 
yote ya Misri na Kanaani, na dhiki 
nyingi, wala baba zetu hawakupata 
chakula cha kuwatosha.t 12? Hata Yako- 
bo aliposikia ya kwamba huko Misri 
kuna nafaka, akawatuma baba zetu 
mara ya kwanza.t 3 Hata safari ya pili 
Yusufu akajitambulisha kwa ndugu za- 
ke, jamaa ya Yusufu ikawa dhahiri kwa 
Farao.t 14 Yusufu akatuma watu aka- 
mwita Yakobo babaye na jamaa zake 
wote pia, watu sabini na watano.t 
15 Basi Yakobo akashuka mpaka Misri; 
akafa yeye na baba zetu;t 16 wakachu- 
kuliwa mpaka Shekemu wakazikwa 
katika kaburi lile, ambalo Ibrahimu 
alilinunua kwa kima cha fedha kwa 
wana wa Hamori, huko Shekemu.t 

17 Basi wakati wa ile ahadi-ambayo 
Mungu alimpa Ibrahimu ulipokuwa 
unakaribia, wale watu wakazidi na 
kuongezeka sana huko Misri,! !8hata 
mfalme mwingine akainuka juu ya 
Misri, asiyemfahamu Yusufu. ? Huyo 
akawafanyia hila kabila yetu, na kuwa- 
tenda mabaya baba zetu, akiwaamuru 
wawatupe watoto wao wachanga, ili 
wasiishi.t 20 Wakati huo akazaliwa Mu- 
sa, naye alikuwa mzuri sana, akalelewa 
muda wa miezi mitatu katika nyumba 
ya babaye.t 21 Hata alipotupwa, binti 
Farao akamtwaa, akamlea awe kama 
mwanawe.t 22 Musa akafundishwa he- 
kima yote ya Wamisri, akawa hodari 


127 


wá- maneno na matendo. > Umri wake 
ulipopata kama miaka arobaini akaazi- 
mu moyoni mwake kwenda kuwataza- 
ma ndugu zake Waisraeli.t 24 Akamwo- 
na mmoja akidhulumiwa, akamtetea, 
akamlipia kisasi yule aliyekuwa akio- 
newa, akampiga huyo Mmisri.! 25 Ali- 
dhani kwamba ndugu zake watafahamu 
ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa 
mkono wake, lakini hawakufahamu. 
26 Siku ya pili yake akawatokea wali- 
pokuwa wakishindana, akataka kuwa- 
patanisha, akisema, Enyi bwana zangu, 
ninyi ni ndugu. Mbona mnadhulumia- 
na? 27Lakini yeye aliyemdhulumu 
mwenziwe akamsukumia mbali, akise- 
ma, Ni nani aliyekuweka wewe kuwa 
mkuu na mwamuzi juu yetu?? 28 Je! 
Wataka kuniua mimi kama ulivyo- 
mwua yule Mmisri jana? ?? Musa aka- 
kimbia kwa neno hilo, akakaa hali ya 
ugeni katika nchi ya Midiani, akazaa 
wana wawili huko.t 30 Hata miaka aro- 
baini ilipotimia, malaika wa Bwana 
akamtokea katika jangwa la mlima wa 
Sinai katika mwali wa moto, kijitini.t 
31 Musa alipouona, akastaajabia maono 
yale, na alipokaribia ili atazame, sauti 
ya Bwana ikamjia, 3? Mimi ni Mungu 
wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, na 
Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yako- 
bo. Musa akatetemeka, asithubutu ku- 
tazama.t 33 Bwana akamwambia, Vua 
viatu miguuni mwako, kwa maana 
mahali hapa unaposimama ni nchi ta- 
katifu.t 34 Yakini nimeona mateso ya 
watu wangu waliomo Misri, nimesikia 
kuugua kwao, nami nimeshuka niwa- 
toe. Basi sasa, nitakutuma mpaka Mi- 
sri.t 35 Musa huyo waliyemkataa, waki- 
sema, Ni nani aliyekuweka kuwa mkuu 
na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na 
Mungu kuwa mkuu na mkombozi, kwa 
mkono wa yule malaika aliyemtokea 
katika kile kijiti.t 36 Huyo ndiye aliye- 
watoa, akifanya ajabu na ishara katika 
nchi ya Misri, na katika bahari ya 
Shamu, na katika jangwa muda wa 
miaka arobaini.t 37 Musa huyo ndiye 


Kut 3:12 7:8 Mwa 17:10-14; 21:2-4; 25:26; 29:31—35:18 7:9 Mwa 37:11,28; 39:2,21; 45:4 
0 Mwa 41:39-41; 39:21; Zab 105:21 7:11 Mwa 42:1 -2;41:54 7:12 Mwa 42:2 

3 Mwa 45:1,3, 16 7:14 Mwa 45:9- 10; 17:18; Mwa 46: 27; Kut 1:5; Kum 10:22 

5 Mwa 46:1- 7; 49:33; Kut 1:6 7:16 Mwa 23:3- 16; 33: 19; 50:7- 13; Yos 24:32 


3-29 Kut 2:11-15 


7:24 Kut 2:12 7:26 Kut 2:13 7:27 Kut 2: 14; Lk 12:14 


9 Kut 2:15,22; 18:3-4 7:30-34 Kut 3:1-10; Kum 33:16 7:32 Kut 3:6 7:33 Kut 3:5 


1:7 
7:1 
7:1 
7:1 
7:17-18 Kut 1:7-8 7:19 Kut 1:10- 11,22;Mwa 24:7 7:20 Kut 2:2; Ebr 11:23 7:21 Kut 2:3-10 
7:2 
1:2 
7:3 


4 Kut 2:24; 3:7,10 7:35 Kut 2:14 7:36 Kut 7:3,10; 14:21; Hes 14:33 . 


128 


aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mu- 
ngu wenu atawainulieni nabii, katika 
ndugu zenu, kama mimi; msikieni ye- 
ye.t 38 Yeye ndiye aliyekuwa katika 
kanisa jangwani pamoja na yule malai- 
ka aliyesema naye katika mlima wa 
Sinai, tena pamoja na baba zetu; ndiye 
aliyepokea maneno ya uzima atupe 
sisi.t 39 Mtu huyo baba zetu hawakuta- 
ka kumtii, bali wakamsukumia mbali, 
na kwa mioyo yao wakarejea Misri,t 
4 wakamwambia Haruni, Tufanyie 
miungu, watakaotutangulia; maana hu- 
yo Musa, aliyetutoa katika nchi ya 
Misri, hatujui lililompata.t 4# Wakafa- 
nya ndama siku zile, wakaleta dhabihu 
kwa sanamu ile, wakafurahia kazi za 
mikono yao.t 4 Basi Mungu akaghairi, 
akawaacha ili waliabudu jeshi la mbi- 
nguni, kama ilivyoandikwa katika chuo 
cha manabii, 
Je! Mlinitolea mimi dhabihu na 
sadaka 
Miaka arobaini katika jangwa, 
enyi nyumba ya Israeli?t 
43 Nanyi mlichukua hema ya 
Moleki, 


Na nyota za mungu wenu Refani, 


Sanamu mlizozifanya ili 
kuziabudu; 


Nami nitawafahamisha mwende 
mbali kupita Babeli. 


“Ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja 
na baba zetu jangwani, kama alivyoa- 
giza yeye aliyesema na Musa, ya kwa- 
mba aifanye sawasawa na mfano ule 
aliouona;t 45ambayo baba zetu, kwa 
kupokezana, wakaiingiza pamoja na 
Yoshua katika milki ya Mataifa wale, 
ambao Mungu aliwafukuza mbele ya 
baba zetu, mpaka siku za Daudi;t 
46 aliyepata fadhili mbele za Mungu, 
naye aliomba ampatie Mungu wa Ya- 
kobo maskani.t 47 Lakini Sulemani ali- 
mjengea nyumba.t 48 Ila Yeye aliye juu 
hakai katika nyumba zilizofanywa kwa 
mikono, kama vile asemavyo nabii, 
49 Mbingu ni kiti changu cha enzi, 


MATENDO YA MITUME 7-8 


Na nchi ni pa kuwekea miguu 
yangu; 
Ni nyumba gani 
mtakayonijengea? Asema 
Bwana,! 
50 Au ni mahali gani 
nitakapostarehe? 
Si mkono wangu uliofanya haya 
yote? 
51 Enyi wenye shingo gumu, msiotahi- 
riwa mioyo wala masikio, siku zote 
mnampinga Roho Mtakatifu; kama ba- 
ba zenu walivyofanya, na ninyi ni 
vivyo hivyo.t 5 Ni yupi katika manabii 
ambaye baba zenu hawakumwudhi? 
Nao waliwaua wale waliotabiri habari 
za kuja kwake yule Mwenye Haki; 
ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti 
wake, mkamwua;t 5? ninyi mlioipokea 
torati kwa agizo la malaika msiishike.t 
54 Basi waliposikia maneno haya, 
wakachomwa mioyo, wakamsagia me- 
no.t SS Lakini yeye akijaa Roho Mtakati- 
fu, akakaza macho yake, akitazama mbi- 
nguni, akauona utukufu wa Mungu, na 
Yesu akisimama upande wa mkono wa 
kuume wa Mungu.t 5 Akasema, Taza- 
ma! Naona mbingu zimefunguka, na 
Mwana wa Adamu amesimama mkono 
wa kuume wa Mungu. 57’ Wakapiga ke- 
lele kwa sauti kuu, wakaziba masikio 
yao, wakamrukia kwa nia moja, 58 waka- 
mtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. 
Nao mashahidi wakaweka nguo zao 
miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sau- 
lit 5Wakampiga kwa mawe Stefano, 
naye akiomba, akisema, Bwana Yesu, 
pokea roho yangu.t 60 Akapiga magoti, 
akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahe- 
sabie dhambi hii. Akiisha kusema haya 
akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema 
kwa kuuawa kwake.t 
1 Siku ile kukatukia adha kuu ya 
kanisa lililokuwa katika Yerusale- 
mu; wote wakatawanyika katika nchi ya 
Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao 
mitume.t ?Watu watauwa wakamzika 
Stefano, wakamfanyia maombolezo ma- 
kuu.t 3 Sauli akaliharibu kanisa, akiingia 


:37 Kum 18:15,18; Mdo 3:22 7:38 Kut 19:1—20:17; Kum 5:1-33; Mdo 7:53; Kum 9:10 
:39 Hes 14:3 7:40 Kut 32:1,23 7:41 Kut 32:2-6 7:42-43 Amo 5:25-27; Yer 19:13 
:44 Kut 25:9,40 7:45 Yos 3:14-17; 18:1; Mwa 17:8; 48:4; Kum 32:49 


:52 2 Nya 36:16; Mt 23:31 7:53 Kut 20:1-26; Gal 3:19,38; Ebr 2:2 7:54 Mdo 5:33 
:55 Lk 22:69 7:58 Mdo 22:20 7:59 Zab 31:5; Lk 23:46 7:60 Lk 23:34 


Mdo 7:58; 11:19; 22:20 8:2 Mt 14:12 


7:3 
7:3 
7:4 
7:46 2 Sam 7:1-16; 1 Nya 17:1-14; Zab 132:5 7:47 1 Fal 6:1-38; 2 Nya 3:1-17 7:48 Isa 66:1,2 
LE isa 66:1-2 7:51 isa 63:10; Kut 32:9; Law 26:41; Hes 27:14; Yer 9:26; 
5 
7:5 
8:1 


MATENDO YA MITUME 38 


kila nyumba, na kuwaburuta wanaume 
na wanawake na kuwatupa gerezani.t 

4 Lakini wale waliotawanyika wa- 
kaenda huko na huko wakilihubiri ne- 
no. 5 Filipo akatelemka akaingia mji wa 
Samaria, akawahubiri Kristo.t 6 Na ma- 
kutano kwa nia moja wakasikiliza ma- 
neno yale yaliyosemwa na Filipo wali- 
poyasikia na kuziona ishara alizokuwa 
akizifanya. 7” Kwa maana pepo wachafu 
wakawatoka wengi waliopagawa nao, 
wakilia kwa sauti kuu; na watu wengi 
waliopooza, na viwete, wakaponywa.t 
8 Ikawa furaha kubwa katika mji ule.t 

9 Na mtu mmoja, jina lake Simoni, 
hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi 
katika mji ule, akiwashangaza watu wa 
taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa 
yeye ni mtu mkubwa. 10 Wote waka- 
msikiliza tangu mdogo hata mkubwa, 
wakisema, Mtu huyu ni uweza wa 
Mungu, ‘ule Mkuu. !! Wakamsikiliza, 
kwa maana amewashangaza muda 
mwingi kwa uchawi wake. '? Lakini 
walipomwamini Filipo, akizihubiri ha- 
bari njema za ufalme wa Mungu, na 
jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa, 
wanaume na wanawake.t 13Na yeye 
Simoni mwenyewe aliamini akabati- 
zwa, akashikamana na Filipo; akasha- 
ngaa alipoziona ishara na miujiza mi- 
kubwa inayotendeka. 

14 Na mitume waliokuwako Yeru- 
salemu, waliposikia ya kwamba Sama- 
ria imelikubali neno la Mungu, waka- 
wapelekea Petro na Yohana;t 13 ambao 
waliposhuka, wakawaombea wampo- 
kee Roho Mtakatifu; !6kwa maana 
bado hajawashukia hata mmoja wao, 
ila wamebatizwa tu kwa jina lake 
Bwana Yesu. 17 Ndipo wakaweka mi- 
kono yao juu yao, nao wakampokea 
Roho Mtakatifu.t 

18 Hata Simoni alipoona ya kuwa 
watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa 
kuwekewa mikono ya mitume, akataka 
kuwapa fedha akisema, Nipeni na 
mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakaye- 
mweka mikono yangu, apokee Roho 
Mtakatifu. Lakini Petro akamwa- 
mbia, Fedha yako na ipotelee mbali 
pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya 
kuwa karama ya Mungu yapatikana 


8: 
8: 
8: 


129 


kwa mali. ?! Huna fungu wala huna 
sehemu katika jambo hili, kwa kuwa 
moyo wako si mnyofu mbele za Mu- 
ngu.t 22? Basi, tubia uovu wako huu, 
ukamwombe Bwana, ili kama yamkini, 
usamehewe fikira hii ya moyo wako. 
23 Kwa maana nakuona u katika uchu- 
ngu kama nyongo, na tena u katika 
kifungo cha uovu.t 24 Simoni akajibu, 
akasema, Niombeeni ninyi kwa Bwana, 
yasinifikilie mambo haya mliyosema 
hata moja. 

25 Nao walipokwisha kushuhudia 
na kulihubiri neno la Bwana wakarudi 
Yerusalemu,, wakaihubiri Injili katika 

26 Malaika wa Bwana akasema na 
Filipo, akamwambia, Ondoka ukaende 
upande wa kusini hata njia ile itele- 
mkayo kutoka Yerusalemu kwenda Ga- 
za; nayo ni jangwa. 

27 Naye akaondoka, akaenda; mara 
akamwona mtu wa Kushi, towashi, 
mwenye mamlaka chini ya Kandake 
malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya 
hazina yake yote; naye alikuwa ame- 
kwenda Yerusalemu kuabudu,t #aka- 
wa akirejea, ameketi garini mwake 
akisoma chuo cha nabii Isaya. ?? Roho 
akamwambia Filipo, Sogea karibu na 
gari hili, ukashikamane nalo. 3? Basi 
Filipo akaenda mbio, akamsikia anaso- 
ma chuo cha nabii Isaya; akanena, Je! 
Yamekuelea haya unayosoma? 3! Aka- 
sema, Nitawezaje kuelewa, mtu asipo- 
niongoza? Akamsihi Filipo apande na 
kuketi pamoja naye.t 3 Na fungu la 
Maandiko alilokuwa akilisoma ni hili, 

Aliongozwa kwenda machinjoni 
kama kondoo, 

Na kama vile mwana-kondoo 
alivyo kimya mbele yake 
amkataye manyoya, 

Vivyo hivyo yeye naye hafunui 
kinywa chake.t 

33 Katika kujidhili kwake hukumu 
yake iliondolewa. 

Ni nani atakayeeleza kizazi 
chake? 

Kwa maana uzima wake 
umeondolewa katika nchi. 

34 Yule towashi akamjibu Filipo, 

akasema, Nakuomba, nabii huyu; asema 


3 Mdo 22:4-5; 9:1; 26:9-11 8:5 Mdo 6:5 8:7 Mk 16:17 8:8 Yn4:40-42 8:12 Mt 28:19 
14 Mdo 3:1 8:17 1 Tim 4:14 8:21 Zab 78:37; Efe 5:5 8:23 Kum 29:18; Isa 58:6; Ebr 12:15 
27 Isa 56:3-7 8:31 Yn 16:13 8:32-33 Isa 53:7-8 


130 


maneno haya kwa habari ya nani; ni 
habari zake mwenyewe au za mtu 
mwingine? 35Filipo akafunua kinywa 
chake, naye, akianza kwa andiko lilo 
hilo, akamhubiri habari njema za Yesu. 
36 Wakawa wakiendelea njiani, wakafi- 
ka mahali penye maji; yule towashi 
akasema, Tazama, maji haya; ni nini 
kinachonizuia nisibatizwe?t [37 Filipo 
akasema, Ukiamini kwa moyo wako 
wote, inawezekana. Akajibu, akanena, 
Naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye 
Mwana wa Mungu.) 38 Akaamuru lile 
gari lisimame; wakatelemka wote wa- 
wili majini, Filipo na yule towashi; naye 
akambatiza. 3 Kisha, walipopanda kuto- 
ka majini, Roho wa Bwana akamnyakua 
Filipo, yule towashi asimwone tena; 
basi alikwenda zake akifurahi.t 4 Lakini 
Filipo akaonekana katika Azoto, na 
alipokuwa akipita akahubiri Injili katika 
miji yote, hata akafika Kaisaria.t 

A Lakini Sauli, akizidi kutisha na 

kuwaza kuwaua wanafunzi wa 
Bwana, akamwendea Kuhani Mkuu,it 
2?akataka ampe barua za kuenda Dame- 
ski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili 
akiona watu wa Njia hii, waume kwa 
wake, awafunge na kuwaleta Yerusale- 
mu. 3Hata alipokuwa akisafiri, ikawa 
anakaribia Dameski; ghafula ikamwa- 
ngaza kote kote nuru kutoka mbingunı.t 
4 Akaanguka chini, akasikia sauti iki- 
mwambia, Sauli, Sauli, mbona waniu- 
dhi? 5 Akasema, U nani wewe, Bwana? 
Naye akasema, Mimi ndimi Yesu una- 
yeniudhi wewe.t $ Lakini simama, uingie 
mjini, nawe utaambiwa yakupasayo ku- 
tenda. 7 Na wale watu waliosafiri pamoja 
naye wakasimama kimya, wakiisikia 
sauti, wasione mtu. 8Sauli akainuka 
katika nchi, na macho yake yalipofu- 
mbuka, hakuona kitu; wakamshika mko- 
no wakamleta mpaka Dameski. 9? Akawa 
siku tatu haoni; hali, wala hanywi. 

10 Basi palikuwapo Dameski mwa- 
nafunzi jina lake Anania. Bwana aka- 
mwambia katika maono, Anania. Aka- 
sema, Mimi hapa, Bwana.t 1! Bwana 
akamwambia, Simama, enenda zako 
katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize 


8:36 Mdo 10:47 


MATENDO YA MITUME 8 -9 


katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye 
Sauli, wa Tarso; maana, angalia, anao- 
mba;t 12 naye amemwona mtu, jina lake 
Anania, akiingia, na kumwekea miko- 
no juu yake, apate kuona tena. 3 Lakini 
Anania akajibu, Bwana, nimesikia ha- 
bari za mtu huyu kwa watu wengi, 
mabaya mengi aliyowatenda watakati- 
fu wako Yerusalemu; !4hata hapa ana 
amri itokayo kwa wakuu wa makuhani 
awafunge wote wakuitiao Jina lako.t 
15 Lakini Bwana akamwambia, Nenda 
tu; kwa maana huyu ni chombo kiteule 
kwangu, alichukue Jina langu mbele ya 
Mataifa, na wafalme, na wana wa 
Israeli.t 16 Maana nitamwonyesha yali- 
vyo mengi yatakayompasa kuteswa 
kwa ajili ya Jina langu.t 

17 Anania akaenda zake, akaingia 
mle nyumbani; akamwekea mikono aki- 
sema, Ndugu Sauli, Bwana amenituma, 
Yesu, yeye aliyekutokea katika njia 
uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe 
Roho Mtakatifu. !8 Mara vikaanguka ma- 
choni pake vitu kama magamba, akapata 
kuona, akasimama, akabatizwa; akala 
chakula, na kupata nguvu. 


Akawa huko siku kadha wa kadha 
pamoja na wanafunzi walioko Dameski. 
20 Mara akamhubiri Yesu katika masina- 
gogi, kwamba yeye ni Mwana wa Mu- 
ngu. ?! Na wote waliosikia wakashangaa, 
wakasema, Siye huyu aliyewaharibu wa- 
lioliitia Jina hili huko Yerusalemu? Na 
hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, 
awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa 
makuhani?t ?? Sauli akazidi kuwa hodari, 
akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa 
Dameski, akithibitisha ya kuwa huyu 
ndiye Kristo.t 

23 Hata siku nyingi zilipopita, Wa- 
yahudi wakafanya shauri ili wamwue;tt 
24 lakini hila yao ikajulikana na Sauli. 
Wakamyvizia malangoni mchana na usi- 
ku wapate kumwua.t 25 Wanafunzi wa- 
ke wakamtwaa usiku wakamshusha 
ukutani, wakimtelemsha katıka kapu. 

26 Na Sauli alipofika Yerusalemu, 
alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao 
walikuwa wakimwogopa wote, wasisa- 
diki ya kuwa yeye ni mwanafunzi.t 


8:39 1 Fal 18:12 8:40 Mdo 21:8,9 9:1-29 Mdo 22:3-21; 26:9-20 


9:1 Mdo 8:3 9:3 1 Kor 15:8 9:5 Mdo 5:39 9:10 Mdo 10:17; 16:9 9:11 Mdo 21:39 


9:14 1 Kor 1:2 
9:16 Mdo 23:2 


9:23-25 2 Kor 11:32-33 


; Mdo 22:16; 2 Tim 2:22 9:15 Rum 1:5; Mdo 25:13; 27:24; 2 Kor 4:7 
9; 2 Kor 1:23-28 9:21 Mdo 8:1; 9:1,14; 26:10 9:22 Mdo 18:28 
l 9:23 Mdo 23:12-29 9:24 Mdo 23:16 9:26 Gal 1:17-19 


MATENDO YA MITUME 9- 10 


27 Lakini Barnaba akamtwaa, akampele- 
ka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyo- 
mwona Bwana njiani, na ya kwamba 
alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa 
ushujaa katika Dameski kwa jina la 
Yesu.t 28 Naye akawa pamoja nao katika 
Yerusalemu akiingia na kutoka.  Aka- 
hubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, 
akinena na kuhojiana na Wayahudi wa 
Kiyunani. Nao wakajaribu kumwua. 
30 Lakini ndugu walipopata habari waka- 
mchukua mpaka Kaisaria, wakampeleka 
aende Tarso.t 

31 Basi kanisa likapata raha katika 
Uyahudi wote na Galilaya na Samaria, 
likajengwa, likiendelea na kuongezeka 
katika kicho cha Bwana, na faraja ya 
Roho Mtakatifu. 

32 Hata Petro alipokuwa akizungu- 
ka-zunguka pande zote akawatelemkia 
na watakatifu waliokaa Lida. 33 Aka- 
mwona mtu mmoja huko, jina lake 
Ainea, mtu huyo amelala kitandani 
miaka minane; maana alikuwa ame- 
pooza. 34Petro akamwambia, Ainea, 
Yesu Kristo akuponya; ondoka, ujita- 
ndikie. Mara akaondoka. 35Na watu 
wote waliokaa Lida na Sharoni waka- 
mwona, wakamgeukia Bwana. 

36 Na mwanafunzi mmoja alikuwa- 
ko Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake 
ni Dorkasi (yaani paa), mwanamke 
huyu alikuwa amejaa matendo mema 
na sadaka alizozitoa. 37 Ikawa siku zile 
akaugua, akafa; hata walipokwisha ku- 
mwosha, wakamweka orofani. 38Na 
kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu 
na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya 
kwamba Petro yuko huko, wakatuma 
watu wawili kwake, kumsihi na kuse- 
ma, Usikawie kuja kwetu. 2? Petro 
akaondoka akafuatana nao. Alipofika, 
wakampeleka juu orofani wajane wote 
wakasimama karibu naye, wakilia na 
kumwonyesha zile kanzu na nguo ali- 
zozishona Dorkasi wakati ule alipoku- 
wa pamoja nao. “Petro akawatoa nje 
wote, akapiga magoti, akaomba, kisha 
akaelekea yule maiti, akanena, Tabi- 
tha, ondoka. Naye akafumbua "macho 
yake, na alipomwona Petro akajiinua, 
akaketi.t 4 Akampa mkono, akamwi- 
nua; hata akiisha kuwaita wale wataka- 





131 


tifu na wajane akamweka mbele yao, 
hali yu hai.t # Ikajulikana katika mji 
mzima wa Yafa; watu wengi waka- 
mwamini Bwana. #Basi Petro akakaa 
siku kadha wa kadha, huko Yafa, nyu- 
mbani mwa mtu mmoja, jina lake 
Simoni, mtengenezaji wa -ngozi.! 
1 0 1 Palikuwa na mtu Kaisaria, ji- 
na lake Kornglio, akida wa 
kikosi kilichoitwa WKiitalia,?. ? mtu 
mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na 
nyumba yake yote, naye akikuwa aki- 
wapa watu sadaka nyingi, na, kumwo- 
mba Mungu daima, 3 Akaona katika 
maono waziwazi, kama saa tisa ya 
mchana, malaika wa Mungu, akimjia 
na kumwambia, Kornelio!t 4 Akamta- 
zama sana, akaogopa akasema, Kuna 
nini, Bwana? Akamwambia, Sala zako 
na sadaka zako zimefika juu na kuwa 
ukumbusho mbele za Mungu. 5 Sasa 
basi, peleka watu Yafa, ukamwite Si- 
moni, aitwaye Petro, $ Yeye ni mgeni 
wa mtu mmoja, jina lake Simoni, 
mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyu- 
mba yake iko pwani, atakuambia yaku- 
pasayo kutenda.t 7 Na yule malaika 
aliyesema naye akiisha kuondoka, Ko- 
rnelio akawaita wawili katika watumi- 
shi wake wa nyumbani, na askari 
mmoja, mtu mtauwa katika wale wa- 
liomhudumia daima; 8na alipokwisha 
kuwaeleza mambo yote akawatuma 
kwenda Yafa. 


9 Hata siku ya pili, walipokuwa wa- 
kisafiri na kuukaribia mji, Petro alipanda 
juu darini, kwenda kuomba, yapata saa 
sita ya mchana; 10 akaumwa na njaa sana, 
akataka kula; lakini walipokuwa wakia- 
ndaa, roho yake ikazimia, akaona mbi- 
ngu zimefunuka, na chombo kikishuka 
kama nguo kubwa, inatelemshwa kwa 
pembe zake nne hata nchi;t 12 ambayo 
ndani yake walikuwamo aina zote za 
wanyama wenye miguu minne, na hao 
watambaao, na ndege wa angani. 5Ki- 
sha sauti ikamjia, kusema, Ondoka, 
Petro, uchinje ule. 14 Lakini Petro akase- 
ma, Hasha, Bwana, kwa maana sijakula 
kamwe kitu kilicho kichafu au 'najisi.t 
15 Sauti ikamjia mara ya pili, ikimwa- 
mbia, Vilivyotakaswa na Mungu, usivii- 
te wewe najisi.t 16 Jambo hili likatendeka 


9:27 Mdo 9:20 9:30 Mdo 11:25; Gal 1:21 9:40 Mk 5:40,41 9:41 Mdo 9:32 9:43 Mdo 10:6 
10:1 Mt 8:5; Mdo 27:1 10:3 Mdo 3:1 10:6 Mdo 9:43 10:11 Mdo 11:5-17 
10:14 Eze 4:14; Law 11:1-47 10:15 Mt 15:11; Mk 7:15,19 


132 


mara tatu; kisha kile chombo kikapoke- 
wa tena mbinguni. 

17 Hata Petro alipokuwa akiona 
shaka ndani ya nafsi yake, maana yake 
ni nini maono hayo aliyoyaona, wale 
watu waliotumwa na Kornelio, wakii- 
sha kuiulizia nyumba ya Simoni, wa- 
kasimama mbele ya mlango, 3 wakaita; 
wakauliza kwamba Simoni aitwaye Pe- 
tro anakaa humo. !? Na Petro alikuwa 
akiyafikiri yale maono. Roho akamwa- 
mbia, Wako watu watatu wanakutafu- 
ta.t 2 Basi ondoka ushuke ufuatane 
nao, usione tashwishi, kwa maana ni 
mimi niliyewatauma. ?! Petro akawashu- 
kia wale watu, akanena, Mimi ndiye 
mnayemtafuta: Mmekuja kwa sababu 
gani? 22 Wakasema, Kornelio akida, 
mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, 
aliye na sifa rijema' kwa taifa lote la 
Wayahudi, alionywa na malaika mta- 
katifu kutuma watu kwako, uende nyu- 
mbani kwake, apate kusikiliza maneno 
kwako. 3 Akawakaribisha wawe wage- 
ni wake. 

Hata siku ya pili, Petro akaondoka 
akatoka pamoja nao, na baadhi ya ndugu 
waliokaa Yafa wakafuatana naye.t 2Si- 
ku ya pili yake wakaingia Kaisaria. Na 
Kornelio alikuwa akiwangojea, hali 
amekusanya jamaa zake na rafiki zake. 
25Petro alipokuwa ` akiingia Kornelio 
akatoka amlaki akamwangukia miguu, 
akamsujudia. ?śLakini Petro akamwi- 
nua, akasema; Simama, mimi nami ni 
mwanadamu.t 7 Na katika kusema naye 
akaingia ndani; akaona watu wengi wa- 
mekusanyika. #Akawaambia, Ninyi 
mnajua ya kuwa si halali mtu aliye 
Myahudi ashikamane na mtu aliye wa 
taifa lingine wala kumwendea, lakini 
Mungu amenionya, nisimwite mtu awa- 
ye yote mchafu wala najisi. ??Kwa 
sababu hiyo nalikuja nilipoitwa, nisika- 
tae; basi nawauliza, ni neno gani mlilo- 
niitia? 30 Kornelio akasema, Siku tatu 
zilizopita, katika saa ii hii, yaani saa tisa, 
nilikuwa nikisali nyumbani ‘mwangu; 
nikamwona mtu amesimama mbele ya- 
ngu, mwenye nguo zing’arazo, 3! akase- 


10:19 Mdo 13:2; 15:28 


MATENDO YA MITUME 10 


ma, Kornelio, kuomba kwako kumesiki- 
wa, na sadaka zako zinakumbukwa mbe- 
le za Mungu. ?? Basi, tuma watu kwenda 
Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro, 
anakaa katika nyumba ya Simoni, mte- 
ngenezaji wa ngozi, karibu na pwani; 
naye akija atasema nawe. 33 Mara nika- 
tuma watu kwako, nawe umefanya vye- 
ma kuja. Basi sasa sisi sote tupo hapa 
mbele za Mungu, tupate kuyasikiliza 
maneno yote uliyoamriwa na Bwana. 

34 Petro akafumbua kinywa chake, 
akasema, Hakika natambua ya kuwa 
Mungu hana upendeleo;t 35 bali katika 
kila taifa mtu amchaye na kutenda haki 
hukubaliwa na yeye.t 36 Neno lile ali- 
lowapelekea wana wa Israeli akihubiri 
habari njema ya amani kwa Yesu 
Kristo (ndiye Bwana wa wote),! 37 ja- 
mbo lile ninyi mmelijua, lililoenea 
katika Uyahudi wote likianzia Galila- 
ya, baada ya ubatizo aliouhubiri Yoha- 
na;t 38 habari za Yesu wa Nazareti, jinsi 
Mungu alivyomtia -mafuta kwa Roho 
Mtakatifu na nguvu naye akazunguka 
huko na huko, akitenda kazi njema na 
kuponya wote walioonewa na Ibilisi; 
kwa maana Mungu alikuwa pamoja 
naye.t 39 Nasi tu mashahidi wa mambo 
yote aliyoyatenda katika nchi ya Wa- 
yahudi na katika Yerusalemu; ambaye 
walimwua wakamtundika mtini.t 4# Hu- 
yo Mungu alimfufua siku ya tatu, 
akamjalia kudhihirika,t 4 si kwa watu 
wote, bali kwa mashahidi waliokuwa 
wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, 
ndio sisi, tuliokula na kunywa pamoja 
naye baada ya kufufuka kwake kutoka 
kwa wafu.t 42? Akatuagiza tuwahubiri 
watu na kushuhudia ya kuwa huyu 
ndiye aliyeamriwa na Mungu awe 
Mhukumu wa walio hai na wafu.t 
433 Huyo manabii wote humshuhudia, ya 
kwamba kwa jina lake kila amwamini- 
ye atapata ondoleo la dhambi.t 

44 Petro alipokuwa akisema maneno 
hayo Roho Mtakatifu akawashukia wote 
waliolisikia lile neno. 45Na wale walio- 
tahiriwa, walioamini, wakashangaa, wa- 
tu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa 


10:23 Mdo 11:12 10:26 Mdo 14:15; Ufu 19:10 


10:34 Kum 10: 17; l Sam 16:7; Rum 2:11 10:35 Yn 9:31; 10: 16 
10:36 Zab 107: 20; 147:18; Isa "52; 7; Nah 1:15; Mt 28:18 10:37 Mt 4:12-17 


10:38 Isa 61:1; Mt 3:16 
10:41 Yn 14:19,22; 15:27; Mdo 1:4 


10:39 Kum 21:22 10:40 1 Kor 15:4-7 
10:42 Mdo 17:31; Rum 14:9,10; 1 Pet 4:5; 2 Tim 4:1 


10:43 Isa 33:24; 53: 5,6; Yer 31:34; Eze 34:16; Dan 9: 24 


MATENDO YA MITUME 10-11 


sababu Mataifa nao wamemwagiwa ki- 
pawa cha Roho Mtakatifu. %6 Kwa maana 
waliwasikia wakisema kwa lugha, na 
kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro 
akajibu,t 4 Ni nani awezaye kuzuia maji, 
hawa wasibatizwe, watu waliopokea Ro- 
ho Mtakatifu vile vile kama sisi? 
48 Akaamuru wabatizwe kwa Jina lake 
Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi 
kukaa siku kadha wa kadha.t 
1 1 1 Basi mitume na ndugu walio- 
kuwako katika Uyahudi wakapa- 
ta habari ya kwamba watu wa Mataifa 
nao wamelipokea neno la Mungu. ?Na 
Petro alipopanda kwenda Yerusalemu, 
wale walio wa tohara wakashindana 
naye, 3wakisema, Uliingia kwa watu 
wasiotahiriwa ukala nao.t 4Petro akaa- 
nza kuwaeleza kwa taratibu, akasema, 
5 Nalikuwa katika mji wa Yafa, 
nikiomba, roho yangu ikazimia, nikao- 
na maono; chombo kinashuka, kama 
nguo kubwa inatelemshwa kutoka mbi- 
nguni kwa pembe zake nne, kikanifiki- 
lia.t $Nikakitazama sana, nikifikiri, 
nikaona wanyama wa nchi wenye mi- 
guu minne, na wanyama wa mwituni, 
nao watambaao, na ndege wa angani. 
7 Nikasikia na sauti ikiniambia, Ondo- 
ka, Petro, ukachinje ule. ? Nikasema, 
Hasha, Bwana, kwa maana kitu kilicho 
kichafu au kilicho najisi hakijaingia 
kabisa kinywani mwangu. ? Sauti ika- 
nijibu mara ya pili kutoka mbinguni, 
Alivyovitakasa Mungu, usivinene we- 
we najisi. 1Jambo hili likatendeka 
mara tatu, kisha vitu vyote vikavutwa 
tena juu mbinguni. 11 Na tazama, mara 
hiyo watu watatu wakasimama mbele 
ya nyumba tuliyokuwamo, waliotumwa 
kwangu kutoka Kaisaria. 1? Roho aka- 
niambia nifuatane nao, nisione tashwi- 
shi. Ndugu hawa sita nao wakaenda 
pamoja nami, tukaingia katika nyumba 
ya mtu yule; 13 akatueleza jinsi alivyo- 
mwona malaika aliyesimama nyumba- 
ni mwake na kumwambia; Tuma watu 
kwenda Yafa ukamwite Simoni aitwa- 
ye Petro, -14atakayekuambia maneno 
ambayo yatakuokoa, wewe na nyumba 
yako yote. 15 Ikawa nilipoanza kunena, 
Roho Mtakatifu akawashukia kama ali- 





133 


vyotushukia sisi mwanzo. 16 Nikaliku- 
mbuka neno lile la Bwana, jinsi alivyo- 
sema, Yohana alibatiza kwa maji kwe- 
li, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho 
Mtakatifu.t 17 Basi ikiwa Mwenyezi 
Mungu amewapa wao karama ile ile 
aliyotupa sisi tuliomwamini Bwana 
Yesu Kristo, mimi ni nani niweze 
kumpinga Mungu? 18 Waliposikia ma- 
neno haya wakanyamaza, wakamtuku- 
za Mungu, wakisema, Basi, Mungu 
amewajalia hata mataifa nao toba lile- 
talo uzima.t 

19 Basi wale waliotawanyika kwa 
sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa 
habari ya Stefano, wakasafiri hata Foi- 
nike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri 
lile neno ila kwa Wayahudi peke yao.t 
20 Lakini baadhi ya hao walikuwa watu 
wa Kipro na Kirene, nao walipofika 
Antiokia wakasema na Wayahudi wa 
Kiyunani, wakihubiri habari njema za 
Bwana Yesu. 2?! Mkono wa Bwana uka- 
wa pamoja nao, watu wengi wakaami- 
ni, wakamwelekea Bwana.t ?? Habari 
hizo za watu hao zikafika masikioni 
mwa kanisa lililokuwako katika Yeru- 
salemu; wakamtuma Barnaba, aende 
hata Antiokia.! 23 Naye, alipokwisha 
kufika na kuiona neema ya Mungu 
akafurahi, akawasihi wote waambatane 
na Bwana kwa kusudi la moyo.t 
24 Maana alikuwa mtu mwema amejaa 
Roho Mtakatifu na imani; watu wengi 
wakaongezeka upande wa Bwana.t 
25 Kisha akatoka akaenda Tarso kumta- 
futa Sauli;t 26 hata alipokwisha kumwo- 
na akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda 
wa mwaka mzima wakakusanyika pa- 
moja na kanisa na kuwafundisha watu 
wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakri- 
sto kwanza hapo Antiokia.t 

27 Siku zizo hizo manabii walitele- 
mka kutoka Yerusalemu hata Antiokia.t 
28 Na tulipokusanyika akasimama mmo- 
ja wao, jina lake Agabo, akaonyesha 
kwa uweza wa Roho Mtakatifu kwamba 
njaa kubwa itakuja karibu katika dunia 
nzima, nayo ikatukia katika siku za 
Klaudio.t 22Na wale wanafunzi, kila 
mtu kwa kadiri ya alivyofanikiwa, wa- 
kaazimu kupeleka msaada kwa ndugu 


10:46 Mdo 2:4; 19:6; Mk 16:17 10:48 Yn 4:40 11:2 Mdo 10:45 11:3 Gal 2:12; Efe 2:11 

11:5 Mdo 10:9-48 11:16 Mdo 1:5 11:18 Mdo 13:48; 14:27 11:19 Mdo 8:1-4 11:21 Mdo 2:47 
11:22 Mdo 4:36 11:23 Mdo 13:43 11:24 Mdo 5:14; 6:5 11:25 Mdo 9:30 

11:26 Gal 2:11; Mdo 26:28; 1 Pet 4:16 11:27 Mdo 13:1; 15:32 11:28 Mdo 21:10 


134 


zao waliokaa Uyahudi.t 30 Wakafanya 
hivyo, wakawapelekea wazee kwa mi- 
kono ya Barnaba na Sauli.t 
1 2 1 Panapo majira yale yale Hero- 
de mfalme akanyosha mikono 
yake kuwatenda mabaya baadhi ya 
watu wa kanisa.! ? Akamwua Yakobo, 
ndugu yake Yohana, kwa upanga. 3 Na 
akiona ya kuwa imewapendeza Waya- 
hudi akaendelea akamshika na Petro. 
Siku hizo zilikuwa siku za mikate 
isiyochachwa. Alipokwisha kumka- 
mata, akamweka gerezani akamtia mi- 
kononi mwa vikosi vinne vya askari 
wanne wanne, wamlinde, akitaka baa- 
da ya Pasaka kumtoa na kumweka 
mbele ya watu.t ` 
5 Basi Petro akalindwa gerezani, 
nalo kanisa likamwomba Mungu kwa 
juhudi kwa ajili yake.t $ Hata wakati 
Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule 
Petro alikuwa analala katikati ya askari 
wawili, amefungwa minyororo miwili; 
walinzi mbele ya mlango wakailinda 
gereza. 7Mara malaika wa Bwana 
akasimama karibu naye, nuru ikamuli- 
ka mle chumbani, akampiga Petro uba- 
vuni, akamwamsha, akisema, Ondoka 
upesi. Minyororo yake ikamwanguka 
mikononi.t 8 Malaika akamwambia, Ji- 
funge, kavae viatu vyako. Akafanya 
hivyo. Kisha akamwambia, Jivike nguo 
yako, ukanifuate. ° Akatoka nje, aka- 
mfuata; wala hakujua ya kuwa ni kweli 
yaliyofanywa na malaika; bali alidhani 
kwamba anaona maono. 1? Na walipo- 
pita lindo la kwanza na la pili, wakaja 
hata mlango wa chuma wa kuingilia 
mjini, ukawafungukia wenyewe. Wa- 
katoka nje, wakapita katika njia moja; 
mara malaika akamwacha. 11 Hata Pe- 
tro alipopata fahamu akasema, Sasa 
nimejua yakini ya kuwa Bwana ame- 
mpeleka malaika wake na kunitoa ka- 
tika mkono wa Herode na katika kuta- 
zamia kote kwa taifa la Wayahudi. 
12 Na alipokuwa akifikiri haya akafika 
nyumbani kwa Mariamu, mamaye Yo- 
hana, ambaye jina lake la pili ni 
Marko; na watu wengi walikuwa wa- 
mekutana humo wakiomba.t 13 Naye 
alipobisha kilango cha lango, kijakazi, 


11:29 Gal 2:10 11:30 Mdo 12:25 12:1 Mdo 4:3 


MATENDO YA MITUME 11 ~- 13 


jina lake Roda, akaja kusikiliza. 14 Ali- 
poitambua sauti ya Petro, hakukıfu- 
ngua lango, kwa ajili ya furaha, bali 
alipiga mbio, akaingia ndani akawaa- 
mbia kwamba Petro anasimama mbele 
ya lango. 15 Wakamwambia, Una wazi- 
mu. Lakini yeye akakaza sana, akase- 
ma ya kwamba ndivyo hivyo. Wakane- 
na, Ni malaika wake.t 416 Petro 
akafuliza kugonga, hata' walipokwisha 
kumfungulia wakamwona, wakastaaja- 
bu. 17 Naye akawapungia mkono wa- 
nyamaze, akawaeleza jinsi Bwana ali- 
vyomtoa katika gereza. Akasema, 
Kampasheni Yakobo na wale ndugu 
habari hizi. Akaondoka, akaenda ma- 
hali pengine. 

18 Hata kulipopambauka askari wa- 
kaingiwa na fadhaa nyingi, amekuwaje 
Petro.t 19Na Herode alipomtafuta, ası- 
mwone, aliwauliza-uliza wale walinzi, 
akaamuru wauawe. Kisha akatelemkia 
kutoka Uyahudi kwenda Kaisaria, aka- 
kaa huko. 

20 Naye Herode alikuwa amewaka- 
sirikia sana watu wa Tiro na Sidoni; 
wakamwendea kwa nia moja, na wakii- 
sha kufanya urafiki na Blasto, mwenye 
kukitunza chumba cha mfalme cha 
kulalia, wakataka amani; kwa maana 
nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya 
mfalme.t 21 Basi siku moja iliyoazimi- 
wa, Herode akajivika mavazi ya kifa- 
Ime, akaketi katika kiti cha enzi, -aka- 
toa hotuba mbele yao. 2%? Watu 
wakapiga kelele, wakisema, Ni sauti ya 
Mungu, si sauti ya mwanadamu.t 
23 Mara malaika wa Bwana akampiga, 
kwa sababu hakumpa Mungu utukufu; 
akaliwa na chango, akatokwa na roho.t 

24 Neno la Bwana. likazidi na kue- 
nea.t 

25 Na Barnaba na Sauli, walipo- 
kwisha kutimiza huduma yao, wakare- 
jea kutoka Yerusalemu, wakamchukua 
pamoja nao Yohana aitwaye Marko.t 
JI 3 1 Na huko Antiokia katika kani- 

sa lililokuwako palikuwa na 
manabii na waalimu, nao ni Barnaba, 
na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio 
Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu 
wa kunyonya wa mfalme Herode, na 


12:4 Kut 12:1-27 12:5 Yak 5:16 


12:6 Mdo 5:22,23 12:7 Mdo 5:19 12:12 Mdo 12:25; 15:37 12:15 Mdo 26:24; Lk 24:37 


12:18 Mdo 5:21,22 12:20 1 Fal 5:25; Eze 27:17 12:22 Eze 28:2 
12:24 Mdo 6:7; Isa 55:11 12:25 Mdo 11:29; 12:12; 15:37 


12:23 Dan 5:20 


MATENDO YA MITUME 13 


Sauli.t ? Basi hawa walipokuwa waki- 
mfanyia Bwana ibada na kufunga, Ro- 
ho Mtakatifu akasema, Nitengeeni Ba- 
rnaba na Sauli kwa kazi ile 
niliyowaitia.t 3Ndipo wakiisha kufu- 
nga na kuomba, wakaweka mikono yao 
juu yao, wakawaacha waende zao.t 

4 Basi watu hao, wakiisha kupele- 
kwa na Roho Mtakatifu wakatelemkia 
Seleukia, na kutoka huko wakasafiri 
baharini hata Kipro.t $ Na walipokuwa 
katika Salami wakalihubiri neno la 
Mungu katika masinagogi ya Wayahu- 
di, nao walikuwa naye Yohana kuwa 
mtumishi wao.t 

6 Walipokwisha kupita katikati ya 
kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu 
mmoja, mchawi, nabii wa uongo, Mya- 
hudi jina lake Bar-Yesu; 7mtu huyu 
alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, 
mtu mwenye akili. Yeye liwali akawai- 
ta Barnaba na Sauli waje kwake, aka- 
taka kulisikia neno la Mungu. $ Lakini 
Elima, yule mchawi (maana ndiyo 
tafsiri ya jina lake), akashindana nao, 
akitaka kumtia yule liwali moyo wa 
kuiacha ile imani.t Lakini Sauli, 
ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mta- 
katifu, akamkazia macho, 1? akasema, 
Ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, 
mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, 
huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizo- 
nyoka?t 1! Basi, angalia, mkono wa 
Bwana u juu yako, nawe utakuwa 
kipofu, usilione jua kwa muda. Mara 
kiwi kikamwangukia na giza, akazu- 
nguka-zunguka na kumtafuta mtu wa 
kumshika mkono na kumwongoza.t 
12 Ndipo yule liwali, alipoyaona yaliyo- 
tendeka, akaamini, akiyastaajabia ma- 
fundisho ya Bwana. 

13 Kisha Paulo na wenziwe waka- 
ng'oa nanga wakasafiri kutoka Pafo, 
wakafika Perge katika Pamfilia. Yoha- 
na akawaacha akarejea Yerusalemu.t 
14 Lakini wao wakatoka Perge, wakapi- 
ta kati ya nchi, wakafika Antiokia, mji 
wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi 
siku ya sabato, wakaketi. Kisha, 


135 


baada ya kusomwa torati na chuo cha 
manabii, wakuu wa sinagogi wakatuma 
mtu kwao, na kuwaambia, Ndugu, 
kama mkiwa na neno la kuwafaa watu 
hawa, lisemeni.t 

16 Paulo akasimama, akawapungia 
mkono, akasema, Enyi waume wa 
Israeli, nanyi mnaomcha Mungu, siki- 
lizeni. !7 Mungu wa watu hawa Israeli 
aliwachagua baba zetu, akawatukuza 
watu hao, walipokuwa wakikaa kama 
wageni katika nchi ya Misri, na kwa 
mkono ulioinuliwa akawatoa, akawao- 
ngoza.! 18Na kwa muda wa miaka 
kama arobaini akawavumilia katika 
jangwa.t 19 Na alipokwisha kuwaharibu 
mataifa saba katika nchi ya Kanaani 
akawapa nchi yao iwe urithi kwa muda 
wa miaka kama mia nne na hamsini;t 
2 baada ya hayo akawapa waamuzi 
hata zamani za nabii Samweli.t 2! Ha- 
timaye wakaomba kupewa mfalme; 
Mungu akawapa Sauli mwana wa Ki- 
shi, mtu wa kabila ya Benyamini, kwa 
muda wa miaka arobaini.t ?? Na alipo- 
kwisha kumwondoa huyo, akamwinua 
Daudi awe mfalme wao ambaye ali- 
mshuhudia, akisema, Nimemwona 
Daudi, mwana wa Yese, mtu anayeu- 
pendeza moyo wangu, atakayefanya 
mapenzi yangu yote.t ?3 Katika uzao 
wake mtu huyo Mungu amewaletea 
Israeli Mwokozi, yaani, Yesu, kama 
alivyoahidi;i ?4Yohana alipokuwa 
amekwisha kuwahubiri watu wote wa 
Israeli habari za ubatizo wa toba, kabla 
ya kuja kwake.t 25 Naye Yohana alipo- 
kuwa akimaliza mwendo wake alinena, 
Mwanidhani mimi kuwa nani? Mimi 
siye. Lakini, angalieni, anakuja mmoja 
nyuma yangu ambaye mimi sistahili 
kumlegezea viatu vya miguu yake.t 

26 Ndugu zangu, wana wa, ukoo wa 
Ibrahimu, na hao miongoni mwenu wa- 
naomcha Mungu, kwetu sisi neno la 
wokovu huu limepelekwa.t ?7 Kwa maa- 
na wakaao Yerusalemu, na wakuu wao, 
kwa kuwa hawakumjua yeye, wala ma- 
neno ya manabii yanayosomwa kila 


13:1 Mdo 11:27 13:2 Mdo 9:15 13:3 Mdo 6:6; 14:23; 1 Tim 4:14; 5:22 13:4 Mdo 15:39 
13:5 Mdo 12:12,25; 13:13 13:8 2 Tim 3:8 13:10 Hos 14:9 13:11 Mdo 9:8; Yn 9:39 


13:13 Mdo 12:12,25; 15:38 13:15 Mdo 15:21 


13:17 Kut 1:7; 12:51; Isa 1:2; Kut 6:1,6; 12:37,41; 14:8 13:18 Hes 14:34; Kum 1:31; Kut 16:35 
13:19 Kum 7:1; Yos 14:1 13:20 Amu 2:16; 1 Sam 3:20 13:21 1 Sam 8:5; 10:21,24 

13:22 1 Sam 13:14; 16:12,13; Zab 89:20; Isa 44:28; Ebr 1:5; 5:5 13:23 2 Sam 7:12; Isa 11:1 
13:24 Mk 1:4; Lk 3:3 13:25 Mt 3:11; Mk 1:7; Lk 3:16; Yn 1:20,27 


13:26 Zab 107:20; Mdo 13:46 


136 


sabato, wameyatimiza kwa kumhuku- 
mu.t 28Na ijapokuwa hawakuona sababu 
ya kumfisha wakamwomba Pilato aua- 
we.t 9 Hata walipokwisha kumaliza yote 
aliyoandikiwa, wakamtelemsha katika 
ule mti, wakamweka kaburini.t 30 Lakini 
Mungu akamfufua katika wafu;t 3! akao- 
nekana siku nyingi na wale waliopanda 
naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, 
ambao sasa ndio walio mashahidi wake 
mbele ya watu.t 32 Na sisi tunawahubiri 
habari njema ya ahadi ile waliyopewa 
mababa,t 33 ya kwamba Mungu amewa- 
timizia watoto wetu ahadi hiyo, kwa 
kumfufua Yesu; kama ilivyoandikwa 
katika Zaburi ya pili, 

Wewe ndiwe Mwanangu, mimi 

leo nimekuzaa.t 
34 Tena ya kuwa alimfufua katika 
wafu, asipate kurudia uharibifu, ame- 
nena hivi, 

Nitawapa ninyi mambo 

matakatifu ya Daudi yaliyo 
amini.? 
35 Kwa hiyo anena na pengine, 
Hutamwachia Mtakatifu wako 
kuona uharibifu.t 
36 Kwa maana Daudi, akiisha kulitu- 
mikia shauri la Mungu katika kizazi 
chake, alilala, akawekwa pamoja na 
baba zake, akaona uharibifu.! 37 Bali 
huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuo- 
na uharibifu. 

38 Basi, na ijulikane kwenu, ndugu 
zangu, ya kuwa kwa huyo mnahubiri- 
wa msamaha wa dhambi;t 39na kwa 
yeye kila amwaminiye huhesabiwa ha- 
ki katika mambo yale yote asiyoweza 
kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa.t 
40 Angalieni, basi, isiwajilie habari ile 
iliyonenwa katika manabii.? 

41 Tazameni, enyi mnaodharau, 
kastaajabuni, mkatoweke; 
kwa kuwa natenda kazi mimi 
siku zenu, kazi ambayo 
msingeisadiki kabisa, ijapo 
mtu akiwasimulia sana.t 

42 Na walipokuwa wakitoka, waka- 
wasihi waambiwe maneno haya sabato 


13:27 Mdo 3:17; Yn 16:3 


13:32 Mdo 13:23 13:33 Zab 2:7 13:34 Isa 55:3 


MATENDO YA MITUME 13 - 14 


ya pili. $ Sinagogi ilipofumukana, Wa- 
yahudi na waongofu watauwa wengi 
wakashikamana na Paulo na Barnaba; 
ambao, wakisema nao, wakawatia mo- 
yo kudumu katika neema ya Mungu.t 
44 Hata sabato ya pili, watu wengi, 
karibu mji wote, wakakusanyika wali- 
sikie neno la Mungu. 45 Bali Wayahudi, 
walipowaona makutano, wakajaa wivu, 
wakayakanusha maneno yaliyonenwa 
na Paulo, wakibisha na kutukana.t 
46 Paulo na Barnaba wakanena kwa 
ushujaa wakasema, Ilikuwa lazima ne- 
no la Mungu linenwe kwenu kwanza; 
lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali, 
na kujiona nafsi zenu kuwa hamkusta- 
hili uzima wa milele, angalieni, twawa- 
geukia Mataifa.t 4 Kwa sababu ndivyo 
tulivyoamriwa na Bwana, 
Nimekuweka uwe nuru ya 
Mataifa, 
Upate kuwa wokovu hata mwisho 
wa dunia.t 
48 Mataifa waliposikia hayo wakafura- 
hi, wakalitukuza neno la Bwana, nao 
waliokuwa wamekusudiwa uzima wa 
milele wakaamını.t 
49 Neno la Bwana likaenea katika 
nchi ile yote. >? Lakini Wayahudi waka- 
wafitinisha wanawake watauwa wenye 
cheo na wakuu wa mji, wakawatahara- 
kisha watu wawaudhi Paulo na Barnaba; 
wakawatoa katika mipaka yao. 5”! Nao 
wakawakung'utia mavumbi ya miguu 
yao, wakaenda Ikonio.t 5 Na wanafunzi 
walijaa furaha na Roho Mtakatifu. 
1 4 1 Ikawa huko Ikonio wakaingia 
pamoja katika sinagogi la Wa- 
yahudi; na kwa vile walivyonena, ku- 
ndi kubwa la Wayahudi na la Wayuna- 
ni wakaamini. ? Walakini Wayahudi 
wasioamini wakawataharakisha watu 
wa Mataifa na kuwatia nia mbaya juu 
ya ndugu.t 
3 Basi wakakaa huko wakati mwingi, 
wakinena kwa ushujaa katika Bwana, 
aliyelishuhudia neno la neema yake, 
akiwajalia ishara na maajabu yatendeke 
kwa mikono yao.t Lakini jamii ya watu 


13:28 Mt 27:22-23; Mk 15:13-14; Lk 23:21-23; Yn 19:15 
13:29 Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Lk 23:50-56; Yn 19:38-42 


13:30 Mdo 3:15 13:31 Mdo 1:3 


13:35 Zab 16:10; Mdo 2:27 


13:36 1 Fal 2:10; Amu 2:10; Mdo 2:29 13:38 Mdo 10:43; Hes 15:30; Ebr 9:9; 13:20 


13:39 Rum 10:4 13:40 Hab 1:5 


13:41 Hab 1:5 13:43 Mdo 11:23: 


13:45 Mdo'13:50; 14:2 


13:46 Mdo 3:26; 18:6; Mt 10:6; Lk 7:30 13:47 Isa 42:6; 49:6 13:48 Mdo 11:18; Rum 8:29 
13:51 Mt 10:14; Mk 6:11; Lk 9:5; 10:11; Mdo 18:6; 14:2 Mdo 13:45 


14:3 Mdo 19: LI; Mk 16: 20; Ebr 2:4 


MATENDO YA MITUME l4- 15 


wa mjini wakafarakana; hawa walikuwa 
upande wa Wayahudi, na hawa upande 
wa Mitume. 5 Hata palipotokea shambu- 
lio la watu wa Mataifa na Wayahudi 
pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwa- 
tenda jeuri na kuwapiga kwa mawe,t 
6 wao wakapata habari wakakimbilia Li- 
stra na Derbe, miji ya Likaonia, na nchi 
zilizo kando kando;t 7wakakaa huko, 
wakiihubiri Injili.t 

'8 Na huko Listra palikuwa na mtu 
mmoja, dhaifu wa miguu, kiwete tangu 
tumboni mwa mamaye, ambaye hajae- 
nda kabisa.t | Mtu huyo alimsikia Paulo 
alipokuwa akinena; ambaye akamkazia 
macho na kuona ya kuwa ana imani ya 
kuponywa,! Wakasema kwa sauti kuu, 
Simama. kwa miguu yako sawasawa. 
Akasimama upesi akaenda. '! Na maku- 
tano walipoona aliyoyafanya Paulo wa- 
kapaza sauti zao, wakisema kwa Kili- 
kaonia, Miungu wametushukia kwa 
mifano ya wanadamu.t !2 Wakamwita 
Barnaba, Zeu, na Paulo, Herme, kwa 
sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. 13 Ku- 
hani wa Zeu ambaye hekalu lake liliku- 
wa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji 
za maua hata malangoni, akitaka kutoa 
dhabihu pamoja na makutano. 

14 Walakini mitume Barnaba na 
Paulo,. walipopata habari, wakararua 
nguo zao, wakaenda mbio wakaingia 
katika makutano, wakipiga kelele, 
ISwakisema, Akina bwana, mbona 
mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu 
hali moja na ninyi; twawahubiri habari 
njema, ili mgeuke na kuyaacha mambo 
haya ya ubatili na kumwelekea Mungu 
aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na 
bahari na vitu vyote vilivyomo;? 
16 ambaye zamani zilizopita aliwaacha 
mataifa yote waende katika njia zao 
wenyewe.t 17 Lakini hakujiacha pasipo 
ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema, 
akiwapeni mvua kutoka mbinguni, na 
nyakati za mavuno, akiwashibisha 
mioyo yenu chakula na furaha.t 18 Na 
kwa maneno hayo wakawazuia maku- 
tano kwa shida, wasiwatolee dhabihu. 





137 


19 Lakini Wayahudi wakafika toka 
Antiokia na Ikonio, wakawashawishi 
makutano hata wakampiga kwa mawe 
Paulo, wakamburuta nje ya mji, wg&ki- 
dhania ya kuwa: amekwisha kifa.! 
20 Lakini wanafunzi walipokuwa waki- 
mzunguka pande zote, akasimama, 
akaingia ndani ya mji; na siku ya pili 
yake akatoka, akaenda zake pamoja n 
Barnaba mpaka Derbe. B a 

21 Hata walipokwisha ' kuihubiri 
Injili katika mji ule, na kupata wana- 
funzi wengi, wakarejea mpaka Listra 
na Ikonio na Antiokia,t ?? wakifanya 
imara roho za wanafunzi na kuwaonya 
wakae katika ile Imani, na ya kwamba 
imetupasa kuingia katika ufalme wa 
Mungu kwa njia ya dhiki nyingi.t 53 Na 
walipokwisha kuwachagulia wazee ka- 
tika kila kanisa, na kuomba pamoja na 
kufunga, wakawaweka katika mikono 
ya.Bwana waliyemwamini.t 24 Wakapi- 
ta kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia. 
25 Na baada ya kuhubiri lile neno katika 
Perge wakatelemka mpaka Atalia. 


26 Na kutoka huko wakaabiri kwe- 
nda Antiokia. Huko ndiko walikoo- 
mbewa neema ya Mungu kwa ile kazi 
waliyokwisha kuitimiza.t ? Hata wali- 
pofika wakalikutanisha kanisa, waka- 
waeleza mambo yote aliyoyafanya Mu- 
ngu pamoja nao, na ya kwamba 
amewafungulia Mataifa mlango wa 
imani.t 28 Wakaketi huko wakati usio- 
kuwa mchache, pamoja na wanafunzi. 


1 S 1 Wakashuka watu waliotoka 

Uyahudi wakawafundisha wale 
ndugu ya kwamba, Msipotahiriwa ka- 
ma desturi ya Musa hamwezi kuoko- 
ka.t 2? Basi baada ya Paulo na Barnaba 
kushindana na watu hawa na kuhojiana 
nao sana, ndugu wakaamuru kwamba 
Paulo na Barnaba na wengine miongo- 
ni mwao wapande kwenda Yerusalemu 
kwa mitume na wazee kwa habari ya 
swali hilo.t ; 


3 Basi, wakisafirishwa na kanisa, 
wakapita kati ya nchi ya Foinike na 
Samaria, wakitangaza habari za kuo- 
ngoka kwao Mataifa; wakawafurahisha 


14:5 Mdo 14:19;2 Tim 3:11 14:6 Mt 10:23 14:7 Mdo 11:19,20 14:8 Mdo 3:2; 9:33; Yn 9:1 


14:9 Mdo 3:4; Mt 9:28 14:11 Mdo 28:6 


14:15 Kut 20:11; Zab 146:6; Isa 37:16; Yer 32:17; Yak 5:17 14:16 Mdo 17:30 
14:17 Zab 147:8; Yer 5:24 14:19 2 Kor 11:25; 2 Tim 3:11 14:21 Mt 28:19 
14:22 Mdo 11:23; 1 The 3:3; Mt 7:14 14:23 Mdo 13:3 14:26 Mdo 13:1,2 
14:27 1 Kor 16:9; Mdo 11:18 15:1 Law 12:3; Gal 5:2 15:2 Mdo 11:30; Gal 2:1 


138 


ndugu sana. 4 Walipofika Yerusalemu 
wakakaribishwa na kanisa na mitume 
na wazee, nao wakawaeleza mambo 
yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao.t 
5 Lakini baadhi ya madhehebu ya Ma- 
farisayo walioamini wakasimama wa- 
kisema, Ni lazima kuwatahiri na ku- 
waagiza kuishika torati ya Musa. 

6 Mitume na wazee wakakusanyika 
wapate kulifikiri neno hilo. 7 Na baada 
ya hoja nyingi Petro akasimama, aka- 
waambia, Ndugu zangu, ninyi mnajua 
ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu 
alichagua miongoni mwenu ya kwa- 
mba Mataifa walisikie neno la Injili 
kwa kinywa changu, na kuliamini.t 
8Na Mungu, ajuaye mioyo ya watu, 
akawashuhudia, akiwapa Roho Mtaka- 
tifu vile vile kama alivyotupa sisi;t 
9 wala 'hakufanya tofauti kati yetu sisi 
na wao, akiwasafisha mioyo yao kwa 
imani.t 10 Basi sasa mbona mnamjaribu 
Mungu na kuweka kongwa juu ya 
shingo'za wanafunzi, ambalo baba zetu 
wala sisi hatukuweza “ kulichukua.?! 
1 Bali twaamini kwamba tutaokoka 
kwa neema ya Bwana Yesu vile vile 
kama wao.t 

12 Basi mkutano wote wakanyama- 
za, wakawasikiliza Barnaba na Paulo 
wakiwapasha habari za ishara na maaja- 
bu, ambayo Mungu aliyafanya kwa uju- 
mbe wao katika Mataifa. 13Na hao 
walipokwisha kunyamaza Yakobo akaji- 
bu, akisema, Ndugu zangu, nisikilizeni.t 

14 Simeoni ametueleza jinsi Mungu 
hapo kwanza alivyowaangalia Mataifa 
ili achague watu katika hao kwa ajili ya 
jina lake.t 15Na maneno ya manabii 
yapatana na hayo, kama ilivyoandikwa,t 

16 Baada ya mambo haya nitarejea, 

Nami nitaijenga tena nyumba ya 

Daudi iliyoanguka. 
Nitajenga tena maanguko yake, 
Nami nitaisimamisha;t 
17 Ili wanadamu waliosalia 
wamtafute Bwana, 
Na mataifa yote ambao jina 
langu limetajwa kwao; 
18 Asema Bwana, ajulishaye hayo 
tangu milele.t 


MATENDO YA MITUME 15 


19 Kwa sababu hiyo mimi naamua hivi; 
Tusiwataabishe wale waliomgeukia 
Mungu katika Mataifa; bali tuwaa- 
ndikie kwamba wajiepushe na unajisi 
wa sanamu, na uasherati, na nyama 
zilizosongolewa, na damu.t! 2 Kwa 
maana tangu zamani za kale Musa anao 
watu wahubirio mambo yake; katika 
kila mji husomwa kila sabato katika 
masinagogi.t ?? Basi ikawapendeza mi- 
tume na wazee na kanisa lote kuwacha- 
gua watu miongoni mwao na kuwape- 
leka Antiokia pamoja na Paulo na 
Barnaba; nao ni hawa, Yuda aliyeitwa 
Barsaba, na Sila, waliokuwa watu wa- 
kuu katika ndugu. Wakaandika hivi na 
kupeleka kwa mikono yao, ` i 

23 Mitume na ndugu wazee, kwa 
ndugu zetu walioko Antiokia na'Shamu 
na Kilikia, walio wa Mataifa; Salamu. 
24Kwa kuwa tumesikia ya kwamba 
watu waliotoka kwetu wamewasumbua 
kwa maneno yao, wakipotosha roho 
zenu, ambao sisi hatukuwaagiza;t 35 si- 
si tumeona vema, hali tumepatana kwa 
moyo mmoja, kuwachagua watu- na 
kuwapeleka kwenu pamoja na wape- 
ndwa wetu Barnaba na Paulo, 26 watu 
waliohatirisha maisha yao kwa ajili ya 
jina la Bwana wetu Yesu Kristo. ?” Basi 
tumewatuma Yuda na Sila, watakao- 
waambia wenyewe maneno yayo hayo 
kwa vinywa vyao. ?28Kwa maana ili- 
mpendeza Roho Mtakatifu na sisi, tu- 
siwatwike mzigo ila hayo yaliyo łazi- 
ma,;! ?9yaani, mjiepushe na vitu 
vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, na 
damu, na nyama zilizosongolewa, na 
uasherati. Mkijizuia na hayo, mtafanya 
vema. Wasalamu. 

30 Hata hao wakiisha kupewa ruhu- 
sa wakatelemkia Antiokia; na baada ya 
kuwakusanya jamii yote wakawapa ile 
barua. 31 Nao walipokwisha kuisoma 
wakafurahi kwa ajili ya faraja ile. 
32 Tena Yuda na Sila, kwa kuwa wao 
wenyewe ni manabii, wakawausia ndu- 
gu kwa maneno mengi, wakawathibiti- 
sha.t 33 Na wakiisha kukaa huko muda, 
wakaruhusiwa na ndugu waende kwa 
amani kwa hao waliowatuma. 


15:4 Mdo 14:27 15:7 Mdo 10:1-43; 11:15 15:8 Mdo 2:4; 10:44 15:9 Mdo 10:34 
15:10 Gal 3:10; 5:1; Mt 11:30 15:11 Gal 2:16; Efe 2:4-10 15:13 Mdo 21:18; Gal 2:9 
15:14 Mdo 15:7-9; Lk 1:68 15:15 Amo 9:11,12 15:16-18 Amo 9:11-12; Yer 12:15 
15:18 Isa 45:21 15:20 Kut 34:15-17; Law 3:17; 5:2; 17:10-16; 18:6-23; Mwa 9:4 
15:21 Mdo 13:15 15:24 Mdo 15:1 15:28 Mt 23:4 15:32 Mdo 11:27; 13:1 


MATENDO YA MITUME 15- 16 


[34 Lakini Sila akaona vema kukaa 
huko.) 35Na Paulo na Barnaba waka- 
kaa huko Antiokia, wakifundisha na 
kulihubiri neno la Bwana, pamoja na 
watu wengine wengi. 

36 Baada ya siku kadha wa kadha 
Paulo akamwambia Barnaba, Haya! 
Mrejee sasa tukawaangalie hao ndugu 
katika kila mji tulipolihubiri neno la 
Bwana, wa hali gani.t 3? Barnaba 
akaazimu kumchukua Yohana aliyei- 
twa Marko pamoja nao.t 38 Bali Paulo 
hakuona vema kumchukua huyo ali- 
yewaacha huko Pamfilia, asiende nao 
kazini.t 39 Basi palitokea mashindano 
baina yao hata wakatengana. Barnaba 
akamchukua Marko akatweka kwenda 
Kipro.t 4 Lakini Paulo akamchagua 
Sila, akaondoka, akiombewa na wale 
ndugu apewe neema ya Bwana. 
41 Akapita katika Shamu na Kilikia 
akiyathibitisha makanisa. 

1 6 1 Basi akafika Derbe na Listra, 

na hapo palikuwa na mwanafu- 
nzi mmoja jina lake Timotheo, mwa- 
na wa mwanamke Myahudi aliyeami- 
ni; lakini babaye alikuwa Myunani.t 
2 Mtu huyo alishuhudiwa vema na 
ndugu waliokaa Listra na Ikonio.t 
3 Paulo akamtaka huyo afuatane naye, 
akamtwaa akamtahiri kwa ajili ya 
Wayahudi waliokuwako pande zile; 
kwa maana wote walijua ya kuwa 
babaye ni Myunani. 

4 Basi walipokuwa wakipita kati ya 
miji ile, wakawapa zile amri zilizoa- 
mriwa na mitume na wazee walioko 
Yerusalemu, ili wazishike.t 5 Makani- 
sa yakatiwa nguvu katika ile Imani, 
hesabu yao ikaongezeka kila siku. 

6 Wakapita katika nchi ya Frigia na 
Galatia, wakikatazwa na Roho Mtaka- 
tifu, wasilihubiri lile neno katika Asia.t 
7 Walipofika kukabili Misia wakajaribu 
kuenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu 
hakuwapa ruhusa, 8 wakapita Misia wa- 
katelemkia Troa. °’ Paulo akatokewa na 
maono usiku; alimwona mtu wa Make- 
donia amesimama, akimsihi, na ku- 
mwambia, Vuka, uje Makedonia utu- 
saidie. 10Basi alipokwisha kuyaona 
yale maono, mara tukataka kutoka kwe- 





139 


nda Makedonia, kwa kuwa tuliona ha- 
kika ya kwamba Mungu ametuita tuwa- 
hubiri Habari Njema. 1! Basi tukang'oa 
nanga kutoka Troa, tukafika Samothra- 
ke kwa tanga moja, na siku ya pili 
tukafika Neapoli, 12na kutoka hapo 
tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji 
ulio mkuu katika jimbo lile, mahali 
walipohamia Warumi; tukawa katika 
mji huu, tukikaa siku kadha wa kadha. 

13 Hata siku ya sabato tukatoka 
nje ya lango, tukaenda kando ya mto, 
ambapo tukadhani ya kuwa pana ma- 
hali pa kusali; tukaketi, tukasema na 
wanawake waliokutana pale. 14 Mwa- 
namke mmoja, jina lake Lidia, mwe- 
nye kuuza rangi ya zambarau, mwe- 
nyeji wa Thiatira, mcha Mungu, 
akatusikiliza, ambaye moyo wake uli- 
funguliwa na Bwana, ayatunze mane- 
no yaliyonenwa na Paulo.t 15 Hata 
alipokwisha kubatizwa, yeye na nyu- 
mba yake, akatusihi, akisema, Kama 
mmeniona kuwa mwaminifu kwa 
Bwana, ingieni nyumbani mwangu 
mkakae. Akatushurutisha. 

16 Ikawa tulipokuwa tukienda ma- 
hali pale pa kusali, kijakazi mmoja 
aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatu- 
kuta, aliyewapatia bwana zake faida 
nyingi kwa kuagua.t 17 Akamfuata 
Paulo na sisi akipiga kelele, akisema, 
Watu hawa ni watumishi wa Mungu 
aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya 
wokovu.t 18 Akafanya hayo siku nyi- 
ngi. Lakini Paulo akasikitika, akageu- 
ka akamwambia yule pepo, Nakuamu- 
ru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke 
huyu. Akamtoka saa ile ile.t 


19 Basi bwana zake walipoona ya 
kuwa tumaini la faida yao limewapo- 
tea, wakawakamata Paulo na Sila, 
wakawakokota mpaka sokoni mbele 
ya wakuu wa mji; 2° wakawachukua 
kwa makadhi, wakasema, Watu hawa 
wanachafua sana mji wetu, nao ni 
Wayahudi;! 21 tena wanatangaza haba- 
ri ya desturi zisizokuwa halali kwetu 
kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa 
sisi tu Warumi. ?? Makutano wote 
wakaondoka wakawaendea, makadhi 
wakawavua nguo zao kwa nguvu, 


15:36 1 The 3:5 15:37 Mdo 12:12,25 15:38 Mdo 13:13; Kol 4:10 15:39 Mdo 4:36; 13:4 
16:1 Mdo 17:14; 19:22; 2 Tim 1:5; Flp 2:19-22 16:2 Mdo 6:3 16:4 Mdo 15:23-29 

16:6 Mdo 18:23 16:14 Yn6:44 16:16 Mdo 19:24 16:17 Mk 1:24,34 

16:18 Mdo 19:13; Mk 16:17 16:20 Mdo 17:6; 1 Fal 18:17 


140 


wakatoa amri wapigwe kwa bakora.t 
23 Na walipokwisha kuwapiga mapigo 
mengi, wakawatupa gerezani, waka- 
mwamuru mlinzi wa gereza awalinde 
sana. 4 Naye akiisha kupata amrr hii 
akawatupa katika chumba cha ndani, 
akawafunga miguu kwa mkatale. 
25 Lakini panapo usiku wa manane 
Paulo na Sila walikuwa wakimwomba 
Mungu na kumwimbia nyimbo za 
kumsifu, na wafungwa wengine wali- 
kuwa wakiwasikiliza. 26 Ghafula paka- 
wa tetemeko kuu la nchi, hata misingi 
ya gereza ikatikisika, na mara hiyo 
milango ikafunguka, vifungo vya wo- 
te vikalegezwa. ?7 Yule mlinzi wa 
gereza akaamka, naye alipoona ya 
kuwa milango ya gereza imefunguka, 
alifuta upanga, akataka kujiua, aki- 
dhani ya kuwa wafungwa wameki- 
mbia. Ila Paulo akapaza sauti yake 
kwa nguvu, akisema, Usijidhuru, kwa 
maana sisi sote tupo hapa. ?? Akataka 
taa ziletwe, akarukia ndani, akitete- 
meka kwa hofu, akawaangukia Paulo 
na Sila; 30 kisha akawaleta nje akase- 
ma, Bwana zangu, yanipasa nifanye 
nini nipate kuokoka?! 31 Wakamwa- 
mbia, Mwamini Bwana Yesu, nawe 
utaokoka pamoja na nyumba yako. 
32 Wakamwambia neno la Bwana, ye- 
ye na watu wote waliomo nyumbani 
mwake. 33 Akawakaribisha saa ile ile 
ya usiku, akawaosha mapigo yao, 
kisha akabatizwa, yeye na watu wake 
wote wakati uo huo. 34 Akawaleta juu 
nyumbani kwake, akawaandalia cha- 
kula, akafurahi sana, yeye na nyumba 
yake yote, maana amekwisha kumwa- 
mini Mungu. 

35 Kulipopambauka makadhi waka- 
watuma wakubwa wa askari wakisema, 
Waacheni watu wale waende zao. 34 Yu- 
le mlinzi wa gereza akamwarifu Paulo 
maneno haya akisema, Makadhi wame- 
tuma watu ili mfunguliwe; basi, sasa 
tokeni nje, enendeni zenu kwa amani. 
37 Paulo akawaambia, Wametupiga mbe- 
le ya watu wote bila kutuhukumu, na sisi 
tu Warumi, tena wametutupa gerezani; 
na sasa wanataka kututoa kwa siri? 
Sivyo, lakini na waje wenyewe wakatu- 
toe.t 38 Wakubwa wa askari wakawapa- 


MATENDO YA MITUME 16- 17 


sha makadhi habari za maneno haya; nao 
wakaogopa, waliposikia ya kwamba hao 
ni Warumi. 3 Wakaja wakawasihi; na 
walipokwisha kuwatoa nje, wakawao- 
mba watoke katika mji ule.t 40Nao 
wakatoka gerezani wakaingia nyumbani 
mwa Lidia; na walipokwisha kuonana na 
ndugu wakawafariji, wakaenda zao. 
1 7 1 Wakiisha kupita kati ya Amfi- 
poli na Apolonia wakafika The- 
salonike, ambapo palikuwa na sinagogi 
la Wayahudi.t ?Na Paulo, kama ilivyo- 
kuwa desturi yake, akaingia mle walimo, 
akahojiana nao kwa maneno ya maandi- 
ko sabato tatu, 3 akiyafunua na kuwaele- 
za ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa, 
na kufufuka katika wafu; na ya kwamba, 
Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari 
zake ndiye Kristo.t “Wengine miongoni 
mwao wakaamini, wakashikamana na 
Paulo na Sila; na Wayunani waliomcha 
Mungu, wengi sana, na wanawake we- 
nye cheo si wachache. 

5 Na Wayahudi wakaona wivu, wa- 
kajitwalia watu kadha wa kadha katika 
watu ovyo wasio na sifa njema, nao 
wakakutanisha mkutano, wakafanya 
ghasia mjini, wakawaendea watu wa 
nyumba ya Yasoni, wakataka kuwapele- 
ka mbele ya watu wa mji; Sna walipo- 
wakosa, wakamkokota Yasoni na baadhi 
ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, 
wakipiga kelele, wakisema, Watu hawa 
walioupindua ulimwengu wamefika hu- 
ku nako,t 7na Yasoni amewakaribisha; 
na hawa wote wanatenda mambo yaliyo 
kinyume cha amri za Kaisari, wakisema 
na kwamba yupo mfalme mwingine, 
aitwaye Yesu.t 8Wakafadhaisha ule 
mkutano na wakubwa wa mji walipoya- 
sikia hayo. ? Nao walipokwisha kumtoza 
dhamana Yasoni na wenziwe wakawaa- 
cha waende zao. 

10 Mara hao ndugu wakawapeleka 
Paulo na Sila usiku hata Beroya. Nao 
walipofika huko wakaingia katika sina- 
gogi la Wayahudi. 1! Watu hawa wali- 
kuwa waungwana kuliko wale wa The- 
salonike, kwa kuwa walilipokea lile 
neno kwa uelekevu wa moyo, wakaya- 
chunguza maandiko kila siku, waone 
kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo.t 
12 Basi watu wengi miongoni mwao 


16:22 2 Kor 11:25; Flp 1:30; 1 The 2:2 16:30 Mdo 2:37 16:37 Mdo 22:25 16:39 Mt 8:34 
17:1 1 The 2:2 17:3 Lk 24:26,27,45,46 17:6 Mdo 16:20 17:7 Lk 23:2; Yn 19:12; Rum 16:21 


17:11 Yn 5:39 


MATENDO YA MITUME 17- 18 


wakaamini, na wanawake wa Kiyunani 
wenye cheo, na wanaume si wachache. 

13 Lakini Wayahudi wa Thesaloni- 
ke walipopata habari ya kwamba neno 
la Mungu linahubiriwa na Paulo hata 
katika Beroya, wakaenda huko nako 
wakawachafua na kuwafadhaisha ma- 
kutano.t !4 Mara hiyo wale ndugu wa- 
kampeleka Paulo aende zake mpaka 
pwani; bali Sila na Timotheo wakasalia 
huko.t 15 Lakini wale waliomsindikiza 
Paulo wakampeleka mpaka Athene; 
nao wakiisha kupokea maagizo kuwa- 
pelekea Sila na Timotheo, ya kwamba 
wasikawie kumfuata, wakaenda zao. 

l6 Paulo alipokuwa akiwangojea 
huko Athene na kuona jinsi mji ule 
ulivyojaa sanamu, roho yake ilichuki- 
zwa sana ndani yake. !” Basi katika 
sinagogi akahojiana na Wayahudi na 
waliomcha Mungu, na wale waliokuta- 
na naye sokoni kila siku. !8 Na baadhi 
ya Waepikureo na Wastoiko, wenye 
ujuzi, wakakutana naye. Wengine wa- 
kasema, Mpuzi huyu anataka kusema 
nini? Wengine walisema, Anaonekana 
kuwa mtangaza habari za miungu mi- 
geni, kwa maana alikuwa akihubiri 
habari za Yesu na ufufuo.t 

19 Wakamshika, wakamchukua 
Areopago, wakisema, Je! Twaweza ku- 
jua maana ya elimu hii mpya unayoi- 
nena? DP Kwa maana unaleta mambo 
mageni masikioni mwetu, tutapenda 
kujua, basi, maana ya mambo haya. 
21 Kwa maana Waathene na wageni 
waliokaa huko walikuwa hawana nafa- 
si kwa neno lo lote ila kutoa habari na 
kusikiliza habari za jambo jipya. 

22 Paulo akasimama katikati ya 
Areopago, akasema, Enyi watu wa 
Athene, katika mambo yote naona ya 
kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana 
mambo ya dini. 3 Kwa sababu nilipo- 
kuwa nikipita huko na huko na kuyao- 
na mambo ya ibada yenu, naliona 
madhabahu iliyoandikwa maneno ha- 
ya, KWA MUNGU ASIYEJULIKA- 
NA, Basi mimi nawahubirini habari 
zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu 
bila kumjua. 


17:13 1 The 2:14 


141 


24 Mungu aliyeufanya ulimwengu 
na vitu vyote vilivyomo, yeye, kwa 
kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, 
hakai katika hekalu zilizojengwa kwa 
mikono;t 25 wala hatumikiwi kwa mi- 
kono ya wanadamu kana kwamba ana- 
hitaji kitu cho chote; kwa maana ndiye 
anayewapa wote uzima na pumzi na 
vitu vyote.t 26 Naye alifanya kila taifa 
la wanadamu kutoka katika mmoja, 
wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha 
kuwawekea nyakati alizoziamuru ta- 
ngu zamani, na mipaka ya makazi yao;? 
27 ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa 
kupapasa-papasa, wakamwone, ijapo- 
kuwa hawi mbali na kila mmoja wetu.t 
28 Kwa maana ndani yake yeye tunai- 
shi, tunakwenda, na kuwa na uhai 
wetu. Kama vile mmoja wenu, mtunga 
mashairi alivyosema, Maana sisi sote 
tu wazao wake.t ?? Basi, kwa kuwa sisi 
tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani 
ya kuwa Uungu ni mfano wa dhahabu 
au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa 
kwa ustadi na akili za wanadamu.t 

30 Basi, zamani zile za ujinga Mu- 
ngu alijifanya kama hazioni; bali sasa 
anawaagiza watu wote wa kila mahali 
watubu.t 31 Kwa maana ameweka siku 
atakayowahukumu walimwengu kwa 
haki, kwa mtu yule aliyemchagua; naye 
amewapa watu wote uthabiti wa ma- 
mbo haya kwa kumfufua katika wafu.t 

32 Basi waliposikia habari za ufu- 
fuo wa wafu wengine walifanya dhiha- 
ka; wengine wakasema, Tutakusikiliza 
tena katika habari .hiyo. 33Basi hivi 
Paulo akaondoka akawaacha. 34 Baadhi 
ya watu wakashikamana naye, wakaa- 
mini; katika hao alikuwamo Dionisio, 
Mwareopago, na mwanamke mmoja 
jina lake Damari, na watu wengine 
pamoja na hao. 

1 g | Baada ya mambo hayo, Paulo 

akatoka Athene akafika Kori- 
ntho. ? Akamwona Myahudi mmoja, jina 
lake Akila, mzalia wa Ponto; naye 
amekuja kutoka nchi ya Italia siku za 
karibu, pamoja na Prisila mkewe, kwa 
sababu Klaudio amewaamuru Wayahudi, 
wote watoke Rumi, naye akafikilia 
kwao;t 3na kwa kuwa kazi yao ya ufundi 


17:14 Mdo 16:1 17:18 1 Kor 4:12 


17:24-25 i Fal 8:27; Isa 42:5; Mdo 7:48; Mt 11:25 17:25 Zab 50:12 17:26 Kum 32:8 
17:27 Isa 55:6 17:28 Zab 145:18; Yer 23:23 17:29 Mwa 1:27; Isa 40:18; Mdo 19:26; 1 Kor.12:2 
17:30 Mdo 14:16; 17:23; Lk 24:27 17:31 Zab 9:8; 96:13; Mdo 10:42; Rum 10:14 18:2 Rum 16:3 


142 


ilikuwa moja, akakaa kwao, wakafanya 
kazi pamoja, kwa maana walikuwa ma- 
fundi wa kushona hema.t #Akatoa hoja 
zake katika sinagogi kila sabato, akaja- 
ribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. 

5 Hata Sila na Timotheo walipotele- 
mka kutoka Makedonia, Paulo akaso- 
ngwa sana na lile neno, akiwashuhudia 
Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo.t 
6 Walipopingamana naye na kumtukana 
Mungu, akakung'uta mavazi yake, aka- 
waambia, Damu yenu na iwe juu ya 
vichwa vyenu; mimi ni safi; tangu sasa 
nitakwenda kwa watu wa Mataifa.t 
7 Akaondoka huko akaingia katika nyu- 
mba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto, 
mcha Mungu, ambaye nyumba yake 
ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi. $Na 
Krispo, mkuu wa sinagogi, akamwamini 
Bwana pamoja na nyumba yake yote. 
Wakorintho wengi waliposikia, walia- 
mini, wakabatizwa.t ? Bwana akamwa- 
mbia Paulo kwa maono usiku, Usiogope, 
bali nena, wala usinyamaze,! kwa 
kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapa- 
na mtu atakayekushambulia ili kukudhu- 
ru; kwa maana mimi nina watu wengi 
katika mji huu.t '! Akakaa huko muda 
wa mwaka mmoja na miezi sita akifu- 
ndisha kati yao neno la Mungu. 

12 Hata Galio alipokuwa liwali wa 
Akaya, Wayahudi wakamwinukia Pau- 
lo kwa nia moja, wakamleta mbele ya 
kiti cha hukumu, 3 wakisema Mtu huyu 
huwavuta watu ili wamwabudu Mungu 
kinyume cha sheria. !4Na Paulo alipo- 
taka kufunua kinywa chake, Galio aka- 
waambia Wayahudi, Kama lingekuwa 
jambo la dhuluma au la hila mbaya, 
enyi Wayahudi, ingekuwa haki mimi 
kuchukuliana nanyi;t Shali ikiwa ni 
hoja juu ya maneno na majina na sheria 
yenu, liangalieni ninyi wenyewe, maa- 
na mimi sitaki kuwa mwamuzi wa 
mambo hayo.t 16 Akawafukuza wao- 
ndoke mbele ya kiti cha hukumu. !7 Nao 
wote wakamshika Sosthene, mkuu wa 
sinagogi, wakampiga mbele ya kiti cha 
hukumu. Wala Galio hakuyaona ma- 
mbo hayo kuwa ni kitu.t 


18:3 Mdo 20:34; 1 Kor 4:12 18:5 Mdo 17:14,15 18:6 Mdo 13:46,51; 20:26 
18:9 1 Kor 2:3 18:10 Yos 1:5,9; Isa 41:10; 43:5; Yer 1:8; Hos 2:23; Yn 10:16 


MATENDO YA MITUME 18 - 19 


18 Baada ya hayo Paulo akazidi ku- 
kaa huko siku nyingi, kisha akaagana na 
ndugu akaabiri kwenda Shamu; na Pri- 
sila na Akila wakaenda pamoja naye, 
alipokwisha kunyoa kichwa chake huko 
Kenkrea; maana alikuwa ana nadhiri.t 
19 Wakafika Efeso, akawaacha huko. Ye- 
ye mwenyewe akaingia katika sinagogi, 
akahojiana na Wayahudi. 29? Walipomta- 
ka akae wakati mwingi zaidi, hakukuba- 
li; 21bali aliagana nao, akisema, Nitare- 
jea kwenu tena, Mungu akinijalia. 
Akatweka, akatoka Efeso,t 2na alipo- 
kwisha kushuka Kaisaria, akapanda juu, 
akawasalimu kanisa, kisha akatelemkia 
Antiokia.t 233Hata akiisha kukaa huko 
siku kadha wa kadha akaondoka, akapita 
kati ya nchi ya Galatia na Frigia, mji 
kwa mji, akiwathibitisha wanafunzi. 

24 Basi Myahudi mmoja, jina lake 
Apolo, mzalia wa Iskanderia, mtu wa 
elimu, akafika Efeso; naye alikuwa 
hodari katika maandiko.t 25 Mtu huyo 
alikuwa amefundishwa njia ya Bwa- 
na; na kwa kuwa roho yake ilikuwa 
ikimwaka, alianza kunena na kufundi- 
sha kwa usahihi habari za Yesu; naye 
alijua ubatizo wa Yohana tu.t 28 Akaa- 
nza kunena kwa ujasiri katika sinago- 
gi; hata Prisila na Akila walipomsikia 
wakamchukua kwao, wakamweleza 
njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. 
27 Na alipotaka kuvuka bahari aende 
mpaka Akaya, ndugu wakamhimiza, 
wakawaandikia wale wanafunzi wa- 
mkaribishe, naye alipofika akawasai- 
dia sana wale waliokwisha kuamini 
kwa neema ya Mungu.t 28 Kwa maana 
aliwashinda Wayahudi kabisa kabisa 
mbele ya watu wote, akionyesha kwa 
maneno ya maandiko ya kuwa Yesu 
ni Kristo.t 
1 0 1 Ikawa, Apolo alipokuwa Kori- 

ntho, Paulo, akiisha kupita kati 
ya nchi za juu, akafika Efeso; akakutana 
na wanafunzi kadha wa kadha huko; 
2 akawauliza, Je! Mlipokea Roho Mta- 
katifu mlipoamini? Wakamjibu, La, ha- 
ta kusikia kwamba kuna Roho Mtakati- 
fu hatukusikia.t 3Akawauliza, Basi 


18:8 1 Kor 1:14 


18:14 Mdo 25:18-20 18:15 Yn 18:31 18:17 1 Kor 1:1 ' 18:18 Hes 6:9,18; Mdo 21:24 
18:21 Rum 1:10; 1 Kor 4:19; Yak 4:15 18:22 Mdo 21:15 18:24 1 Kor 3:6 ; 
18:25 Mdo 19:3; Rum 12:11; Ufu 3: 15 18:27 2 Kor 3:1; Kol 4: 10 18:28 Mdo 9:22; 17:3 


19:2 Mdo 2:38 


MATENDO YA MITUME 19 


mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakase- 
ma, Kwa ubatizo wa Yohana. “Paulo 
akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo 
wa toba, akiwaambia watu wamwamini 
yeye atakayekuja nyuma yake, yaani, 
Yesu.t 5 Waliposikia haya wakabatizwa 
kwa jina la Bwana Yesu. $Na Paulo, 
alipokwisha kuweka mikono yake juu 
yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao; 
wakaanza kunena kwa lugha, na kutabi- 
ri.t TNa jumla yao walipata wanaume 
kumi na wawili. 

8 Akaingia ndani ya sinagogi, aka- 
nena' kwa ushujaa kwa muda wa miezi 
mitatu, akihojiana na watu, na kuwa- 
vuta katika mambo ya ufalme wa 
Mungu. Lakini wengine walikaidi, 
wakakataa kuamini, wakiitukana ile 
Njia mbele ya mkutano; basi, akaondo- 
ka akawaacha, akawatenga wanafunzi, 
akahojiana na watu kila siku katika 
darasa ya mtu mmoja, jina lake Tira- 
no.t 10 Mambo haya yakaendelea kwa 
muda wa miaka miwili, hata wote 
waliokaa Asia wakalisikia neno la 
Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. 

11 Mungu akafanya kwa mikono ya 
Paulo miujiza ya kupita kawaida;t 
12? hata wagonjwa wakaletewa leso na 
nguo zilizotoka mwilini mwake, mago- 
njwa yao yakawaondokea, pepo wacha- 
fu wakawatoka.t 

13 Baadhi ya Wayahudi wenye ku- 
tanga-tanga, nao ni wapunga pepo, 
wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu 
juu yao waliopagawa na pepo wachafu, 
wakisema, Nawaapisha kwa Yesu, yule 
anayehubiriwa na Paulo.t 14 Walikuwa- 
ko wana saba wa mtu mmoja Skewa, 
Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya 
hivyo. 15 Yule pepo mchafu akawajibu, 
akawaambia, Yesu namjua na Paulo 
namfahamu, lakini ninyi ni nani?? 16 Na 
yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu 
akawarukia wawili, akawaweza, aka- 
washinda, hata wakatoka mbio katika 
nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. 

17 Habari hii ikajulikana na Waya- 
hudi wote na Wayunani waliokaa Efe- 
so, hofu ikawaingia wote, na jina la 





19:4 Mt 3:11; Mk 1:4; 7-8; Lk 3:4,16; Yn 1:26-27 


143 


Bwana Yesu likatukuzwa.t !8 Na wengi 
wa wale walioamini wakaja wakaunga- 
ma, wakidhihirisha matendo yao. !° Na 
watu wengi katika wale waliotumia 
mambo ya uganga wakakusanya vitabu 
vyao, wakavichoma moto mbele ya 
watu wote; wakafanya hesabu ya tha- 
mani yake, wakaona ya kwamba yapata 
fedha hamsini elfu.” 20 Hivyo ndivyo 
neno la Bwana lilivyozidi na kushinda 
kwa nguvu.t 

21 Mambo hayo yalipokwisha ku- 
malizika, Paulo akaazimu rohoni mwa- 
ke, akiisha kupita katika Makedonia na 
Akaya, aende Yerusalemu, akisema, 
Baada ya kuwako huko, yanipasa kuuo- 
na na Rumi pia.t ?? Akatuma watu 
wawili miongoni mwa wale waliomtu- 
mikia kwenda Makedonia, nao ni Ti- 
motheo na Erasto, yeye mwenyewe 
akakaa katika Asia kitambo.t 

23 Wakati huo:kukatukia ghasia si 
haba katika habari ya Njia ile.t Kwa 
maana mtu mmoja, jina lake Demetrio, 
mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihe- 
kalu vya fedha vya Artemi, alikuwa 
akiwapatia mafundi faida nyingi.t 
25 Akawakusanya hao; pamoja na we- 
ngine wenye kazi ile ile, akasema, Enyi 
wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu 
hutoka katika kazi hii. 26 Tena mnaona 
na kusikia ya kwamba si katika Efeso 
tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyo 
ameshawishi watu wengi na kuwageu- 
za nia zao, akisema ya kwamba hiyo 
inayofanywa kwa mikono siyo miu- 
ngu.t ?7 Si kwamba kazi hii yetu ina 
hatari ya kudharauliwa tu; bali na 
hekalu la mungù mke aliye mkuu, 
Artemi, kuhesabiwa si kitu, na kuondo- 
lewa utukufu wake, ambaye Asia yote 
pia na walimwengu wote humwabudu. 
28 Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, 
wakapiga kelele, wakisema, Artemi wa 
Waefeso ni mkuu. — , 

29 Mji wote ukajaa- ghasia, wakae- 
nda mbio wakaingia mahali pa michezo 
kwa nia moja, wakiisha kuwakamata 
Gayo na Aristarko, watu wa Makedonia 
waliosafiri pamoja na Paulo.t 30Na 


19:6 Mdo 8:17; 10:44,46 


19:9 2 Tim 1:15; Mdo 9:2; Tit 3:10,11; 2 Kor 6:17; 2 Yoh 1:10 19:11 Mdo 14:3 19:12 Mdo 5:15 
19:13 Lk 9:49 19:15 Mk 1:34; Lk 4:41 19:17 Mdo 5:5,11 19:20 Mdo 6:7; 12:24 

19:21 Mdo 23:11; Rum 1:13 19:22 Mdo 17:14; Rum 16:23; 1 Kor 4:17 

19:23 Mdo 19:9; 2 Kor 1:8,9 19:24 Mdo 16:16 19:26 Mdo 17:29 19:29 Mdo 20:4 


a 19:19 Yapata kama shilingi 34,000. 


144 


Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, 
wanafunzi hawakumwacha aingie. 3! Na 
baadhi ya wakuu wa Asia, walio rafiki 
zake, wakatuma watu kwake, wakimsi- 
hi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya 
mahali pa michezo. 32Basi wengine 
walikuwa wakilia hivi na wengine hivi; 
kwa maana ule mkutano ulikuwa ume- 
chafuka-chafuka, na wengi wao hawa- 
kuijua sababu ya kukusanyika kwao 
pamoja. 33 Wakamtoa Iskanda. katika 
mkutano, Wayahudi wakimweka mbele 
ya watu. Iskanda akawapungia mkono, 
akitaka kujitetea mbele ya wale watu. 
34 Lakini walipotambua ya kuwa yeye 
ni Myahudi, wakapiga kelele wote pia 
kwa sauti moja kwa muda wa kama saa 
mbili, wakisema, Artemi wa Waefeso 
ni mkuu. i 

35 Na karani wa mji alipokwisha 
kuwatuliza watu, akasema, Enyi wanau- 
me wa Efeso, ni mtu gani asiyejua ya 
kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa 
hekalu la Artemi, aliye mkuu, na wa kitu 
kile kilichoanguka kutoka mbinguni? 
36 Basi kwa kuwa mambo haya hayawezi 
kukanushwa, imewapasa kutulia; msifa- 
nyeneno la haraka haraka. 3 Kwa maana 
mmewaleta watu hawa, wasioiba vitu 
vya hekalu wala kumtukana mungu mke 
wetu. 38 Basi ikiwa Demetrio na mafundi 
walio pamoja naye wana neno juu ya 
mtu, baraza ziko, na maliwali wako; na 
washitakiane. 3Bali mkitafuta neno lo 
lote katika mambo mengine, yatátenge- 
nezwa katika kusanyiko lililo halali. 
#Kwa maana tuna hatari ya kushitakiwa 
kwa ajili ya matata haya ya leo, ambayo 
hayana sababu; na katika neno hilo, 
hatutaweza kujiudhuru kwa mkutano 
huu. 4 Alipokwisha kusema haya akau- 
vunja mkutano. 

20; Kishindo kile kilipokoma, 

Paulo akatuma kuwaita wana- 
funzi akawaonya, akaagana nao, ki- 
sha akaondoka, aende zake mpaka 
Makedonia. ? Naye akiisha kupita pa- 
nde zile ņa kuwafariji kwa maneno 
mengi, akafika Uyunani. 

3 Alipokwisha kukaa huko miezi 
mitatu, na Wayahudi kumfanyia viti- 
mvi, alipotaka kwenda Shamu kwa njia 
ya bahari; basi akaazimu kurejea kwa 
njia ya Makedonia. 4 Watu hawa waka- 


MATENDO YA MITUME 19 — 20 


fuatana naye, Sopatro Mberoya, mwa- 
na wa Piro, na Aristarko na Sekundo, 
watu wa Thesalonike; na Gayo mtu wa 
Derbe, na Timotheo; na Tikiko na 
Trofimo watu wa Asia.t SIla watu hao 
wamekwisha kutangulia wakamngojea 
Troa.t 6 Sisi tukatweka baada ya siku 
za mikate isiyotiwa chachu, tukatoka 
Filipi, tukawafikia Troa, safari ya siku 
tano, tukakaa huko siku saba. 

7 Hata siku ya kwanza ya juma, 
tulipokuwa tumekutana ili kumega mka- 
te, Paulo akawahutubu, akiazimu kusa- 
firi siku ya pili yake, naye akafuliza 
maneno yake hata usiku wa manane.t 
sPalikuwa na taa nyingi katika orofa ile 
tulipokuwa tumekusanyika. Kijana 
mmoja, jina lake Eutiko, alikuwa ame- 
keti dirishani, akalemewa na usingizi 
sana; hata Paulo alipoendelea saņa ku- 
hubiri, akazidiwa na usingizi wake akaa- 
nguka toka orofa ya tatu; akainuliwa 
amekwisha kufa. '? Paulo akashuka, aka- 
mwangukia, akamkumbatia, akasema, 
Msifanye ghasia, maana uzima wake 
ungalimo ndani yake:ł !! Akapanda juu 
tena, akamega mkate, akala, akazidi 
kuongea nao hata alfajiri, ndipo akaenda 
zake. '? Wakamleta yule kijana, yu mzi- 
ma, wakafarijika faraja kubwa. sana. 

13 Lakini sisi tukatangulia kwenda 
merikebuni, tukaabiri kwenda Aso, tu- 
kikusudia kumpakia Paulo huko; kwa 
maana ndivyo alivyoagiza, yeye mwe- 
nyewe aliazimu kwenda kwa miguu. 
14 Alipotufikia huko Aso, tukampakia, 
kisha tukafika Mitilene. !5Tukatweka 
kutoka huko, na siku ya pili tukafika 
mahali panapokabili Kio; siku ya tatu 
tukawasili Samo, tukakaa Trogilio, siku 
ya nne tukafika Mileto. '$ Kwa sababu 
Paulo amekusudia kupita Efeso merike- 
buni, asije akakawia katika Asia; kwa 
maana alikuwa na haraka, akitaka ku- 
wahi Yerusalemu siku ya Pentekoste, 
kama ikiwezekana.t l 

17 Toka Mileto Paulo akatuma watu 
kwenda Efeso, akawaita wazee wa kani- 
sa. !8 Walipofika kwake, akawaambia, 

Ninyi wenyewe mnajua tangu siku 
ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, 
jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wo- 
te,t 19 nikimtumikia Bwana.kwa unye- 
nyekevu wote, na kwa machozi, na 


20:4 Mdo 17:10; 19:29; Rum 16:21 20:5 Mdo 16:8 20:7 1 Kor 16:2; Mdo 2:42,46 
20:10 1 Fal 17:21 20:16 Mdo 18:21 20:18 Mdo 18:19; 19:10 


MATENDO YA MITUME 20 -21 


majaribu yaliyonipata kwa hila za 
Wayahudi;t ya kuwa sikujiepusha 
katika kuwatangazia neno lo lote liwe- 
zalo kuwafaa bali naliwafundisha wa- 
ziwazi, na nyumba kwa nyumba, ?i ni- 
kiwashuhudia Wayahudi na Wayunani 
wamtubie Mungu, na kumwamini 
Bwana wetu Yesu Kristo. ?? Basi sasa, 
angalieni, nashika njia kwenda Yeru- 
salemu hali nimefungwa rohoni, nisi- 
yajue mambo yatakayonikuta huko;t 
23 isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa 
mji hunishuhudia akisema, ya kwa- 
mba vifungo na dhiki vyaningoja.t 
24 Lakini siyahesabu maisha yangu ku- 
wa kitu cha thamani kwangu kama 
kuumaliza mwendo wangu na huduma 
ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, 
kuishuhudia Habari Njema ya neema 
ya Mungu.t 25 Na sasa, tazameni, mi- 
mi najua ya kuwa ninyi nyote niliowa- 
hubiria ufalme wa Mungu, nikienda 
huko na huko, hamtaniona uso tena. 
26 Kwa hiyo nawashuhudia wote siku 
hii ya leo, ya kuwa mimi sina hatia 
kwa damu ya mtu awaye yote.t ?7 Kwa 
maana sikujiepusha na kuwahubiria 
habari ya kusudi lote la Mungu. 

28 Jitunzeni nafsi zenu, na lile ku- 
ndi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu 
amewaweka ninyi kuwa waangalizi 
ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake 
Mungu, alilolinunua kwa damu yake 
mwenyewe.! PM Najua mimi ya kuwa 
baada ya kuondoka kwangu mbwa- 
mwitu wakali wataingia kwenu, wasi- 
lihurumie kundi;t 30tena katika ninyi 
wenyewe watainuka watu wakisema 
mapotovu, wawavute hao wanafunzi 
wawaandamie wao.! 3! Kwa hiyo ke- 
sheni, mkikumbuka ya kwamba miaka 
mitatu, usiku na mchana, sikuacha 
kumwonya kila mtu kwa machozi.t 

32 Basi, sasa nawaweka katika mi- 
kono ya Mungu, na kwa neno la neema 
yake, ambalo laweza kuwajenga na 
kuwapa urithi pamoja nao wote walio- 
takaswa.t 33Sikutamani fedha wala 
dhahabu, wala mavazi ya mtu.t 34 Ninyi 
wenyewe mnajua ya kuwa mikono 





145 


yangu hii imetumika kwa mahitaji 
yangu na ya wale waliokuwa pamoja 
nami.t 35 Katika mambo yote nimewao- 
nyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi 
imewapasa kuwasaidia wanyonge, na 
kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, 
jinsi alivyosema mwenyewe, Ni heri 
kutoa kuliko kupokea. 

36 Alipokwisha kunena haya akapi- 
ga magoti, akaomba pamoja nao wote.t 
37 Wakalia sana wote, wakamwangukia 
Paulo shingoni, wakambusu-busu,! 
38 wakihuzunika zaidi kwa sababu ya 
neno lile alilosema, ya kwamba hawa- 
tamwona uso tena. Wakamsindikiza 
hata merikebuni.t 
2 1 1 Ikawa tulipokwisha kujitenga 

nao na kuabiri, tukafika Kosi 
kwa tanga moja, na siku ya pili yake 
tukafika Rodo na kutoka huko tukafika 
Patara, ?tukapata merikebu itakayovu- 
ka mpaka Foinike tukapanda tukatwe- 
ka. 3Na tulipoona Kipro tukaiacha 
upande wa kushoto; tukasafiri mpaka 
Shamu tukashuka Tiro. Kwa maana 
huko ndiko merikebu yetu itakakoshu- 
sha shehena yake. “Tukiisha kuwaona 
wanafunzi tukakaa huko siku saba, nao 
wakamwambia Paulo kwa uweza wa 
Roho asipande kwenda Yerusalemu.t 
Ss Hata tulipotimiza siku zile tukaondo- 
ka tukaenda zetu, na watu wote, pamo- 
ja na wake zao na watoto wao, waka- 
tusindikiza mpake nje ya mji, tukapiga 
magoti pwani tukaomba;t é na baada ya 
kuagana tukapanda merikebuni, nao 
wakarudi kwao. 

7 Hata tulipomaliza safari yetu ku- 
toka Tiro tukafika Tolemai, tukawaa- 
mkua ndugu tukakaa kwao siku moja. 
8 Asubuhi yake tukaondoka, tukafika 
Kaisaria, tukaingia nyumbani mwa Fi- 
lipo, mhubiri wa Injili, aliyekuwa 
mmoja wa wale saba, tukakaa kwake.t 

9 Mtu huyu alikuwa na binti wa- 
nne, mabikira, waliokuwa wakitabi- 
ri.? 10 Basi tulipokuwa tukikaa huko 
siku .-hyingi, nabii mmoja jina lake 
Agabo akashuka kutoka Uyahudi.t 
11 Alipotufikia akautwaa mshipi wa 


20:19 Mdo 20:3 20:22 Mdo 19:21 20:23 Mdo 9:16; 21:4,11 20:24 2 Tim 4:7; Mdo 21:13 
20:26 Mdo 18:6 20:28 Zab 74:2; 1 Tim 4:16; 1 Pet 5:2 20:29 Mt 7:15; 10:16; Yn 10:12 

20:30 1 Yoh 2:19; Gal 4:17 20:31 Mk 13:35,37; 1 The 2:11 20:32 Kum 33:3 

20:33 Mt 10:8; 1 Kor 9:12; | Sam 12:3 20:34 Mdo 18:3; 1 Kor 4:12; l'The 2:9 20:36 Mdo 21:5 
20:37 Mdo 21:6; Rum 16:16; 1 Pet 5:14 20:38 Mdo 20:25 21:4 Mdo 11:12; 20:23 

21:5 Mdo 20:36 21:8 Mdo 6:5; 8:5,40 21:9 Mdo 2:17 21:10 Mdo 11:28 


146 


Paulo, akajifunga miguu na mikono, 
akasema, Roho Mtakatifu asema hivi, 
Hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusa- 
lemu watakavyomfunga mtu mwenye 
mshipi huu, nao watamtia katika mi- 
kono ya watu wa Mataifa.t 12 Basi 
tuliposikia haya, sisi na watu wa 
mahali pale, tukamsihi asipande kwe- 
nda Yerusalemu.t 13 Ndipo Paulo ali- 
pojibu, Mnafanya nini, kulia na kuni- 
vunja moyo? Kwa maana mimi, licha 
ya kufungwa, ni tayari hata kuuawa 
katika Yerusalemu kwa ajili ya jina 
lake Bwana Yesu.t 14 Alipokataa 
shauri letu, tukanyamaza tukisema, 
Mapenzi ya Bwana na yatendeke.t 

15 Baada ya siku zile tukachukua 
vyombo vyetu tukapanda kwenda Ye- 
rusalemu. 16 Baadhi ya wanafunzi wa 
Kaisaria wakafuatana na sisi, waka- 
mchukua na Mnasoni, mtu wa Kipro, 
mwanafunzi wa zamani ambaye ndiye 
tutakayekaa kwake. 

17 Tulipofika Yerusalemu wale 
ndugu wakatukaribisha kwa furaha. 
18 Hata siku ya pili yake Paulo akaingia 
kwa Yakobo pamoja nasi, na wazee 
wote walikuwako.t 19 Na baada ya ku- 
waamkua, akawaeleza mambo yote 
moja moja Mungu aliyoyatenda katika 
Mataifa kwa huduma yake. 20 Nao wa- 
liposikia wakamtukuza Mungu, waka- 
mwambia, Ndugu yetu, unaona jinsi 
Wayahudi walioamini walivyo elfu 
nyingi, nao wote wana wivu sana kwa 
ajili ya torati.t 21 Nao wameambiwa 
habari zako, ya kwamba unawafundi- 
sha Wayahudi wote wakaao katika 
Mataifa kumwacha Musa, ukiwaambia 
wasiwatahiri watoto wao, wala wasizi- 
fuate desturi.t 22? Basi, ni nini? Bila 
shaka watasikia kwamba umekuja. 
233 Basi fanya neno hili tunalokuambia. 
Wako kwetu watu wanne waliofungwa 
na nadhiri.t 24 Wachukue watu hao, 
ujitakase pamoja nao, na kuwaghari- 
mia ili wanyoe vichwa vyao, watu wote 
wapate kujua ya kuwa habari zile 
walizoambiwa juu yako si kitu, bali 
wewe mwenyewe unaenenda vizuri na 
kuishika torati.t 235 Lakini kwa habari za 
watu wa Mataifa walioamini, tuliandi- 


21:11 Mdo 20:23 


MATENDO YA MITUME 21 


ka na kutoa hukumu yetu ya wao 
kujilinda nafsi zao na vitu vilivyotole- 
wa sadaka kwa sanamu, na damu, na 
kitu kilichosongolewa, na uasherati. 
26 Ndipo Paulo akawatwaa wanaume 
wale, na siku ya pili yake akajitakasa 
nafsi yake pamoja nao, akaingia ndani 
ya hekalu, akitangaza habari ya kuti- 
miza siku za utakaso, hata sadaka 
itolewe kwa ajili ya kila mmoja wao.t 

27 Basi zile siku -saba zilipokuwa 
karibu kutimia, Wayahudi waliotoka 
Asia wakamwona ndani ya hekalu, 
wakawataharakisha watu wote, waka- 
mkamata, 28 wakapiga kelele, na kuse- 
ma, Enyi wanaume wa Israeli, tusai- 
dieni. Huyu ndiye mtu yule 
afundishaye watu wote kila mahali 
kinyume cha taifa letu na torati na 
mahali hapa. Tena, zaidi ya haya, 
amewaingiza Wayunani katika hekalu, 
akapatia unajisi mahali hapa patakati- 
fu.t 2 Kwa maana walikuwa wame- 
mwona Trofimo, Mwefeso; pamoja 
naye mjini, ambaye walidhania ya 
kuwa Paulo amemwingiza katika he- 
kalu.t 39 Mji wote ukataharuki, watu 
wakakutanika mbio mbio, wakamka- 
mata Paulo, wakamkokota, wakamtoa 
hekaluni; mara milango ikafungwa. 
31 Na walipokuwa wakitafuta njia ya 
kumwua, habari zikamfikilia jemadari 
wa kikosi ya kwamba Yerusalemu 
imechafuka, mji mzima. 32? Mara aka- 
twaa askari na maakida, akawashukia 
mbio. Nao walipomwona jemadari na 
askari wakaacha kumpiga Paulo. 33 Ki- 
sha jemadari akakaribia, akamshika, 
akaamuru afungwe kwa minyororo mi- 
wili; akauliza, Nani huyu? Tena, ame- 
fanya nini?t 34 Wengine katika maku- 
tano wakapiga kelele wakisema hivi, 
na wengine hivi. Basi alipokuwa ha- 
wezi kupata hakika ya habari kwa 
sababu ya zile kelele, akatoa amri 
aletwe ndani ya ngome. 35 Basi Paulo 
alipofika darajani ilikuwa kuchukuli- 
wa na askari kwa sababu ya nguvu ya 
makutano. 36 Maana kundi kubwa la 
watu wakamfuata, wakipiga kelele, na 
kusema, Mwondoe huyu.t 


21:12 Mt 16:22 21:13 Mdo 20:24 21:14 Mt 26:39; Yn 21:18 


21:18 Mdo 15:13; Gal 1:19 21:20 Mdo 15:1 21:21 Mdo 16:3; Rum 10:4 21:23-24 Hes 6:13-21; 
21:24 Mdo 18:18 21:25 Mdo 15:20,29 21:26 Hes 6:1-20; 1 Kor 9:20 21:28 Mdo 6:13; Eze 44:7 
21:29 Mdo 20:4; 2 Tim 4:20 21:33 Mdo 21:11; 20:23 21:36 Mdo 22:22; Lk 23:18 


MATENDO YA MITUME 21 — 22 


37 Naye alipokuwa analetwa ndani 
ya ngome, Paulo akamwambia jemadari, 
Nina ruhusa nikuambie neno? Naye 
akasema, Je! Unajua Kiyunani? 38 Wewe 
si yule Mmisri ambaye kabla ya siku hizi 
aliwafitinisha wale watu elfu nne, wa- 
lioitwa Wauaji, akawaongoza jangwa- 
ni?t 39 Paulo akasema, Mimi ni mtu wa 
Kiyahudi, mtu wa Tarso, mji wa Kilikia, 
mwenyeji wa mji usiokuwa mnyonge. 
Nakuomba, nipe ruhusa niseme na we- 
nyeji hawa.! Basi, alipompa ruhusa, 
Paulo akasimama madarajani, akawapu- 
ngia mkono wale wenyeji, na ilipokuwa 
kimya kabisa, akanena nao kwa lugha ya 
Kiebrania, akisema, 

22 1 Enyi wanaume, ndugu zangu 
na baba zangu, nisikilizeni, ni- 
kijitetea mbele yenu sasa.t 

2 Waliposikia kwamba anasema 
nao kwa lugha ya Kiebrania wakazidi 
kunyamaza; akasema,t 

3 Mimi ni mtu wa Kiyahudi, naliza- 
liwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililele- 
wa katika mji huu, miguuni pa Gama- 
lieli, nikafundishwa sheria ya baba 
zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa 
jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote 
mlivyo leo hivi;tt 4nikawaudhi watu 
wa Njia hii hata kuwaua, nikawafunga, 
nikiwatia gerezani, wanaume na wana- 
wake.t 5Kama Kuhani Mkuu naye 
anishuhudiavyo, na wazee wa baraza 
wote pia, ambao nalipokea barua kwao 
kuwapelekea ndugu wale, nikaenda 
Dameski, ili niwalete wale waliokuwa 
huko hata Yerusalemu, hali wamefu- 
ngwa, ili waadhibiwe. 

6 Ikawa nilipokuwa nikisafiri, niki- 
karibia Dameski, wakati wa adhuhuri, 
ghafula nuru kuu ilitoka mbinguni, ika- 
nimulikia pande zote. 7Nikaanguka 
nchi, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, 
Sauli, : mbona unaniudhi? 8Nikajibu, 
Wewe u nani, Bwana? Akaniambia, 
Mimi ni Yesu Mnazareti, ambaye wewe 
unaniudhi. ? Na wale waliokuwa pamoja 
nami waliiona ile nuru, lakini hawakui- 
sikia ile sauti ya yule aliyesema nami. 
10 Nikasema, Nifanye nini, Bwana? 
Bwana akaniambia, Simama, uingie Da- 
meski, na huko utaambiwa habari za 


147 


mambo yote yaliyoamriwa uyafanye. 
11Na nilipokuwa sioni kwa sababu ya 
fahari ya nuru ile, nikaongozwa na 
mikono yao waliokuwa pamoja nami, 
nikaingia Dameski. '? Basi mtu mmoja, 
Anania, mtauwa kwa kuifuata sheria, 
aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi 
wote waliokaa huko, !3 Akanijia, akasi- 
mama karibu nami, akaniambia, Ndugu 
yangu Sauli, uone. Nikamwinulia ma- 
cho yangu saa ile ile. 14 Akasema, Mu- 
ngu wa baba zetu amekuchagua wewe 
upate kujua mapenzi yake, na kumwona 
yule Mwenye haki, na kuisikia sauti 
itokayo katika kinywa chake.t 15Kwa 
maana utakuwa shahidi wake kwa watu 
wote, wa mambo hayo uliyoyaona na 
kuyasikia. 16 Basi sasa, unakawilia nini? 
Simama, ubatizwe, ukaoshe dhambi za- 
ko, ukiliitia jina lake.t 

.17 Ikawa nilipokwisha kurudi Ye- 
rusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya 
hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho,t 
18 nikamwona, naye akiniambia, Hima, 
utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu 
hawatakubali ushuhuda wako katika 
habari zangu. ? Nami nikasema, Bwa- 
na, wanajua hao ya kuwa mimi naliku- 
wa nikiwafunga gerezani wale wanao- 
kuamini na kuwapiga katika kila 
sinagogi.t 2? Na damu ya Stefano sha- 
hidi wako ilipomwagwa, mimi nami 
nilikuwa nikisimama karibu, nikikuba- 
li; na kuzitunza nguo zao waliomwua.t 
21 Naye akaniambia, Enenda zako; kwa 
kuwa mimi nitakutuma uende mbali 
kwa watu wa Mataifa.t 


22 Wakamsikiliza mpaka neno lile, 
wakapaza sauti zao, wakisema, Mwo- 
ndoe huyu katika nchi, kwa maana 
haifai aishi.t 

23 Walipokuwa wakipiga kelele na 
kutupa mavazi yao na kurusha-rusha 
mavumbi juu, ?4 yule jemadari akaamu- 
ru aletwe ndani ya ngome, akisema 
aulizwe habari zake kwa kupigwa mi- 
jeledi, ili ajue sababu hata wakampigia 
kelele namna hii. 25 Hata walipokwisha 
kumfunga kwa kamba, Paulo akamwa- 
mbia yule akida aliyesimama karibu, 
Je! Ni halali ninyi kumpiga mtu aliye 
Mrumi naye hajahukumiwa bado?! 


21:38 Mdo 5:36,37 21:39 Mdo 9:11 22:1 Mdo 7:2; 13:26 22:2 Mdo 21:40 


22:3-21 Mdo 9:1-29; 26:9-20 


22:3 Mdo 5:34-39; Rum 10:2 22:4-5 Mdo 8:3; 26:9-11 


22:14 Mdo 3:14 22:16 2 Tim 2:22 22:17 Mdo 9:26; 11:30; Gal 1:18,19 22:19 Mdo 22:4 
22:20 Mdo 7:58; 8:1 22:21 Mdo 9:15; 13:2 22:22 Mdo 21:35 22:25 Mdo 16:37; 23:27 


148 


26 Yule akida aliposikia, akaenda aka- 
mwarifu yule jemadari, akisema, Una- 
taka kufanya nini? Kwa maana mtu 
huyu ni Mrumi. ?” Jemadari akaja, aka- 
mwuliza, Niambie, u Mrumi? Akase- 
ma, Ndiyo. ?## Jemadari akajibu, Mimi 
nalipata wenyeji huu kwa mali nyingi. 
Paulo akasema, Na mimi ni Mrumi wa 
kuzaliwa. ? Basi wale waliokuwa taya- 
ri kumwuliza wakaondoka wakamwa- 
cha. Na yule jemadari naye akaogopa, 
alipojua ya kuwa ni Mrumi, na kwa 
sababu amemfunga. 

30 Siku ya pili yake akitaka kujua 
hakika, ni kwa sababu gani ameshita- 
kiwa na- Wayahudi, akamfungua, aka- 
waamuru wakuu wa makuhani na bara- 
za yote wakutane. Akamleta Paulo 
chim, akamweka mbele yao. 


2 3 1 Paulo akawakazia macho wa- 

tu wa baraza, akasema, Ndugu 
zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa 
nimeishi mbele za Mungu 'hata leo 
hivi.t 2? Kuhani Mkuu Anania akawaa- 
muru wale waliosimama karibu naye 
wampige kinywa chake.t 3 Ndipo Pau- 
lo akamwambia, Mungu atakupiga 
wewe, ukuta uliopakwa chokaa. We- 
we umeketi kunihukumu sawasawa na 
sheria, nawe unaamuru nipigwe ki- 
nyume cha sheria?t 4 Wale waliosima- 
ma karibu wakasema, Je! Unamtuka- 
na Kuhani Mkuu wa Mungu? 5 Paulo 
akasema, Sikujua, ndugu zangu, ya 
kuwa yeye ni Kuhani Mkuu; maana 
imeandikwa, Usimnenee mabaya 
mkuu wa watu wako.t $ Paulo alipo- 
tambua ya kuwa sehemu moja ni 
Masadukayo, na sehemu ya pili ni 
Mafarisayo, akapaza sauti yake kati- 
ka ile baraza, Ndugu zangu, mimi ni 
Farisayo mwana wa Farisayo; mimi 
ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la 
ufufuo wa wafu.t 7 Alipokwisha kune- 
na hayo palikuwa na mashindano 
baina ya Mafarisayo na Masadukayo, 
mkutano ukafarakana. 8 Kwa maana 
Masadukayo husema ya kwamba ha- 
kuna kiyama. wala malaika wala roho; 
bali Mafarisayo hukiri yote.t ? Paka- 
wa na makelele mengi. Waandishi 
wengine wa upande wa Mafarisayo 
wakasimama, wakateta, wakisema, 


MATENDO YA MITUME 22 - 23 


Hatuoni uovu wo wote katika mtu 
huyu; bali ikiwa roho, au malaika 
amesema naye, ni nini?t 10 Ugomvi 
mkubwa ulipotokea, yule jemadari 
akachelea Paulo asije akararuliwa 
nao, akaamuru askari washuke na 
kumwondoa kwa nguvu mikononi 
mwao, na kumleta ndani ya ngome. 

11 Usiku ule Bwana akasimama 
karibu naye, akasema, Uwe na moyo 
mkuu; kwa sababu, kama ulivyoni- 
shuhudia habari zangu Yerusalemu, 
imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo 
Rumi nako.t 

12 Kulipopambauka, Wayahudi 
wakafanya mapatano, wakajifunga 
kwa kiapo kwamba hawatakula wala 
hawatakunywa hata wamwue Paulo. 
3 Na hao walioapiana hivyo walipata 
zaidi ya watu arobaini. 14 Nao wakae- 
nda kwa wakuu wa makuhani na wa- 
zee, wakasema, Tumejifunga kwa kia- 
po tusionje kitu hata tumwue Paulo.t 
15 Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa 
baraza mwambieni jemadari amlete 
chini kwenu, kana kwamba mnataka 
kujua habari zake vizuri zaidi; na sisi 
tu tayari kumwua kabla hajakaribia. 
16 Mjomba wake Paulo akasikia habari 
za kuotea kwao, akaenda akaingia 
ndani ya ngome akampasha Paulo 
habari. 17 Paulo akamwita akida mmo- 
ja, akasema, Mchukue kijana huyu 
kwa jemadari; maana ana neno la 
kumwarifu. 18 Basi akamchukua, aka- 
mpeleka kwa jemadari, akamwambia, 
Paulo, yule mfungwa, aliniita akataka 
nikuletee kijana huyu kwa kuwa ana 
neno la kukuambia. !? Yule jemadari 
akamshika mkono akajitenga pamoja 
naye kando, akamwuliza kwa faragha, 
Una neno gani utakalo kuniarifu? 
20 Akasema Wayahudi wamepatana.ku- 
kuomba umlete Paulo chini kesho, 
ukamweke mbele ya baraza, kana kwa- 
mba wanataka kupata habari zake kwa 
usahihi zaidi. ?! Basi wewe usikubali; 
kwa maana watu zaidi ya arobaini 
wanamwotea, wamejifunga kwa kiapo 
wasile wala wasinywe hata watakapo- 
mwua; nao sasa wako tayari, wakiita- 
zamia ahadi kwako. ?? Basi yule jema- 
dari akamwacha kijana aende zake, 


23:1 Mdo 22:1;24:16 23:2 Yn 18:22,23 23:3 Mt 23:27-28; Eze 13:10-15; Law 19:15 
23:5 Kut 22:28 23:6 Mdo 4:2; 22:3; 26:5; Flp 3:5 23:8 Mt 22:23; Mk 12:18; Lk 20:27 
23:9 Mdo 25:25; 5:39 23:11 Mdo 18:9; 19:21; 28:16,23 23:14 Yn 16:2,3 


MATENDO YA MITUME 23 ~ 24 


akimwagiza, Usimwambie mtu awaye 
yote ya kwamba umeniarifu haya. 

23 Akawaita maakida wawili, aka- 
sema, Wekeni tayari askari mia mbili 
kwenda Kaisaria, na askari wapanda 
farasi sabini, na wenye mikuki mia 
mbili, kwa saa tatu ya usiku. ?4 Aka- 
waambia kuweka wanyama tayari wa- 
mpandishe Paulo, na kumchukua sala- 
ma kwa Feliki liwali. >> Akaandika 
barua, kwa namna hii, 

26 Klaudio Lisia kwa liwali mtuku- 
fu Feliki, Salamu!t 27 Mtu huyu alika- 
matwa na Wayahudi, wakawa karibu 
kumwua, ndipo nikaenda pamoja na 
kikosi cha askari nikamwokoa, nilipo- 
pata habari ya kuwa yeye ni Mrumi.t 
28 Nami nikitaka kulijua lile neno wa- 
lilomshitakia, nikamtelemsha nika- 
mweka mbele ya baraza;i 2? nikaona 
kwamba ameshitakiwa kwa ajili ya 
maswali ya sheria yao, wala hakushi- 
takiwa neno lo lote la kustahili kuuawa 
wala kufungwa.t 30Hata nilipopewa 
habari kwamba patakuwa na vitimvi 
juu ya mtu huyu, mara nikampeleka 
kwako, nikawaagiza na wale walio- 
mshitaki, wanene habari zake mbele 
yako. Wasalamu.t 

31 Basi, wale askari wakamchu- 
kua Paulo kama walivyoamriwa, wa- 
kampeleka hata Antipatri usiku; 3? ha- 
ta asubuhi wakawaacha wale 
wapanda farasi waende pamoja naye, 
nao wakarudi zao ngomeni. 33 Na 
wale walipofika Kaisaria, na kumpa 
liwali ile barua, wakamweka Paulo 
mbele yake. 34 Naye alipokwisha kui- 
sorma,‘ akawauliza, Mtu huyu ni wa 
jimbo gani? Alipoarifiwa ya kuwa ni 
mtu wa Kilikia,t 35 akasema, Nitaku- 
sikia wewe watakapokuja wale walio- 
kushitaki; akaamuru alindwe katika 
nyumba ya uliwali ya Herode. 

2 4. Baada ya siku tano, Anania, 

Kuhani Mkuu, akatelemka na 
baadhi ya wazee pamoja naye, na 
msemi mmoja, Tertulo, nao waka- 
mweleza liwali habari za Paulo. ? Na- 
ye alipoitwa, Tertulo akaanza ku- 
mshitaki, akisema, 





149 


Kwa kuwa mnapata amani nyingi 
chini .yako, Feliki mtukufu, na kwa 
maangalizi yako mambo mabaya ya- 
natengenezwa kwa ajili ya taifa hili, 
3 basi tunayapokea kila wakati na kila 
mahali, kwa shukrani yote.t 4 Lakini 
nisikuudhi zaidi, nakusihi utusikilize 
maneno machache kwa fadhili zako. 
Ss Kwa maana tumemwona mtu huyu 
mkorofi, mwanzilishi wa fitina katika 
Wayahudi wote duniani, tena ni ki- 
chwa cha madhehebu ya Wanazora- 
yo.t $ Na tena alijaribu kulitia hekalu 
unajisi; tukamkamata; [tukataka ku- 
mhukumu kwa sheria yetu.t 7 Lakini 
Lisia jemadari akafika akamwondoa 
mikononi mwetu kwa nguvu, ê Aka- 
waamuru wale waliomshitaki waje 
kwako.) Wewe mwenyewe kwa ku- 
mwuliza-uliza utaweza kupata habari 
ya mambo yale yote tunayomshitaki 
sisi.t 9 Wayahudi nao wakamshitaki, 
wakisema ya kuwa ndivyo yalivyo. 

10 Na liwali alipompungia mkono 
ili anene, Paulo akajibu, Kwa kuwa 
ninajua ya kwamba wewe umekuwa 
mwamuzi wa taifa hili kwa muda wa 
miaka mingi, najitetea mwenyewe kwa 
moyo wa furaha. '!Maana waweza 
kujua ya kuwa hazijapita siku zaidi ya 
kumi na mbili tangu nilipopanda kwe- 
nda Yerusalemu ili kuabudu.t, 2 Watu: 
hawa hawakuniona ndani ya hekalu, 
nikihojiana na mtu, au kufanya fujo 
katika mkutano, wala katika masinago- 
gi wala ndani ya mji. 3 Wala hawawezi 
kuyahakikisha mambo haya wanayoni- 
shitaki sasa. Ila neno hili naungama 
kwako ya kwamba kwa Njia ile amba- 
yo wajita uzushi, ndivyo ninavyomwa- 
budu Mungu wa baba zetu, nikiyaamini 
yote yanayopatana na torati na yaliyoa- 
ndikwa katika vyuo vya manabir.? 
I5 Nina tumaini kwa Mungu, ambalo 
hata hao nao wanalitazamia, ya kwa- 
mba kutakuwa na ufufuo wa wafu, 
wenye haki na wasio haki pia.t 16 Nami 
ninajizoeza katika neno hili niwe na 
dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu 
na mbele ya watu siku zote.t 17 Baada 
ya miaka mingi nalifika niwaletee watu 
wa taifa langu sadaka na matoleo.tt 


23:26 Lk 1:3 23:27 Mdo 21:33; 22:25 23:28 Mdo 22:30 .23:29 Mdo 6:9; 18:14,15 
23:30 Mdo 24:8 23:34 Mdo 22:3 24:3 Mdo 23:26; 26:25 24:5 Mdo 17:6 24:6 Mdo 21:28 
24:8 Mdo 23:30 24:11 Mdo 21:17 24:14 Mdo 24:5 24:15 Dan 12:2; Yn 5:28,29 


24:16 Mdo 23:1 24:17-18 Mdo 21:17-28 


24:17 Rum 15:25,26; Gal 2:10 


150 


18 Wakaniona ndani ya hekalu nikishu- 
ghulika na mambo haya, hali nimeta- 
kaswa, wala sikuwa na mkutano wala 
ghasia; lakini walikuwako baadhi ya 
Wayahudi waliotoka Asia,t ambao 
imewapasa hao kuwapo hapa mbele 
yako na kunishitaki, kama wana neno 
lo lote juu yangu. 2 Au watu hawa 
wenyewe na waseme, ni kosa gani 
waliloliona kwangu niliposimama 
mbele ya baraza, ?! isipokuwa kwa ajili 
ya sauti hii moja, nilipolia nikisimama 
katikati yao, na kusema, Kwa ajili ya 
ufufuo wa wafu ninahukumiwa mbele 
yenu hivi leo.t 

22 Basi Feliki aliwaahirisha, kwa 
sababu alijua habari za Njia ile kwa 
usahihi zaidi, akasema, Lisia jemadari 
atakapotelemka nitakata maneno ye- 
nu.t 233 Akamwamuru yule akida kwa- 
mba Paulo alindwe; ila awe na nafasi, 
wala asımkataze mmojawapo wa rafiki 
zake kumtumikia.t 

24 Baada ya siku kadha wa kadha, 
Feliki akafika pamoja na Drusila mke- 
we aliyekuwa Myahudi, akatuma ku- 
mwita Paulo akamsikiliza habari za 
imani iliyo kwa Kristo Yesu. 25Na 
Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika 
habari ya haki, na kuwa na kiasi, na. 
hukumu itakayokuja, Feliki akafanya 
hofu akajibu, Sasa enenda zako, nami 
nikipata nafasi nitakuita. 26 Pamoja na 
hayo alitaraji kwamba atapewa fedha na 
Paulo; kwa hiyo alimwita mara nyingi. 
akaongea naye. ?? Na miaka miwili ili- 
potimia, Feliki akampokea Porkio Festo 
atawale badala yake. Na Feliki, akitaka 
kuwafanyia Wayahudi fadhili, akamwa- 
cha Paulo amefungwa.t 
25 1 Hata Festo alipokwisha kui- 

ngia katika uliwali, baada ya 
siku tatu akapanda kwenda Yerusale- 
mu kutoka Kaisaria. 

2 Kuhani Mkuu na wakuu wa Wa- 
yahudi wakampasha habari za Paulo, 
wakamsihi,!? 3na kumwomba fadhili 
juu yake, kwamba atoe amri aletwe 
Yerusalemu, wapate kumwotea na ku- 
mwua njiani,t 4 Lakini Festo akajibu ya 
kwamba Paulo analindwa Kaisaria; na- 
ye mwenyewe yu tayari kwenda huko 
karibu. $ Akasema, Wale walio na ma- 
mlaka kwenu na watelemke pamoja 


MATENDO YA MITUME 24 — 25 


nami wakamshitaki, ikiwa liko: neno 
baya katika mtu huyu. 

6 Alipokwisha kukaa kwao siku na- 
ne au kumi si zaidi, akatelemkia Kai- 
saria; hata siku ya pili akaketi katika 
kiti cha hukumu akaamuru Paulo ale- 
twe. 7 Alipokuja,. wale Wayahudi wa- 
lioshuka kutoka Yerusalemu wakasi- 
mama karibu yake wakaleta mashitaka 
mengi mazito juu yake, wasiyoweza 
kuyayakinisha. $Paulo akasema akiji- 
tetea, Mimi sikukosa neno juu ya 
sheria ya Wayahudi, wala juu ya heka- 
lu, wala juu ya Kaisari. ? Lakini Festo 
akitaka kujipendekeza kwa Wayahudi 
akamjibu Paulo, akisema, Je! Wataka 
kwenda Yerusalemu, ukahukumiwe 
huko mbele yangu kwa ajili ya mambo 
hayo?t 10 Paulo akasema, Mimi ninasi- 
mama hapa mbele ya kiti cha hukumu 
cha Kaisari, ndipo panipasapo kuhuku- 
miwa; sikuwakosa Wayahudi neno, ka- 
ma wewe ujuavyo sana. !! Basi ikiwa 
ni mkosa au nimetenda neno la kusta- 
hili kufa, sikatai kufa; bali, kama si 
kweli neno hili wanalonishitaki, hapa- 
na awezaye kunitia mikononi mwao. 
Nataka rufani kwa Kaisari. 12 Bası Fe- 
sto alipokwisha kusema na watu wa 
baraza, akajibu, Umetaka rufani kwa 
Kaisari! Basi, utakwenda kwa Kaisari. 

13 Siku kadha wa kadha zilipokwi- 
sha kupita, Agripa mfalme na Bernike 
wakafika Kaisaria, wakimwamkia Fe- 
sto. 14Na walipokuwa wakikaa huko 
siku nyingi, Festo akamweleza mfalme 
habari za Paulo, akisema, Yupo hapa 
mtu mmoja aliyeachwa na Feliki kifu- 
ngoni;t !5ambaye nilipokuwa Yerusa- 
lemu wakuu wa makuhani na wazee wa 
Wayahudi wakaniarifu habari zake, 
wakinitaka hukumu juu yake. 16 Nika- 
wajibu kwamba si desturi ya Warumi 
kumtoa mtu awaye yote, kabla mtu 
yule aliyeshitakiwa hajaonana na wa- 
shitaki wake uso kwa uso, na kupewa 
nafasi ya kujitetea katika mashitaka 
yake. 17 Basi walipokutanika hapa siku- 
kawia; bali siku ya pili nikaketi katika 
kiti cha hukumu nikaamuru mtu huyo 
aletwe. 18 Na wale waliomshitaki wali- 
posimama hawakuleta neno lo lote 
baya, kama nilivyodhani,. bali wali- 


, kuwa na maswali mengine mengine juu 


24:18 Mdo 21:27 24:21 Mdo 23:6 24:22 Mdo 23:26 24:23 Mdo 27:3 24:27 Mdo 25:9 
25:2 Mdo 24:1 25:3 Mdo 23:15 25:9 Mdo 24:27. 25:14 Mdo 24:27 


MATENDO YA MITUME 25 - 26 


yake katika dini yao wenyewe, na 
katika habari ya mtu mmoja . Yesu, 
aliyekuwa amekwisha kufa, ambaye 
Paulo alikaza kusema kwamba yu hai.t 
20 Nami nikaona shaka jinsi ya kutafuta 
hakika ya habari hii, nikamwuliza ka- 
ma anataka kwenda Yerusalemu ahu- 
kumiwe huko katika mambo haya. 
21 Lakini Paulo alipodai kuwekwa ahu- 
kumiwe na Kaisari, nikaamuru alindwe 
hata nitakapompeleka kwa Kaisari. 
22 Agripa akamwambia Festo, Mimi 
nami nalikuwa nikitaka kumsikia mtu 
huyu. Akasema, Utamsikia kesho.t 
23 Hata asubuhi Agripa akaja pamo- 
ja na Bernike kwa fahari nyingi, wakai- 
ngia mahali pa kusikia maneno, pamoja 
na maakida wakuu na watu wakuu wa 
mji; Festo akatoa amri, Paulo akale- 
twa.t 4 Festo akasema, Mfalme Agripa, 
na ninyi nyote mliopo hapa pamoja 
nasi, mnamwona mtu huyu, ambaye 
jamii yote ya Wayahudi huko Yerusa- 
lemu na hapa pia wamenitaka niwasai- 
die, wakipiga kelele kwamba haimpasi 
kuishi zaidi.t ?SLakini mimi naliona 
kwamba hakutenda neno la kustahili 
kuuawa, na yeye mwenyewe alipotaka 
kuhukumiwa na Kaisari, nalikusudia 
kumpeleka kwake. 26 Nami katika haba- 
ri yake sina neno la hakika la kumwa- 
ndikia bwana. Kwa hiyo nimemleta 
hapa mbele yenu, hasa mbele yako 
wewe, mfalme Agripa, ili akiisha kuu- 
lizwa-ulizwa nipate neno la kuandika. 
27/Kwa maana naona ni neno lisilo 
maana kumpeleka mfungwa, bila kuo- 
nyesha mashitaka yale aliyoshitakiwa. 
2 6 1 Agripa akamwambia Paulo, 
Una ruhusa kusema maneno ya- 
ko. Ndipo Paulo akanyosha mkono 
wake, akajitetea, ? Najiona nafsi ya- 
ngu kuwa na heri, Ee mfalme Agripa, 
kwa kuwa nitajitetea mbele yako leo, 
katika mambo yale yote niliyoshitaki- 
wa na Wayahudi. 3 Hasa kwa sababu 
wewe unajua sana desturi na maswali 
yote waliyo .nayo Wayahudi; kwa 
sababu hiyo nakuomba unisikilize 
kwa uvumilivu. 
4 Kwa maana Wayahudi wote wana- 
jua maisha yangu tangu ujana, yaliyoku- 
wa tangu mwanzo katika taifa langu 


151 


huko Yerusalemu, > wakinijua sana ta- 
ngu mwanzo, kama wakipenda kushuhu- 
dia, ya kwamba nalikuwa Farisayo kwa 
kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo 
sahihi kabisa.t $Na sasa ninasimama 
hapa nihukumiwe kwa ajili ya»tumaini 
la ahadi baba zetu waliyopewa na Mu- 
ngu,t 7ambayo kabila zetu kumi na mbili 
wanataraji kuifikia, wakimwabudu Mu- 
ngu kwa bidii mchana na usiku. Nami 
ninashitakiwa na Wayahudi kwa ajili ya 
tumaini hilo, Ee Mfalme.t 8Kwa nini 
limedhaniwa kwenu kuwa ni neno lisi- 
losadikika, kwamba Mungu awafufua 
wafu? ? Kweli, mimi mwenyewe naliona 
ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa 
kutenda mambo mengi yaliyopingamana 
na jina lake Yesu Mnazareti;tt nami 
nikayafanya hayo Yerusalemu; niliwafu- 
nga wengi miongoni mwa watakatifu 
ndani ya magereza, nikiisha kupewa 
amri na wakuu wa makuhani; na wali- 
pouawa nalitoa idhini yangu. 1! Na mara 
nyingi katika masinagogi yote naliwaa- 
dhibu, nikawashurutisha kukufuru; nika- 
waonga hasira kama mwenye wazimu, 
nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. 

12 Basi katika kazi hiyo nilipokuwa 
nikienda Dameski, mwenye mamlaka 
na maagizo ya wakuu wa makuhani; 
3 Ee Mfalme, ndipo wakati wa adhu- 
huri. njiani naliona nuru inatoka mbi- 
nguni ipitayo mwangaza wa jua, ikini- 
mulikia mimi, na wale waliofuatana 
nami pande zote. #Tukaanguka nchi 
sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa 
lugha ya kiebrania, Sauli! Sauli! Mbo- 
na waniudhi? Ni vigumu kwako kuupi- 
ga mateke mchokoo. 15 Nami nikasema, 
Wewe u nani, Bwana? Bwana akania- 
mbia, Mimi ni Yesu, ambaye wewe 
unaniudhi. 16 Lakini inuka, usimame 
kwa miguu yako, maana nimekutokea 
kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe 
mtumishi na shahidi wa mambo haya 
uliyoyaona, na wa mambo ambayo 
katika, hayo nitajidhihirisha kwako;t 
17 nikikuokoa na watu wako, na watu 
wa Mataifa, ambao nakutuma kwao;t 
18 ywafumbue macho yao, na kuwageu- 
za waiache giza na kuielekea nuru, 
waziache na nguvu za Shetani na 
kumwelekea Mungu; kisha wapate 


25:19 Mdo 18:15 25:22 Lk 23:8 25:23 Mt 10:18 25:24 Mdo 2:7; 22:22 
26:5 Mdo 23:6; Flp 3:5 26:6 Mdo 28:20 26:7 Mdo 24:15 26:9-11 Mdo 8:3; 22:4-5 
26:9-20 Mdo 9:1-29; 22:3-21 26:16 Eze 2:1,3 26:17 Yer 1:7; 1 Nya 16:35 


152 


msamaha wa dhambi zao, na urithi 
miongoni “mwao waliotakaswa kwa 
imani iliyo kwangu mimi.t 

19 Kwa hiyo, Ee Mfalme Agripa, 
sikuyaasi yale maono ya mbinguni,t 
bali kwanza niliwahubiri wale wa 
Dameski na Yerusalemu, na katika nchi 
yote ya Uyahudi, na watu wa Mataifa, 
kwamba watubu na kumwelekea Mu- 
ngu, wakiyatenda matendo yanayopata- 
na na kutubu kwao.t ?! Kwa sababu ya 
hayo Wayahudi wakanikamata ndani ya 
hekalu wakajaribu kuniua.t ? Basi kwa 
kuwa nimeupata msaada utokao kwa 
Mungu nimesimama hata leo hivi niki- 
washuhudia wadogo kwa wakubwa, wa- 
la sisemi neno ita yale ambayo manabii 
na Musa waliyasema, kwamba yataku- 
wa; Bya kwamba Kristo hana budi 
kuteswa na ya kwamba yeye kwanza 
kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza 
habari za nuru kwa watu wake na kwa 
watu wa Mataifa.t 

-24 Alipokuwa akijitetea hivi, Festo 
akasema kwa sauti kuu, Paulo, 'una 
wazimu, kusoma kwako kwingi kume- 
kugeuza akili. ?” Lakini Paulo akasema, 
Sina wazimu, Ee Festo mtukufu, bali 
nanena maneno ya kweli na ya akili 
kamili. 24 Kwa maana mfalme anajua 
habari za mambo haya, nami naweza 
kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu 
najua sana ya kuwa hapana neno moja 
katika hayo 'asilolijua; kwa maana ja- 
mbo hilo halikutendeka pembeni.t 
27 Mfalme Agripa, je! Wawaamini ma- 
nabii? Najua ya kuwa wawaamini. 
28 Agripa akamwambia Paulo, Kwa iha- 
neno machache wadhani kunifanya mi- 
mi kuwa Mkristo.t ? Paulo akamjibu, 
Namwomba Mungu kwamba, ikiwa 
kwa machache au ikiwa kwa mengi, ssi 
wewe tu ila na hao wote wanaonisikia 
leo wawe kama mimi, isipokuwa vifu- 
ngo hivi. 

30 Mfalme na liwali na Bernike na 
wale walioketi pamoja nao wakasima- 
ma; 3l hata walipoondoka wakasemeza- 
na, wakisema, Mtu huyu hatendi neno 
linalostahili kifo wala kufungwa. 
32 Agripa akamwambia Festo, Mtu hu- 


MATENDO YA MITUME 26 — 27 


yo angeweza kufunguliwa, kama asi- 
ngalitaka rufani kwa Kaisari.t 
27 1 Basi ilipoamriwa tuabiri hata 
Italia, wakamtia Paulo na wa- 
fungwa wengine katika mikono ya 
akida mmoja, jina lake Yulio, wa 
kikosi cha Augusto.t ? Tukapanda kati- 
ka merikebu ya Adramitio iliyokuwa 
tayari kusafiri mpaka miji ya pwani za 
Asia, tukatweka; Aristarko, Mmakedo- 
nia wa Thesalonike, akiwa` pamoja 
nasi.t 3 Siku ya pili tukawasili Sidoni; 
Yulio akamfadhili sana Paulo akampa 
ruhusa kwenda kwa rafiki zake, apate 
kutunzwa.t 4Kutoka huko tukatweka, 
tukasafiri chini ya Kipro ili kuukinga 
upepo, kwa maana pepo zilikuwa za 
mbisho. 5 Tulipopita bahari. ya upande 
wa Kilikia na Pamfilia, tukafika Mira, 
mji wa Likia. $Na huko yule akida 
akakuta merikebu ya Iskanderia, tayari 
kusafiri kwenda Italia, akatupandisha 
humo. 7 Tukasafiri polepole kwa muda 
wa siku nyingi, tukafika mpaka Nido 
kwa shida; na kwa sababu upepo uliku- 
wa ukituzuia tukapita chini ya Krete, 
tukaikabili Salmone. $ Tukaipita kwa 
shida, pwani kwa pwani, tukafika ma- 
hali paitwapo Bandari Nzuri: Karibu na 
hapo pana mji uitwao Lasea. 
9Na wakati mwingi ulipokwisha 
kupita, na safari ikiwa ina hatari sasa, 
kwa sababu siku za kufunga zilikuwa 
zimekwisha kupita, Paulo: akawaonya,t 
10akawaambia, Wanaume, naona kwa- 
mba safari hii itakuwa na madhara na 
hasara nyingi, si ya shehena na merike- 
bu tu, ila na ya maisha yetu pia. !! Lakini 
yule akida akawásikiliza nahodha na 
mwenye merikebu zaidi ya yale aliyo- 
yasema Paulo. !? Na kwa sababu bandari 
ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa 
baridi, wengi wao” wakatoa shauri la 
kutweka kutoka huko ili wapate kufika 
Foinike, kama ikiwezekana, na kukaa 
huko wakati wa baridi; nayo ni bandari 
ya Krete, inaelekea kaskazini-mashariki 
na kusini-mashariki. '3.Na upepo wa 
kusi ulipoanza kuvuma kidogo, waki- 
dhani ya kuwa wamepata waliyoazimu 
kupata, wakang'oa nanga, wakasafiri 


26:18 Kum 33:3; Isa 35:5; 42:7,16; Mdo 20:32; Efe 2:2; Kol 1:13 26:19 Gal 1:16 
26:20 Mdo 9:20; 28-29; Mt 3:8 26:21 Mdo 21:30,31 26:22 Lk 24:44-47 

26:23 Isa 42:6; 49:6; 1 Kor 15:20 26:26 Yn'18:20 26:28 Mdo 11:26; 1 Pet 4:16 
26:32 Mdo 25:11 27:1 Mdo 25:12 27:2 Mdo 19:29; 20:4 27:3 Mdo 24:23; 28:2,16 


27:9 2 Kor 11:25,26; Law 16:29 


MATENDO YA MITUME 27 -28 


karibu na Krete pwani kwa pwani. 
“Baada ya muda mchache ukavuma 
upepo wa nguvu wa namna ya tufani, 
uitwao Eurakilo, “merikebu iliposhi- 
kwa, na kutoweza kushindana na upepo, 
tukaiacha tukachukuliwa. 16Na tukipita 
upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho 
Kauda tukadiriki kuikweza mashua; la- 
kini kwa shida. !” Walipokwisha kui- 
kweza wakatumia misaada, wakaikaza 
merikebu kwa kupitisha kamba chini 
yake, nao wakiogopa wasije wakakwa- 
ma katika fungu liitwalo Sirti, wakatua 
matanga wakachukuliwa vivi hivi. !8 Na 
kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na 
ile tufani, siku ya pili yake wakaanza 
kuitupa shehena baharini. !° Siku ya tatu 
wakatupa vyombo vya merikebu kwa 
mikono yao wenyewe. 2 Jua wala nyota 
hazikuonekana kwa muda. wa siku nyi- 
ngi, na tufani kuu ikatushika, basi 
tukakata tamaa ya kuokoka. 

21 Na walipokuwa wamekaa wakati 
mwingi bila kula chakula, Paulo akasi- 
mama katikati yao, akasema, Wanau- 
me, iliwapasa kunisikiliza mimi na 
kutokung'oa nanga huko Krete, na 
kupata madhara haya na hasara hii. 
22 Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo 
mkuu, kwa maana hapana hata nafsi 
mmoja miongoni mwenu atakayepotea, 
ila merikebu tu. 3 Kwa maana usiku 
huu wa leo malaika wa Mungu yule 
ambaye mimi ni wake, naye ndiye 
nimwabuduye, alisimama karibu nami, 
24 akaniambia, Usiogope, Paulo, huna 
budi kusimama mbele ya Kaisari; tena, 
tazama, Mungu amekupa watu wote 
wanaosafiri pamoja nawe.t 3” Basi, wa- 
naume, changamkeni; kwa sababu na- 
mwamini Mungu, ya kwamba yataku- 
wa vile vile kama nilivyoambiwa. 
26 Lakini hatuna budi kupwelewa katika 
kisiwa kimoja.t 

27 Hata usiku wa kumi na nne 
ulipofika, tulipokuwa tukichukuliwa 
huko na huko katika bahari ya Adria, 
kama usiku wa manane baharia waka- 
dhani ya kuwa wanaikaribia nchi kavu. 
28 Wakatupa bildi wakapata pima ishi- 
rini, wakaendelea kidogo wakatupa bi- 
Idi tena, wakapata pima kumi na tano. 
29 Wakachelea tusije tukapwelewa ma- 


153 


hali penye miamba, wakatupa nanga 
nne za tezi, wakaomba kuche. 53? Na 
baharia walipotaka kukimbia na kuia- 
cha merikebu, wakiishusha mashua ba- 
harini kana kwamba wanataka kutupa 
nanga za omo, 3! Paulo akawaambia 
akida na askari, Hawa wasipokaa ndani 
ya merikebu; hamtaweza kuokoka. 
32? Basi askari wakazikata kamba za 
mashua, wakaiacha ianguke. 

33 Na kulipokuwa. kukipambauka 
Paulo akawasihi wote wale chakula, 
akisema, Leo ni siku ya kumi na nne 
kungoja na kufunga, hamkula kitu cho 
chote.t Basi nawasihi mle chakula, 
maana itakuwa kwa wokovu wenu; 
kwa maana hapana hata unywele wa 
kichwa cha mmoja wenu utakaopotea.t 
35 Alipokwisha kusema hayo akatwaa 
mkate, akamshukuru Mungu mbele yao 
wote akaumega akaanza kula.t 36 Ndipo 
wakachangamka wote, wakala chakula 
wenyewe. 37 Na sisi tuliokuwa ndani ya 
merikebu tulipata watu mia mbili na 
sabini na sita. 38 Walipokwisha kushiba 
wakaipunguza shehena ya merikebu, 
wakiitupa ngano baharini. 

39 Kulipokucha hawakuitambua ile 
nchi, ila waliona hori yenye ufuo, 
wakashauriana kuiegesha merikebu hu- 
ko, kama ikiwezekana. 40 Wakazitupi- 
lia mbali zile nanga, na kuziacha baha- 
rini, pamoja na kuzilegeza kamba za 
sukani, wakalitweka tanga dogo ili 
liushike upepo, wakauendea ule ufuo. 
41 Lakini wakafikia mahali palipokuta- 
na bahari mbili, wakaiegesha merike- 
bu, omo ikakwama ikakaa isitikiswe, 
bali tezi ilikuwa imefumuliwa kwa 
nguvu za mawimbi. 4# Shauri la askari 
lilikuwa kuwaua wafungwa, mtu asio- 
gelee na kukimbia. 4# Bali akida, akita- 
ka kumponya Paulo, akawazuia, wasi- 
fanye kama walivyokusudia, 
akawaamuru wale wawezao kuogelea 
wajitupe kwanza baharini, wafike nchi 
kavu; #nao waliosalia, hawa juu ya 
mbao na hawa juu ya vitu vingine vya 
merikebu.,Na hivyo watu wote waka- 
pata kuifikilia nchi kavu salama.t 
2 R t Tulipokwisha kuokoka, ndipo 

tulipojua ya kuwa kisiwa kile 
chaitwa Melita. 2 Wenyeji wakatufanyia 


27:24 Mdo 23:11 27:26 Mdo 28:1 27:33 Mdo 27:27 ji 
27:34 1 Sam 14:45; 2 Sam 14:11; Mt 10:30 27:35 Yn 6:11; 1 Tim 4:4; Lk 22:19 


27:44 Mdo 27:22-25 


154 


fadhili zisizokuwa za kawaida. Kwa 
maana waliwasha moto, wakatukaribi- 
sha sote, kwa sababu ya myua iliyonye- 
sha na kwa sababu ya baridi:t 3 Paulo 
alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni, 
na kuuweka motoni, nyoka akatoka kwa 
ajili ya ule moto .akamzonga-zonga 
mkononi. 4 Wenyeji walipomwona yule 
nyoka akilewa-lewa mkononi, wakaa- 
mbiana, Hakosi mtu huyu ni mwuaji; 
ambaye ijapokuwa ameokoka. katika 
bahari haki haimwachi kuishi. 5Lakini 
yeye akamtukusia motoni asipate ma- 
dhara.t 6Wao wakadhani ya kuwa ata- 
vimba au kuanguka chini kwa kufa 
ghafula; na wakiisha kumwangalia sana, 
na kuona kwamba halimpati dhara lo 
lote, wakageuka, wakasema kwamba 
yeye ni mungu.t- 

7 Karibu na mahali pale palikuwa 
na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina 
lake Publio; mtu huyu akatukaribisha 
kwa moyo wa urafiki, akatufanya wa- 
geni wake kwa muda wa siku tatu. 
8 Ikawa babaake Publio alikuwa hawezi 
homa na kuhara damu. Paulo akaingia 
kwake, akaomba, akaweka mikono ya- 
ke juu yake, na kumpoza. °’ Yalipokwi- 
sha kutendeka hayo wengine walioku- 
wa na magonjwa katika kisiwa wakaja 
wakapozwa; !nao wakatuheshimu 
kwa heshima nyingi; basi tulipoabiri 
wakatupakilia vitu vile tulivyokuwa na 
haja navyo. i 

11 Baada ya miezi mitatu tukasafiri 
katika merikebu ya Iskanderia iliyoku- 
wa imekaa pale kisiwani wakati wa 
baridi; na alama yake ni Ndugu Pacha. 
12 Tukafika Sirakusa, tukakaa siku tatu. 
13 Kutoka huko tukazunguka tukafikia 
Regio; baada ya siku moja upepo wa 
kusi ukavuma, na siku ya pili tukawa- 
sili Puteoli. 14 Huko tukakuta ndugu, 
wakatusihi tukae nao siku saba; na hivi 
tukafika Rumi. 

15 Na kutoka huko ndugu, walipo- 
sikia habari zetu, wakaja kutulaki mpa- 
ka Soko la Apio na Mikahawa Mitatu. 
Paulo alipowaona alimshukuru Mungu, 
akachangamka. 

16 Tulipoingia Rumi Paulo alipewa 
ruhusa kukaa kwake mwenyewe pamoja 
na askari aliyemlinda.t '” Ikawa baada ya 


MATENDO YA MITUME 28 


siku tatu akawaita wakuu wa Wayahudi 
wakutane, hata walipokutanika akawaa- 
mbia, Ndugu zangu, ningawa sikufanya 
neno kinyume cha watu wetu wala neno 
lililopingamana na desturi za baba zetu, 
nalitiwa katika mikono ya Warumi, hali 
nimefungwa, tokea Yerusalemu.t 18 Na 
hao walipokwisha kuniuliza-uliza wali- 
taka kunifungua, kwa maana hapakuwa 
na sababu yo yote kwangu ya kuuawa. 
Lakini Wayahudi walipotoa hoja juw 
ya shauri hili nalishurutishwa kutaka 
rufani kwa Kaisari. Si kwamba nalikuwa 
na neno la kuwashitaki watu wa taifa 
langu.t 2? Basi kwa ajili ya hayo, nime- 
waita mje kunitazama na kusema nami; 
kwa maana nimefungwa kwa mnyororo 
huu kwa ajili ya tumaini la Israeli.t 
21 Wale wakamwambia, Sisi hatukupata 
nyaraka zenye habari zako kutoka Uya- 
hudi, wala hapana ndugu hata mmoja 
aliyefika hapa na kutupasha habari, au 
kunena neno baya juu.yako. ? Lakini 
tunataka kusikia kwako uonavyo wewe; 
kwa maana katika habari za madhehebu 
hiyo imejulikana kwetu kwamba inane- 
nwa vibaya kila mahali.t ; 

23 Wakiisha kuagana naye siku, wa- 
kamjia katika nyumba aliyokaa, watu 
wengi sana, akawaeleza kwa taratibu na 
kuushuhudia ufalme wa Mungu, aki- 
waonya mambo yake Yesu, kwa mane- 
no ya sheria ya Musa na ya manabii, 
tangu asubuhi hata jioni. 24 Wengine 
waliamini yale yaliyonenwa, wengine 
hawakuyaamini. ?” Na walipokuwa ha- 
wapatani wao kwa wao, wakaenda zao, 
Paulo alipokwisha kusema neno hili 
moja, ya kwamba, Roho Mtakatifu ali- 
nena vema na baba zetu, kwa kinywa 
cha nabii Isaya, ?$ akisema, 

Enenda kwa watu hawa, 

ukawaambie, 

Kusikia, mtasikia wala 
hamtafakamu; 

Na kuona, mtaona wala 
,hamtatambua;tt 

27 Kwa maana mioyo ya watu hawa 

imepumbaa, 

Na masikio yao ni mazito ya 
kusikia, 

Na macho yao wameyafumba; 

Wasije wakaona kwa macho yao, 


28:2 Mdo 27:3;2 Kor 11:27 28:5 Mk 16:18 28:6 Mdo 14:11 28:16 Mdo 27:3- 28:17 Mdo 23:1 
28:19 Mdo 25:11 28:20 Mdo 26:6,7 28:22 Mdo 24:14; Lk 2:34 28:26-27: Isa 6:9-10 


28:26 Mt 13:14; Mk 4:12; Yn 12:40 


MATENDO YA MITUME 28 


Na kusikia kwa masikio yao, 
Na kufahamu kwa mioyo yao, 
Na kubadili nia zao, 
nikawaponya. 
28 Basi ijulikane kwenu ya kwamba 
wokovu huu wa Mungu umepelekwa 
kwa Mataifa, nao watasikia!t [2° Alipo- 
kwisha kusema hayo, Wayahudi wa- 


155 


kaenda zao, wakiulizana mengi wao 
kwa wao.] 

30 Akakaa muda wa miaka miwili 
mizima katika nyumba yake aliyokuwa 
ameipanga, akawakaribisha watu wote 
waliokuwa wakimwendea, 3!akihubiri 
habari za ufalme wa Mungu, na kuyafu- 
ndisha mambo ya Bwana Yesu Kristo, 
kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu.t 


28:28 Zab 67:2; 98:3; Lk 3:6; Mdo 13:46 28:31 Mdo 1:3; 28:23 


WARAKA WA PAULO KWA 


WARUMI 


1 1 Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, 
aliyeitwa kuwa mtume, na kute- 
ngwa aihubiri Injili ya Mungu;t 
2? ambayo Mungu amekwisha kuiahidi 
kwa kinywa cha manabii wake katika 
maandiko matakatifu;t 3 yaani, habari 
za Mwanawe, aliyezaliwa katika ukoo 
wa Daudi kwa jinsi ya mwili,t 4na 
kudhihirishwa kwa uweza kuwa 
Mwana wa Mungu, kwa jinsi ya roho 
ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, 
Yesu Kristo Bwana wetu;t 5 ambaye 
katika yeye tulipokea neema na utu- 
me ili mataifa yote wapate kujitiisha 
kwa imani, kwa ajili ya jina lake;t 
é ambao katika hao ninyi mmekuwa 
wateule wa Yesu Kristo; 7 kwa wote 
walioko Rumi, wapendwao na Mu- 
ngu, walioitwa kuwa watakatifu. Nee- 
ma na iwe kwenu na amani itokayo 
kwa Mungu Baba yetu, na kwa Bwana 
Yesu Kristo.t 

8 Kwanza namshukuru Mungu wa- 
ngu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu 
nyote, kwa kuwa imani yenu inahubi- 
riwa katika dunia nzima.t 9? Kwa maa- 
na Mungu, nimwabuduye kwa roho 
yangu katika Injili ya Mwana wake, 
ni shahidi wangu jinsi niwatajavyo 
pasipo kukoma,! 19 siku zote katika 
sala zangu, nikiomba nije kwenu hivi 
karibu, Mungu akipenda kuifanikisha 
safari yangu.t 11! Kwa maana ninata- 
mani sana kuwaona, nipate kuwapa 
karama ya rohoni, ili mfanywe ima- 
ra;t 12 yaani, tufarijiane mimi na ni- 
nyi, kila mtu kwa imani ya mwenza- 
ke, yenu na yangu.t 3 Lakini, ndugu 
zangu, sipendi msiwe na habari, ya 
kuwa mara nyingi nalikusudia kuja 
kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili ni- 
pate kuwa na matunda kwenu ninyi 
pia kama nilivyo nayo katika Mataifa 
wengine.t 14 Nawiwa na Wayunani na 


1:1 
1:3 
1:5 
1:8 
1:1 
1:1 
1:1 
1:2 
1:2 


Mdo 14:16 1:25 Rum 9:5 


wasio Wayunani, nawiwa na wenye 
hekima na wasio na hekima. 15 Kwa 
hiyo, kwa upande wangu, mimi ni 
tayari kuihubiri Injili hata na kwenu 
ninyi mnaokaa Rumi. !6 Kwa maana 
siionei haya Injili; kwa sababu ni 
uweza wa Mungu uuletao wokovu, 
kwa kila aaminiye, kwa Myahudi 
kwanza, na kwa Myunani pia.t 17 Kwa 
maana haki ya Mungu inadhihirishwa 
ndani yake, toka imani hata imani; 
kama ilivyoandikwa, Mwenye haki 
ataishi kwa imani.t 

18 Kwa maana ghadhabu ya Mu- 
ngu imedhihirishwa kutoka mbinguni 
juu ya uasi wote na uovu wa wanada- 
mu waipingao kweli kwa uovu.! 
19 Kwa kuwa mambo ya Mungu yana- 
yojulikana yamekuwa dhahiri ndani 
yao, kwa maana Mungu aliwadhihiri- 
shia.t Kwa sababu mambo yake 
yasiyoonekana tangu kuumbwa uli- 
mwengu yanaonekana, na kufahamika 
kwa kazi zake; yaani, uweza wake wa 
milele na Uungu wake; hata wasiwe 
na udhuru;t ?! kwa sababu, walipo- 
mjua Mungu hawakumtukuza kama 
ndiye Mungu wala kumshukuru; bali 
walipotea katika uzushi wao, na mio- 
yo yao yenye ujinga ikatiwa giza.t 
22 Wakijinena kuwa wenye hekima 
walipumbazika;t 3 wakaubadili utu- 
kufu wa Mungu asiye na uharibifu 
kwa mfano wa sura ya binadamu aliye 
na uharibifu, na ya ndege, na ya 
wanyama, na ya vitambaavyo.t 

24 Kwa ajili ya hayo Mungu ali- 
waacha katika tamaa za mioyo yao, 
waufuate uchafu, hata wakavunjiana 
heshima miili yao.t 25Kwa maana 
waliibadili kweli ya Mungu kuwa 
uongo, wakakisujudia kiumbe na ku- 
kiabudu badala ya Muumba anayehi- 
midiwa milele. Amina.t 


Mdo 9:15; 13:2; Gal 1:15 1:2 Tit 1:2; Rum 16:25,26 

Rum 9:5; 2 Sam 7:12; Mt 22:42; 2 Tim 2:8 1:4 Mdo 13:33 

Mdo 26:16-18; Rum 15:18; Gal 2:7,9 1:7 1 Kor 1:2; 2 Kor 1:1; Efe 1:1; Hes 6:25,26 

Rum 16:19; 1 The 1:8 1:9 Flp 1:8; Efe 1:16 1:10 Mdo 19:21; Rum 15:23,32 

1 Mdo 28:31 1:12 2Pet 1:1 1:13 Mdo 19:21; Yn 15:16 

6 Mk 8:38; Zab 119:46; 1 Kor 1:18,24; Mdo 13:46 1:17 Hab 2:4; Rum 3:21,22 

8 Yn 16:9; 2 The 2:12 1:19 Mdo 14:15-17; 17:24-28 1:20 Zab 19:1; Ebr 11:3; Ayu 12:7-9 
1 Efe 4:17-18; Ufu 14:7 1:22 Yer 10:14; 1 Kor 1:20 1:23 Kum 4:16-18; Zab 106:20 

4 


156 


WARUMI | -2 


26 Hivyo Mungu aliwaacha wafua- 
te tamaa zao za aibu, hata wanawake 
wakabadili matumizi ya asili kwa 
matumizi yasiyo ya asili; 77 wanaume 
nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi 
ya mke, ya asili, wakawakiana tamaa, 
wanaume wakiyatenda yasiyopasa, 
wakapata nafsini mwao malipo ya 
upotevu wao yaliyo haki yao.t 

28 Na kama walivyokataa kuwa na 
Mungu katika fahamu zao, Mungu ali- 
waacha wafuate akili zao zisizofaa, 
wayafanye yasiyowapasa. ?? Wamejawa 
na udhalimu wa kila namna, uovu na 
tamaa na ubaya; wamejawa na husuda, 
na uuaji, na fitina, na hadaa; watu wa 
nia mbaya, wenye kusengenya, 30 we- 
nye kusingizia, wenye kumchukia Mu- 
ngu, wenye jeuri, wenye kutakabari, 
wenye majivuno, wenye kutunga maba- 
ya, wasiowatii wazazi wao, 3! wasio na 
ufahamu, wenye kuvunja maagano, wa- 
siopenda jamaa zao, wasio na rehema; 
32 ambao wakijua sana hukumu ya haki 
ya Mungu, ya kwamba wayatendao 
hayo wamestahili mauti, wanatenda ha- 
yo, wala si hivyo tu, bali wanakubalia- 
na nao wayatendao. 

2 1 Kwa hiyo, wewe mtu uwaye 

yote uhukumuye, huna udhuru; 
kwa maana katika hayo umhukumuyo 
mwingine wajihukumu mwenyewe 
kuwa na hatia; kwa maana wewe 
uhukumuye unafanya yale yale.t ? Na- 
si twajua ya kuwa hukumu ya Mungu 
ni ya kweli juu yao wafanyao hayo. 
3 Wewe binadamu, uwahukumuye wa- 
le wafanyao hayo na kutenda yayo 
hayo mwenyewe, je! Wadhani ya kwa- 
mba utajiepusha na hukumu ya Mu- 
ngu? 4 Au waudharau wingi wa wema 
wake na ustahimili wake na uvumilivu 
wake, usijue ya kuwa wema wa Mu- 
ngu wakuvuta upate kutubu?t 5 Bali 
kwa kadiri ya ugumu wako, na kwa 
moyo wako usio na toba, wajiwekea 
akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira 
na ufunuo wa hukumu ya haki ya 
Mungu, 6 atakayemlipa kila mtu kwa 
kadiri ya matendo yake;t 7 wale ambao 
kwa saburi katika kutenda mema wa- 





157 


natafuta utukufu na heshima na kuto- 
kuharibika, watapewa uzima wa mile- 
le; 8na wale wenye fitina, wasioitii 
kweli, bali wakubalio dhuluma, wata- 
pata hasira na ghadhabu;t 9’ dhiki na 
shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu 
atendaye uovu, Myahudi kwanza na 
Myunani pia;t 1° bali utukufu na heshi- 
ma na amani kwa kila mtu atendaye 
mema, Myahudi kwanza na Myunani 
pia; !! kwa maana hakuna upendeleo 
kwa Mungu.t 12? Kwa kuwa wote wa- 
liokosa pasipo sheria watapotea pasi- 
po sheria, na wote waliokosa, wenye 
sheria, watahukumiwa kwa sheria. 
13 Kwa sababu sio wale waisikiao she- 
ria walio wenye haki mbele za Mu- 
ngu, bali ni wale waitendao sheria 
watakaohesabiwa haki.t 14 Kwa maana 
watu wa Mataifa wasio na sheria 
wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani 
ya torati, hao wasio na sheria wame- 
kuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe.t 
1s Hao waionyesha kazi ya torati ili- 
yoandikwa mioyoni mwao, dhamiri 
yao ikiwashuhudia, na mawazo yao, 
yenyewe kwa yenyewe, yakiwashitaki 
au kuwatetea;t 16 katika siku ile Mu- 
ngu atakapozihukumu siri za wanada- 
mu, sawasawa na injili yangu, kwa 
Kristo Yesu.t 

17 Lakini wewe, ukiwa unaitwa 
Myahudi na kuitegemea torati, na ku- 
jisifu katika Mungu,t !8na kuyajua 
mapenzi yake, na kuyakubali mambo 
yaliyo bora, nawe umeelimishwa kati- 
ka torati,! na kujua hakika ya kuwa 
wewe mwenyewe u kiongozi wa vipo- 
fu, mwanga wao walio gizani,t 2? mku- 
funzi wa wajinga, mwalimu wa watoto 
wachanga, mwenye namna ya maarifa 
na ya kweli katika torati;t ?! basi wewe 
umfundishaye mwingine, je! Hujifu- 
ndishi mwenyewe? Wewe uhubiriye 
kwamba mtu asiibe, waiba mwenye- 
we?t 22 Wewe usemaye kwamba mtu 
asizini, wazini mwenyewe? Wewe 
uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? 
23 Wewe ujisifuye katika torati, wa- 
mvunjia Mungu heshima kwa kuiasi 
torati? MKwa maana jina la Mungu 


7 Law 18:22; 20:13; 1 Kor 6:9 2:1 Mt 7:1; Lk 6:37; Yn 8:7 2:4 2 Pet 3:15 
Zab 62:12; Mit 24:12; Mt 16:27; Yn 5:29; 2 Kor 5:10 2:8 2 The 1:8 2:9 Rum 1:16; 3:9 


5 Rum 1:32 2:16 2 Tim2:8 2:17 Yak 2:19 2:18 Fip 1:10 2:19 Mt 15:14; Lk 18:9 


1:2 
2:6 
2:11 Kum 10:17; Mdo 10:34; 1 Pet 1:17 2:13 Mt 7:21; 1 Yoh 3:7; Yak 1:22,25 2:14 Mdo 10:35 
2:1 
2:2 


0 2Tim3:5 2:21 Zab 50:16-21; Mt 23:3,4 


158 


latukanwa katika Mataifa kwa ajili 
yenu, kama ilivyoandikwa.t 25Kwa 
maana kutahiriwa kwafaa kama ukiwa 
mtendaji wa sheria, lakini ukiwa mvu- 
njaji wa sheria kutahiriwa kwako ku- 
mekuwa kutokutahiriwa.t 26 Basi ikiwa 
yeye asiyetahiriwa huyashika maagizo 
ya torati, je! Kutokutahiriwa kwake 
hakutahesabiwa kuwa kutahiriwa?t 
"Na yeye asiyetahiriwa kwa asili, 
aishikaye torati, je! Hatakuhukumu 
wewe, uliye na kutahiriwa, ukaihalifu 
torati? 28 Maana yeye si Myahudi aliye 
Myahudi kwa nje tu, wala tohara siyo 
ile ya nje tu katika mwili;t ?? bali yeye 
ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, 
na tohara ni ya moyo, katika roho, si 
katika andiko; ambaye sifa yake haito- 
ki kwa wanadamu bali kwa Mungu.! 

1 Basi Myahudi ana ziada gani? Na 

kutahiriwa kwafaa nini? ?Kwafaa 
sana kwa kila njia. Kwanza kwa kuwa 
wamekabidhiwa mausia ya Mungu. 3Ni 
nini, basi, ikiwa baadhi yao hawakuami- 
ni? Je! Kutokuamini kwao kutaubatili 
uaminifu wa Mungu??? 4Hasha! Mungu 
aonekane kuwa amini na kila mtu mwo- 
ngo; kama ilivyoandikwa, 

Ili ujulike kuwa una haki katika 

maneno yako, 
Ukashinde uingiapo katika 
hukumu.t 

5 Lakini, ikiwa udhalimu wetu waithi- 
bitisha haki ya Mungu, tuseme nini? 
Je! Mungu ni dhalimu aletaye ghadha- 
bu? (Nasema kwa jinsi ya kibinadamu.) 
6 Hasha! Kwa maana hapo Mungu ata- 
wezaje kuuhukumu ulimwengu? 7 La- 
kini, ikiwa kweli ya Mungu imezidi 
kudhihirisha utukufu wake kwa sababu 
ya uongo wangu, mbona mimi ningali 
nahukumiwa kuwa ni mwenye dhambi? 
8 Kwa nini tusiseme (kama tulivyosi- 
ngiziwa, na kama wengine wanavyoka- 
za kusema ya kwamba twasema hivyo), 
Na tufanye mabaya, ili yaje mema? 
Ambao kuhukumiwa kwao kuna haki.t 

9Ni nini basi? Tu bora kuliko 
wengine? La! Hata kidogo. Kwa maana 


WARUMI 2 -3 


tumekwisha kuwashitaki Wayahudi na 
Wayunani ya kwamba pia wamekuwa 
chini ya dhambi;t kama ilivyoandi- 
kwa, ya kwamba, 
Hakuna mwenye haki hata 
mmoja.t 
1 Hakuna afahamuye; 
Hakuna amtafutaye Mungu. 
12 Wote wamepotoka, wameoza 
wote pia; 
Hakuna mtenda mema, la! 
Hata mmoja. 
13 Koo lao ni kaburi wazi, 
Kwa ndimi zao wametumia hila. 
Sumu ya fira i chini ya 
midomo yao.t 
14 Vinywa vyao vimejaa laana na 
uchungu.t 
15 Miguu yao ina mbio kumwaga 
damu.t 
16 Uharibifu na mashaka yamo 
njiani mwao. 
17 Wala njia ya amani hawakuijua. 
18 Kumcha Mungu hakupo 
machoni pao.t 
19 Basi twajua ya kuwa mambo yote 
inenayo torati huyanena kwa hao walio 
chini ya torati, ili kila kinywa kifu- 
mbwe, na ulimwengu wote uwe chini 
ya hukumu ya Mungu;t 2? kwa sababu 
hakuna mwenye mwili atakayehesabi- 
wa haki mbele zake kwa matendo ya 
sheria; kwa maana kutambua dhambi 
huja kwa njia ya sheria.t 
21 Lakini sasa, haki ya Mungu ime- 
dhihirika pasipo sheria; inashuhudiwa 
na torati na manabii;t ?2ni haki ya 
Mungu iliyo kwa njia ya imani katika 
Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maa- 
na hakuna tofauti;t 3 kwa sababu wote 
wamefanya dhambi, na kupungukiwa 
na utukufu wa Mungu;t 24 wanahesabi- 
wa haki bure kwa neema yake, kwa 
njia ya ukombozi ulio katika Kristo 
Yesu;t 25ambaye Mungu amekwisha 
kumweka awe upatanisho? kwa njia ya 
imani katika damu yake, ili aonyeshe 
haki yake, kwa sababu ya kuziachilia 
katika ustahimili wa Mungu dhambi 


2:24 Isa 52:5; Eze 36:20 2:25 Yer 4:4; 9:24,25 2:26 Gal 5:6 2:28 Yn 8:15,39; 7:24 

2:29 Kum 30:6; Mwa 49:8; Kol 2:11 3:2 Rum 9:4; Kum 4:7,8; Zab 147:19,20; 103:7; 1 Pet 4:11 
3:3 Rum 9:6; 11:29; 2 Tim 2:13 3:4 Zab 51:4; 116:11 3:8 Rum 6:1,2 3:9 Rum 1:18-2:24 
3:10-12 Zab 14:1-3; 53:1-3 3:13 Zab 5:9; 140:3 3:14 Zab 10:7 3:15-17 Isa 59:7-8 

3:18 Zab 36:1 3:19 Rum 2:12; Gal 3:22 3:20 Zab 143:2; Gal 2:16; Rum 7:7 

3:21 Mdo 10:43; Rum 1:17 3:22 Gal2:16 3:23 Rum 9:19; 5:2 3:24 Rum 5:1; Efe 2:8 

a 3:25 Upatanisho hapa maana yake ni, Kiti cha rehema. 


WARUMI 3-4 


zote zilizotangulia kufanywa;t 26 apate 
kuonyesha haki yake wakati huu, ili 
awe mwenye haki na mwenye kumhe- 
sabu haki yeye amwaminiye Yesu. 

27 Ku wapi, basi, kujisifu? Kume- 
fungiwa nje. Kwa sheria ya namna 
gani? Kwa sheria ya matendo? La! 
Bali kwa sheria ya imani.t 38 Basi, 
twaona ya kuwa mwanadamu huhesa- 
biwa haki kwa imani pasipo matendo 
ya sheria.t ? Au je! Mungu ni Mungu 
wa Wayahudi tu? Siye Mungu wa 
Mataifa pia? Naam, ni Mungu wa 
Mataifa pia;t 30 kama kwa kweli Mu- 
ngu ni mmoja, atakayewahesabia haki 
wale waliotahiriwa katika imani, nao 
wale wasiotahiriwa atawahesabia ha- 
ki kwa njia ya imani iyo hiyo.t 
31 Basi, je! Twaibatilisha sheria kwa 
imani hiyo? Hasha! Kinyume cha 
hayo twaithibitisha sheria.t 

l Basi, tusemeje juu ya Ibrahimu, 
baba yetu kwa jinsi ya mwili? 
?Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabi- 
wa haki kwa ajili ya matendo yake, 
analo la kujisifia; lakini si mbele za 
Mungu. 3Maana maandiko yasemaje? 
Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesa- 
biwa kwake kuwa hakı.t 4Lakini kwa 
mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesa- 
biwi kuwa ni neema, bali kuwa ni den1i.t 
Ss Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali 
anamwamini yeye ambaye ambhesabia 
haki asiyekuwa mtauwa, imani yake 
mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. 6 Ka- 
ma vile Daudi aunenavyo uheri wake 
mtu yule ambaye Mungu amhesabia 

kuwa na haki pasipo matendo, 
7 Heri waliosamehewa makosa yao, 

Na waliositiriwa dhambi zao.t 
8 Heri mtu yule ambaye Bwana 
hamhesabii dhambi. 

9? Basi je! Uheri huo ni kwa hao walio- 
tahiriwa, au kwa hao pia wasiotahiri- 
wa? Kwa kuwa twanena ya kwamba 
kwake Ibrahimu imani yake ilihesabi- 
wa kuwa ni haki.t 10 Alihesabiwaje 
basi? Alipokwisha kutahiriwa, au kabla 
hajatahiriwa? Si baada ya kutahiriwa, 


159 


balı kabla ya kutahiriwa. !! Naye alii- 
pokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri 
ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo 
kabla hajatahiriwa; apate kuwa baba 
yao wote waaminio, ijapokuwa hawa- 
kutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe 
haki;t !? tena awe baba ya kutahiriwa, 
kwa wale ambao si waliotahiriwa tu, 
bali pia wanazifuata nyayo za imani 
yake baba yetu Ibrahimu aliyokuwa 
nayo kabla hajatahiriwa.t 

13 Kwa maana ahadi ile ya kwamba 
atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa 
Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria 
bali kwa hakı aliyohesabiwa kwa imani.t 
l4Maana ikiwa wale wa sheria ndio 
warithi, imani imekuwa bure, na ahadi 
imebatilika.t '” Kwa sababu sheria ndiyo 
ifanyayo hasira; maana pasipokuwapo 
sheria, hapana kosa.t 16 Kwa hiyo ilitoka 
katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili 
kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao 
wote; si kwa wale wa torati tu, ila na 
kwa wale wa imani ya Ibrahimu; aliye 
baba yetu sisi sote;t 17 (kama ilivyoandi- 
kwa, Nimekuweka kuwa baba wa matai- 
fa mengi); mbele zake yeye aliyemwa- 
mini, yaani Mungu, mwenye 
kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasi- 
yokuwako kana kwamba yamekuwako.t 
18 Naye aliamini kwa kutarajia yasiyo- 
weza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa 
mataifa mengi, kama ilivyonenwa, Ndi- 
vyo utakavyokuwa uzao wako.t ? Yeye 
asiyekuwa dhaifu wa imani, alifikiri hali 
ya mwili wake uliokuwa umekwisha 
kufa, (akiwa amekwisha kupata umri wa 
kama miaka mia), na hali ya kufa ya 
tumbo lake Sara.t 20 Lakini akiiona ahadi 
ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, 
bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtuku- 
za Mungu;t Zhuku akijua hakika ya 
kuwa Mungu aweza kufanya yale ali- 
yoahidi. ?? Kwa hiyo ilihesabiwa kwake 
kuwa ni haki.t 3 Walakini haikuandikwa 
kwa ajili yake tu' kwamba ilihesabiwa 
kwake;t Mbali na kwa ajili yetu sisi 
mtakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunao- 
mwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana 


3:25 Law 16:12-15; Ebr 4:16; Efe 1:7 3:27 1 Kor 1:9,31 3:28 Gal 2:16 3:29 Rum 10:12 

3:30 Kum 6:4; Gal 3:20; Rum 4:11,12 3:31 Rum 4:3; 8:4; Mt 5:17 

4:3 Mwa 15:6; Gal 3:6; Yak 2:23 4:4 Rum 11:6; Mt 20:7,14 4:6 Zab 32:1,2 4:7-8 Zab 32:1-2 
4:9 Mwa 15:6 4:11 Mwa 17:10,11 4:12 Mt3:9; 1 Pet 2:21; 2 Kor 12:18 

4:13 Mwa 17:4-6; 22:17-18; Gal 3:29 4:14 Gal 3:18 4:15 Rum 3:20; 5:13; 7:8,10 4:16 Gal 3:7 
4:17 Mwa 17:5; Isa 48:13 4:18 Mwa 15:5 4:19 Mwa17:17 4:20 Ebr 11:7,11,34 


4:22 Mwa 15:6 4:23 Rum 15:4 


160 


wetu katika wafu;t Sambaye alitolewa 
kwa ajili ya makosa yetu, na kufufuliwa 
ili mpate kuhesabiwa haki.t 
5 l Basi tukiisha kuhesabiwa haki 
itokayo katika imani, na mwe na 
amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana 
wetu Yesu Kristo,! Zambaye kwa yeye 
tumepata kwa njia ya imani kuifikia 
neema hii ambayo mnasimama ndani 
yake; na kufurahi katika tumaini la 
utukufu wa Mungu.t 3 Wala si hivyo tu, 
ila na mfurahi katika dhiki pia; mkijua 
ya kuwa dhiki, kazi yake ni kuleta 
saburi;t 4na kazi ya saburi ni uthabiti wa 
moyo; na kazi ya uthabiti wa moyo ni 
tumaini; 5na tumaini halitahayarishi; 
kwa maana pendo la Mungu limekwisha 
kumiminwa katika mioyo yetu na Roho 
Mtakatifu tuliyepewa sisi.t SKwa maana 
hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati 
ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya 
waovu. 7 Kwa kuwa ni shida mtu kufa 
kwa ajili ya mtu mwenye haki; lakini 
yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa 
ajili ya mtu aliye mwema. $ Bali Mungu 
aonyesha pendo lake yeye mwenyewe 
kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa 
kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali we- 
nye dhambi.t ? Basi zaidi sana tukiisha 
kuhesabiwa haki katika damu yake, 
tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye.t 
lo Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui 
tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya 
Mwana wake; zaidi sana baada ya 
kupatanishwa tutaokolewa katika uzima 
wake.! MU Wala si hivyo tu, ila pia 
twajifurahisha katika Mungu kwa Bwa- 
na wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye 
sasa tumeupokea huo upatanisho. 

12 Kwa hiyo, kama kwa mtu mmoja 
dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa 
dhambi hiyo mauti; na hivyo mauti 
ikawafikia watu wote kwa sababu wote 
wamefanya dhambi;t 3 maana kabla ya 
sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, 
lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo 
sheria;t walakini mauti ilitawala ta- 
ngu Adamu mpaka Musa, nayo iliwata- 
wala hata wao wasiofanya dhambi ifa- 
nanayo na kosa la Adamu, aliye mfano 


WARUMI 4-6 


wake yeye atakayekuja.t !5 Lakini kara- 
ma ile haikuwa kama lile kosa; kwa 
maana ikiwa kwa kukosa kwake yule 
mmoja wengi walikufa, zaidi sana nee- 
ma ya Mungu, na kipawa kilicho katika 
neema yake mwanadamu mmoja Yesu 
Kristo kimezidi kwa ajili ya wale 
wengi. '6Wala kadiri ya yule mtu 
mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya 
kile kipawa; kwa maana hukumu ilikuja 
kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu; 
bali karama ya neema ilikuja kwa ajili 
ya makosa mengi, ikaleta kuhesabiwa 
haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa 
mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu 
ya yule mmoja, zaidı sana wao wapo- 
keao wingi wa neema, na kile kipawa 
cha haki, watatawala katika uzima kwa 
yule mmoja, Yesu Kristo. !8 Basi tena, 
kama kwa kosa moja watu wote wali- 
hukumiwa adhabu, kadhalika kwa te- 
ndo moja la haki watu wote walihesa- 
biwa haki yenye uzima.t 1? Kwa sababu 
kama kwa kuasi kwake mtu mmoja 
watu wengi waliingizwa katika hali ya 
wenye dhambi, kadhalika kwa kutu 
kwake mmoja watu wengi wameingi- 
zwa katika hali ya wenye haki.t 20 La- 
kini sheria iliingia ili kosa lile liwe 
kubwa sana; na dhambi ilipozidi, nee- 
ma ilikuwa nyingi zaidi;t ?! ili kwamba, 
kama vile dhambi ilivyotawala katika 
mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki 
neema itawale hata uzima wa milele 
kwa Yesu Kristo Bwana wetu.t 

1 Tuseme nini basi? Tudumu katika 

dhambi ili neema izidi kuwa nyi- 
ngi??? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutai- 
shije tena katika dhambi? 3 Hamfahamu 
ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika 
Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti 
yake?! 4Basi tulizikwa pamoja naye kwa 
njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi 
kama Kristo alivyofufuka katika wafu 
kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo 
hivyo na sisi tuenende katika upya wa 
uzima.t SKwa maana kama mlivyounga- 
nika naye katika mfano wa mauti yake, 
kadhalika mtaunganika kwa mfano wa 
kufufuka kwake;! Smkijua neno hili, ya 


:24 1 Pet 1:21 4:25 Isa 53:4-5; 1 Kor 15:17 5:1 Rum 3:24,28; 4:24; Isa 53:5 

2 Efe 3:12; Rum 3:23 5:3 Yak 1:2,3; 1 Pet 1:5-7 5:5 Zab 22:5; 25:20; Ebr 6:18,19 

:8 Yn3:16;1 Yoh 4:10 5:9 Rum 1:18;2:5,8 5:10 Rum 8:7 

:12 Mwa 3:6; 2:17; 3:19; Rum 6:23 5:13 Rum 4:15 5:14 1 Kor 15:21,22,45,55 

:18 1 Kor 15:22 5:19 Isa 53:11 5:20 Rum 4:15; 7:8; Gal 3:19 5:21 Rum 6:23 6:1 Rum 3:5-8 
2 1l Pet4:1 6:3 Gal 3:27 6:4 Kol 2:12; 1 Pet 3:21 6:5 Flp 3:10,11 


WARUMI 6-7 


kuwa utu wetu wa kale ulisulibishwa 
pamoja naye, ili mwili wa dhambi uba- 
tilike, tusitumikie dhambi tena;t 7 kwa 
kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki 
mbali na dhambi.t 8Lakini tukiwa tuli- 
kufa pamoja na Kristo, twaamini ya 
kuwa tutaishi pamoja naye; tukijua ya 
kuwa Kristo akiisha kufufuka katika 
wafu hafi tena, wala mauti haimtawali 
tena, 10Maana kwa kule kufa kwake, 
aliifia dhambi mara moja tu; lakini kwa 
kule kuishi kwake, amwishia Mungu.t 
1 Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni 
kuwa wafu kwa dhambi na walio hai 
kwa Mungu katika Kristo Yesu.t 

12 Basi, dhambi isitawale ndani ya 
miili yenu ipatikanayo na mauti, hata 
mkazitii tamaa zake;t 3 wala msiende- 
lee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha 
za dhuluma kwa dhambi; bali jitoeni 
wenyewe kwa Mungu kama walio hai 
baada ya kufa, na viungo vyenu kwa 
Mungu kuwa silaha za hakit “Kwa 
maana dhambi haitawatawala ninyi, 
kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali 
chini ya neema.t 

15 Ni nini basi? Tufanye dhambi kwa 
sababu hatuwi chini ya sheria bali chini 
ya neema? Hasha!t 16Hamjui ya kuwa 
kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu 
kuwa watumwa wake katika kumtii, 
mmekuwa watumwa wake yule mnaye- 
mtii, kwamba ni utumishi wa dhambi 
uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa 
utii uletao haki.t Lakini Mungu na 
ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watu- 
mwa wa dhambi, lakini mliitii kwa 
mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo 
mliwekwa chini yake; '$na mlipokwisha 
kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa 
watumwa wa haki.t 9 Nasema kwa jinsi 
ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu 
wa miili yenu. Kwa kuwa kama mlivyo- 
vitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu 
na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa 
vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki 
mpate kutakaswa. Kwa maana mlipo- 
kuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa 
huru mbali na haki. ?! Ni faida gani basi 
mliyopata siku zile kwa mambo hayo 
mnayoyatahayarikia sasa? Kwa maana 


161 


mwisho wa mambo hayo ni mauti. 
22 Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, na 
kuwa mbali na dhambi, na kufanywa 
watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, 
ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni 
uzima wa milele.t 3 Kwa maana msha- 
hara wa dhambi ni mauti; bali karama ya 
Mungu ni uzima wa milele katika Kristo 
Yesu Bwana wetu.t 
J 1 Ndugu zangu, hamjui (maana na- 
sema na hao waijuao sheria) ya 
kuwa torati humtawala mtu wakati 
anapokuwa yu hai? ? Kwa maana mwa- 
namke aliye na mume amefungwa na 
sheria kwa yule mume wakati anapo- 
kuwa yu hai; bali akifa yule mume, 
amefunguliwa ile sheria ya mume. 
3 Basi wakati awapo hai mumewe, ka- 
ma akiwa na mume mwingine huitwa 
mzinzi. Ila mumewe akifa, amekuwa 
huru, hafungwi na sheria hiyo, hata 
yeye si mzinzi, ajapoolewa na mume 
mwingine. “Kadhalika, ndugu zangu, 
ninyi pia mmeifia torati, kwa njia ya 
mwili wa Kristo, mpate kuwa mali ya 
mwingine, yeye aliyefufuka katika wa- 
fu, kusudi tumzalie Mungu matunda.t 
5 Kwa maana tulipokuwa katika hali ya 
mwili, tamaa za dhambi, zilizokuwako 
kwa sababu ya torati, zilitenda kazi 
katika' viungo vyetu hata mkaizalia 
mauti mazao.t $ Bali sasa tumefunguli- 
wa katika torati, tumeifia hali ile iliyo- 
tupinga, ili sisi tupate kutumika katika 
hali mpya ya roho, si katika hali ya 
zamani, ya andiko.t 
7 Tusemeje, basi? Torati ni dhambi? 
Hasha! Walakini singalitambua dhambi 
ila kwa sheria; kwa kuwa singalijua 
kutamani, kama torati isingalisema, Ust- 
tamani.t $Lakini dhambi ilipata nafasi 
kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila 
namna ya kutamani. Kwa maana dhambi 
bila sheria imekufa.t INami nalikuwa 
hai hapo kwanza bila sheria; ila ilipokuja 
ile amri, dhambi ilihuika, nami nikafa. 
10 Nikaona ile amri iletayo uzima ya 
kuwa kwangu mimi ilileta mauti.t 
11 Kwa maana dhambi, kwa kupata nafasi 
kwa ile amri, ilinidanganya, na kwa hiyo 
ikaniua.! !'?Basi torati ni takatifu, na ile 


Gal 5:24 6:7 1 Pet4:1 6:10 Ebr 9:26-28; Gal 2:19; 1 Pet 3:18 6:11 2 Kor 5:15; 1 Pet 2:24 
2 Mwa 4:7 6:13 Rum 12:1; Efe 2:5; 5:14 "6:14 1 Yoh 3:6 6:15 Rum 5:17,21 


3 Rum 5:12 7:4 Kol2:14 7:5 Rum 6:21 7:6 Rum 8:1,2; 6:2,4 


6:6 
6:1 
6:16 Yn 8:34; 2 Pet 2:19 6:18 Yn 8:32 6:21 Eze 16:61,63; Rum 8:6,13 6:22 1 Pet 1:9 
6:2 
7:7 


Kut 20:14,17; Kum 5:18,21 7:8 Rum 5:13 7:10 Yak 1:15; Law 18:5 7:11 Mwa 3:13 


162 


amri ni takatifu, na ya haki, na njema.t 
13 Basi je! Ile iliyo njema ilikuwa mauti 
kwangu mimi? Hasha! Bali dhambi, ili 
ionekane kuwa ni dhambi hasa, ilifanya 
mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema, 
kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa 
mbaya mno.t 

I4 Kwa maana twajua ya kuwa 
torati asili yake ni ya rohoni; bali mimi 
ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya 
dhambi.t !5 Maana sijui nifanyalo, kwa 
sababu lile nilipendalo, silitendi; bali 
lile nilichukialo ndilo ninalolitenda.t 
16 Lakini kama nikilitenda lile nisiloli- 
penda, naikiri ile sheria ya kuwa ni 
njema. 17 Basi sasa si mimi nafsi yangu 
ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi 
ikaayo ndani yangu !8 Kwa maana na- 
jua ya kuwa ndani yangu, yaani, ndani 
ya mwili wangu, halikai neno jema; 
kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda 
lililo jema sipati.t !9Kwa maana lile 
jema nilipendalo, silitendi; bali lile 
baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. 
20 Basi kama lile nisilolipenda ndilo 
nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilite- 
ndaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani 
yangu. ?! Basi nimeona sheria hii, ya 
kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda 
lililo jema, lipo lililo baya. ?2 Kwa 
maana naifurahia sheria ya Mungu kwa 
utu wa ndani, ? lakini katika viungo 
vyangu naona sheria iliyo mbali, ina- 
piga vita na ile sheria ya akili zangu, 
na kunifanya mateka ya ile sheria ya 
dhambi iliyo katika viungo vyangu.t 
240Ole wangu, maskini mimi! Ni nani 
atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? 
25 Namshukuru Mungu, kwa Yesu Kri- 
sto Bwana wetu. Basi, kama ni hivyo, 
mimi mwenyewe kwa akili zangu nai- 
tumikia sheria ya Mungu, bali kwa 
mwili wangu sheria ya dhambi.t 
8 l Sasa, basi, hakuna hukumu ya 

adhabu juu yao walio katika Kristo 
Yesu. ? Kwa sababu sheria ya Roho wa 
uzima ule ulio katika Kristo Yesu 
imeniacha huru, mbali na sheria ya 
dhambi na mauti.t 3 Maana yale yasi- 
yowezekana kwa sheria, kwa vile ili- 


7:12 
7:23 
8:3 Y 
8:7 
8:1 
8:1 


WARUMI 7-8 


vyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, 
Mungu, kwa kumtuma Mwanawe 
mwenyewe katika mfano wa mwili ulio 
wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi, 
aliihukumu dhambi katika mwili;t 4ili 
maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu 
sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo 
ya mwili, bali mambo ya roho.t 5 Kwa 
maana wale waufuatao mwili huyafiki- 
ri mambo ya mwili; bali wale waifua- 
tao roho huyafikiri mambo ya roho. 
6 Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti; bali 
nia ya roho ni uzima na amani.t 7 Kwa 
kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya 
Mungu, kwa maana haitii sheria ya 
Mungu, wala haiwezi kuitii.t $ Wale 
waufuatao mwili hawawezi kumpende- 
za Mungu. ?Lakini ikiwa Roho wa 
Mungu anakaa ndani yenu, ninyi ha- 
mwufuati mwili; bali mwaifuata roho. 
Lakini mtu awaye yote asipokuwa na 
Roho wa Kristo, huyo si wake.t 10 Na 
Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu 
umekufa kwa sababu ya dhambi; bali 
roho yenu i hai, kwa sababu ya haki.t 
11 Lakini, ikiwa Roho yake yeye aliye- 
mfufua Yesu katika wafu anakaa ndani 
yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu 
katika wafu ataihuisha na miili yenu 
iliyo katika hali ya kufa, kwa Roho 
wake anayekaa ndani yenu.t 

12 Basi, kama ni hivyo, ndugu, tu 
wadeni, si wa mwili tuishi kwa kufuata 
mambo ya mwili,t 3 kwa maana kama 
tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, 
mwataka kufa; bali kama mkiyafisha 
matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi.t 
l4Kwa kuwa wote wanaoongozwa na 
Roho wa Mungu, hao ndio wana wa 
Mungu. 15 Kwa kuwa hamkupokea tena 
roho wa utumwa iletayo hofu; bali 
mlipokea roho ya kufanywa wana, 
ambayo kwa hiyo twalia, Aba, yaani, 
Baba.tt 16 Roho mwenyewe hushuhudia 
pamoja na roho zetu, ya kuwa sisi tu 
watoto wa Maungu;t 7na kama tu 
watoto, basi, tu warithi; warithi wa 
Mungu, warithio pamoja na Kristo; 
naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate 
na kutukuzwa pamoja naye.t 


1 Tim 1:8 7:13 Rum 5:20 7:14 Zab 51:5; Yn 3:6 7:15 Gal 5:17 7:18 Mwa 6:5; 8:21 
Gal 5:17; Yak 4:1; 1 Pet 2:11 7:25 1 Kor 15: 57 

Yn 1:14; Flp 2:7; Mdo 13:38; 15:10; Ebr 2:17; 4:15 8:4 Gal 5:16;25 8:6 Rum 6:21 

Mt 12: 34; Yak 4:4; Yn 8:43; 12:39 8:9 1 Kor 3: 16; 12:3 8:10 Gal 2:20; Fip 1:21; 1 Pet 4:6 
11 Kor 3:16 8:12 Rum 6:7,18 8:13 Gal 6:8; Efe 4:22-24 8:15-17 Gal '4:5-7 

5 Mk 14:36; Gal 4:5,6; 2 Tim 1:7 8:16 2 Kor 1:22 8:17 Gal 4:7; Ufu 21:7 


8:2 Rum 3:27; 7:23,24 


WARUMI 8 -9 


18 Kwa maana nayahesabu mateso 
ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu 
kama utukufu ule utakaofunuliwa kwe- 
tu.t 19Kwa maana viumbe vyote pia 
vinatazamia kwa shauku nyingi kufu- 
nuliwa kwa wana wa Mungu t ?? Kwa 
maana viumbe vyote pia vilitiishwa 
chini ya ubatili; si kwa hiari yake, ila 
kwa sababu yake yeye atiyevitiisha 
katika tumaini;t kwa kuwa viumbe 
vyenyewe navyo vitawekwa huru na 
kutolewa katika utumwa wa uharibifu, 
hata viingie katika uhuru wa utukufu 
wa watoto wa Mungu.t ?? Kwa maana 
twajua ya kuwa viumbe vyote pia 
vinaugua pamoja, navyo vina utungu 
pamoja hata sasa. 3 Wala si hivyo tu; 
ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko 
ya Roho, sisi pia tunaugua katika nafsi 
zetu, tukikutazamia kufanywa wana, 
yaani, ukombozi wa mwili wetu. 
24 Kwa maana tuliokolewa kwa taraja; 
lakini kitu kilichotarajiwa kikioneka- 
na, hakuna taraja tena. Kwa maana ni 
nani anayekitarajia kile akionacho?t 
25 Bali tukikitarajia kitu tusichokiona, 
twakingojea kwa saburi. 

26 Kadhalika Roho naye hutusaidia 
udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuo- 
mba jinsi itupasavyo, lakini Roho 
mwenyewe hutuombea kwa kuugua 
kusikoweza kutamkwa. ?7 Na yeye ai- 
chunguzaye mioyo aijua nia ya Roho 
ilivyo, kwa kuwa huwaombea wataka- 
tifu kama apendavyo Mungu.t ?8 Nasi 
twajua ya kuwa katika mambo yote 
Mungu hufanya kazi pamoja na wale 
wampendao katika kuwapatia mema, 
yaani, wale walioitwa kwa kusudi la- 
ke.t 2 Maana wale aliowajua tangu 
asili, aliwachagua tangu asili wafana- 
nishwe na mfano wa Mwana wake, ili 
yeye awe mzaliwa wa kwanza miongo- 
ni mwa ndugu wengi.! 30Na wale 
aliowachagua tangu asili, hao akawai- 
ta; na wale aliowaita, hao akawahesa- 
bia haki; na wale aliowahesabia haki, 
hao akawatukuza. 

31 Basi, tuseme nini juu ya hayo? 
Mungu akiwapo upande wetu, ni nani 
aliye juu yetu?! 32 Yeye asiyemwachi- 


163 


lia Mwana wake mwenyewe, bali 
alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, ata- 
kosaje kutukirimia na mambo yote 
pamoja naye?! 33 Ni nani atakayewa- 
shitaki wateule wa Mungu? Mungu 
ndiye mwenye kuwahesabia haki.t 
34#Ni nani atakayewahukumia adha- 
bu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa; 
naam, na zaidi ya hayo, amefufuka 
katika wafu, naye yuko mkono wa 
kuume wa Mungu; tena ndiye anaye- 
tuombea.t 35 Ni nani atakayetutenga 
na upendo wa Kristo? Je! Ni dhiki au 
shida, au adha, au njaa, au uchi, au 
hatari, au upanga? 3 Kama ilivyoa- 
ndikwa, ya kwamba, 

Kwa ajili yako tunauawa mchana 

kutwa, 


Tumehesabiwa kuwa kama 
kondoo wa kuchinjwa.t 


37 Lakini katika mambo hayo yote tuna- 
shinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye 
aliyetupenda.t 38 Kwa maana nimekwi- 
sha kujua hakika ya kwamba, wala 
mauti, wala uzima, wala malaika, wala 
wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala 
yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, 
39 wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, 
wala kiumbe kinginecho chote hakita- 
weza kututenga na upendo wa Mungu 
ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. 


0” Nasema kweli katika Kristo, si- 
semi uongo, dhamiri yangu ikini- 
shuhudia katika Roho Mtakatifu, ? ya 
kwamba nina huzuni nyingi na mau- 
mivu yasiyokoma moyoni mwangu. 
3 Kwa maana ningeweza kuomba mi- 
mi mwenyewe niharimishwe na kute- 
ngwa na Kristo kwa ajili ya ndugu 
zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya 
mwili;t 4ambao ni Waisraeli, wenye 
kule kufanywa wana, na ule utukufu, 
na maagano, na kupewa torati, na 
ibada ya Mungu, na ahadi zake; 
5 ambao mababu ni wao, na katika hao 
alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. 
Ndiye aliye juu ya mambo yote, 
Mungu, mwenye kuhimidiwa milele. 
Amina.t $Si kana kwamba neno la 
Mungu limetanguka. Maana hawawi 
wote Waisraeli walio wa uzao wa 


8 2 Kor 4:17; Rum 5:2 8:19 Kol 3:4 8:20 Mwa 3:17-19; 5:29; Mhu 1:2 
1 2 Pet 3:13; 1 Yoh 3:2 8:23 2 Kor 5:2-4; Gal 5:5 8:24 2 Kor 5:7 8:27 Zab 139:1; 1 Kor 4:5 


3 Isa 50:8 8:34 Zab 110:1; 1 Yoh 2:1 8:36 Zab 44:22; 2 Kor 4:11 8:37 Yn 16:33 


8:1 
8:2 
8:28 Efe 1:11;3:11 8:29 Kol 1:18; Ebr 1:6 8:31 Zab 118:6; Mt 1:23 8:32 Yn 3:16 
8:3 
9:3 


Kut 32:32 9:4 Kut 9:4; Kut 4:22; Kum 7:6; 14:1,2 9:5 Rum 1:25; Mt 1:1; Lk 3:23; Yn 1:1 


164 


Israeli.t 7 Wala hawawi wote wana 
kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali, 
Katika Isaka wazao wako wataitwa;t 
8 yaani, si watoto wa mwili walio 
watoto wa Mungu, bali watoto wa ile 
ahadi wanahesabiwa kuwa wazao.t 
? Kwa maana neno la ahadi ni hili, 
Panapo wakati huu nitakuja, na Sara 
atakuwa na mwana.t 10 Wala si hivyo 
tu, lakini Rebeka naye, akiisha ku- 
chukua mimba kwa mume mmoja, 
naye ni Isaka, baba yetu,? (kwa 
maana kabla hawajazaliwa wale wa- 
toto, wala hawajatenda neno jema 
wala baya, ili lisimame kusudi la 
Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya 
matendo, bali kwa sababu ya nia yake 
aitaye), 12? aliambiwa hivi, Mkubwa 
atamtumikia mdogo. 13Kama ili- 
vyoandikwa, Nimempenda Yakobo, 
bali Esau nimemchukia.t 

14 Tuseme nini basi? Kuna udhalimu 
kwa Mungu? Hashal!t !5Maana amwa- 
mbia Musa, Nitamrehemu yeye nimre- 
hemuye, nitamhurumia yeye nimhuru- 
miaye.t 16 Basi, kama ni hivyo, si katika 
uwezo wa yule atakaye, wala wa yule 
apigaye mbio; bali wa yule arehemuye, 
yaani, Mungu.t 1 Kwa maana maandiko 
yasema juu ya Farao, ya kwamba, Nilr- 
kusimamisha kwa kusudi hili, ili nionye- 
she nguvu zangu kwako, jina langu 
likatangazwe katika nchi yote.t 18 Basi, 
kama ni hivyo, atakaye kumrehemu 
humrehemu, na atakaye kumfanya mgu- 
mu humfanya mgumu.t 

19 Basi, utaniambia, Mbona angali 
akilaumu? Kwa maana ni nani ashinda- 
naye na kusudi lake? La! Sivyo, Ee 
binadamu; wewe u nani umjibuye Mu- 
ngu? Je! Kitu kilichoumbwa kimwambie 
yeye aliyekiumba, Kwani kuniumba hi- 
vi?t 21 Au mfinyanzi je! Hana amri juu 
ya udongo, kwa fungu moja la udongo 
kuumba chombo kimoja kiwe cha heshi- 
ma, na kimoja kiwe hakina heshima? 
22Ni nini basi, ikiwa Mungu kwa kutaka 
kuonyesha ghadhabu yake, na kuudhihi- 
risha uweza wake, kwa uvumilivu mwi- 
ngi, alichukuliana na vile vyombo vya 


WARUMI 9 - 10 


ghadhabu vilivyofanywa tayari kwa uha- 
ribifu;t 3tena, ili audhihirishe wingi wa 
utukufu wake katika vile vyombo vya 
rehema, alivyovitengeneza tangu zamani 
vipate utukufu;t ?4ndio sisi aliotuita, si 
watu wa Wayahudi tu, ila na watu wa 
Mataifa pia? Ni kama vile alivyosema 
katika Hosea, 

Nitawaita watu wangu wale 
wasiokuwa watu wangu, 

Na mpenzi wangu yeye 
asiyekuwa mpenzi wangu.t 
26 Tena itakuwa mahali pale 
walipoambiwa, 
Ninyi si watu wangu, 
Hapo wataitwa wana wa 
Mungu aliye hai.t 
27 [saya naye atoa sauti yake juu ya 
Israeli, kusema, 

Hesabu ya wana wa Israeli, 
ijapokuwa ni kama mchanga 
wa bahari, ni mabaki yao tu 
watakaookolewa.t 

28 Kwa maana Bwana atalitekeleza 
neno lake juu ya nchi, 
akilimaliza na kulikata. 

29 Tena kama Isaya alivyotangulia ku- 
nena, 

Kama Bwana wa majeshi 
asingalituachia uzao, 

Tungalikuwa kama Sodoma, 
tungalifananishwa na 
Gomora.t 

30 Tuseme nini, bası? Ya kwamba 
watu wa Mataifa, wasioifuata haki, 
walipata haki; lakini ni ile haki iliyo 
ya imani;t 3! bali Israeli wakifuata 
sheria ya haki hawakuifikilia ile she- 
ria.t 32 Kwa sababu gani? Kwa sababu 
hawakuifuata kwa njia ya imani, bali 
kana kwamba kwa njia ya matendo. 
Wakajikwaa juu ya jiwe lile likwaza- 
lo,t 33 kama ilivyoandikwa, 

Tazama, naweka katika Sayuni 
jiwe likwazalo, na mwamba 
uangushao; 

Na kila amwaminiye 
hatatahayarika.t 

1 0 1 Ndugu zangu, nitakayo sana 
moyoni mwangu, na dua yangu 


:6 Rum 2:28; Hes 23:19 9:7 Mwa 21:12 9:8 Gal 4:23 9:9 Mwa 18:10 9:10 Mwa 25:21 


2 Mwa 25:23 


9:13 Mal 1:2-3 9:14 Kum 32:4 9:15 Kut 33:19 9:16 Efe 2:8 9:17 Kut 9:16 


9 
9:1 
9:18 Kut 4:21; 7:3; 9:12; 14:4,17 9:20 Isa 29:16; 45:9 9:21 Yer 18:6 9:22 Yer 50:25 

9:23 Efe 1:3-12; Rum 2:4; 8:29 9:25 Hos 2:23 9:26 Hos 1:10 9:27-28 Isa 10:22-23; Rum 11:5 
9:29 Isa 1:9 9:30 Rum 10:20 9:31 Rum 10:2,3 9:32 Isa 8:14 

9:3 


3 Isa 28:16; Mt 21:42; 1 Pet 2:6 


WARUMI 10-11 


nimwombayo Mungu, ni kwa ajili yao, 
ili waokolewe.t ? Kwa maana nawashu- 
hudia kwamba wana juhudi kwa ajili 
ya Mungu, lakini si katika maarifa. 
3 Kwa maana, wakiwa hawaijui haki ya 
Mungu, na wakitaka kuithibitisha haki 
yao wenyewe, hawakujitia chini ya 
haki ya Mungu.t #Kwa maana Kristo 
ni. mwisho wa sheria, ili kila aaminiye 
ahesabiwe hakıi.t 

5 Kwa maana Musa aliandika juu 
ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa, 
Mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo.t 
6 Bali ile haki ipatikanayo kwa imani 
yanena hivi, Usiseme moyoni mwako, 
Ni nani atakayepanda kwenda mbingu- 
ni? (Yaani, ni kumleta Kristo chini),! 
7au, Ni nani atakayeshuka kwenda 
kuzimuni? (Yaani, ni kumleta Kristo 
juu, kutoka kwa wafu.) 8 Lakini yane- 
naje?. Lile nẹno li karibu nawe, katika 
kinywa chako, na katika moyo wako; 
yaani, ni lile neno la imani tulihubiri- 
lo.t 9Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa 
kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na 
kuamini moyoni mwako ya kuwa Mu- 
ngu alimfufua katika wafu, utaokoka.t 
10 Kwa maana kwa moyo mtu huamini 
hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri 
hata kupata wokovu. Kwa maana 
andiko lanena, Kila amwaminiye hata- 
tahayarika.t 12 Kwa maana hakuna to- 
fauti ya Myahudi na Myunani; maana 
yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye 
utajiri kwa wote wamwitao;t Bkwa 
kuwa, Kila atakayeliitia Jina la Bwana 
ataokoka.t 14 Basi wamwiteje yeye wa- 
siyemwamini? Tena wamwaminije ye- 
ye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pa- 
sipo mhubiri? !5Tena wahubirije, 
wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, 
Ni mizuri kama nini miguu yao wahu- 
birio habari ya mema! 

16 Lakini si wote walioitii ile haba- 
ri nema. Kwa maana Isaya asema, 
Bwana, ni nani aliyeziamini habari 
zetu?t !7 Basi imani, chanzo chake ni 
kusikia; na kusikia huja kwa neno la 
Kristo.t 18 Lakini nasema, Je! Wao 
hawakusikia? Naam, wamesikia, 


165 


Sauti yao imeenea duniani mwote, 
Na maneno yao hata miisho ya 
ulimwengu.t 
19 Lakini nasema, Je! Waisraeli hawa- 
kufahamu? Kwanza Musa anena, 
Nitawatia wivu kwa watu ambao 
si taifa, 
Kwa taifa lisilo na fahamu 
nitawaghadhibisha.t 
20 Na Isaya anao ujasiri mwingi, asema, 
Nalipatikana nao wasionitafuta, 
Nalidhihirika kwao wasioniulizia.t 
21 Lakini kwa Israeli asema, Mchana 
kutwa naliwanyoshea mikono watu wa- 
siotii na wakaidi. 
1 JI 1 Basi, nauliza, Je! Mungu ali- 
wasukumia mbali watu wake? 
Hasha! Kwa kuwa mimi nami ni Mwi- 
sraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahimu, 
mtu wa kabila ya Benyamini.! ? Mungu 
hakuwasukumia mbali watu wake alio- 
wajua tokea awali. Au hamjui yale 
yaliyonenwa na maandiko juu ya Eli- 
ya? Jinsi anavyowashitaki Waisraeli 
mbele za Mungu,t 3 Bwana, wamewaua 
manabii wako, wamezibomoa madha- 
bahu zako, nami nimesalia peke yangu, 
nao wananitafuta roho yangu.t “Lakini 
ile jawabu ya Mungu yamwambiaje? 
Nimejisazia watu elfu saba wasiopiga 
goti mbele ya Baali.t $ Basi ni vivi hivi 
wakati huu wa sasa, yako mabaki 
waliochaguliwa kwa neema.t $ Lakini 
ikiwa ni kwa neema, haiwi kwa mate- 
ndo tena, au hapo neema isingekuwa 
neema.t 7Imekuwaje basi? Kitu kile 
ambacho [Israeli alikuwa akıkıtafuta 
hakukipata; lakini wale waliochaguli- 
wa walikipata, na wengine walitiwa 
uzito.t $Kama ilivyoandikwa, Mungu 
aliwapa roho ya usingizi, macho hata 
wasione, na masikio hata wasisikie, 
hata siku hii ya leo.t 9 Na Daudi asema, 
Meza yao na iwe tanzi na mtego, 
Na kitu cha kuwakwaza, na 
malipo kwao;t 
10 Macho yao yatiwe giza ili 
wasione, 
Ukawainamishe mgongo wao 
siku zote. 


10:1 Mdo 22:3 10:3 Rum 9:31,32 10:4 Mt 5:17; Yn 3:18; Ebr 8:13 10:5 Law 18:5; Gal 3:12 
10:6-8 Kum 30:12-14 10:8 Kum 30:14 10:9 2 Kor 4:5 10:11 Isa 28:16 10:12 Mdo 10:34; 15:9 
10:13 Yoe 2:32 10:15 Isa 52:7 10:16 Isa 43:1 10:17 Yn 17:20 10:18 Zab 19:4 


10:19 Kum 32:21 10:20 Isa 65:1 10:21 Isa 65:2 


11:1 Flp 3:5; Zab 94:14; 1 Sam 12:22; Yer 31:37; 11:2 1 Fal 19:10,14 11:3 1 Fal 19:10,14 
11:4 1 Fal 19:18 11:5 Rum 9:27 11:6 Gal 3:18 11:7 Rum9:31 11:8 Kum 29:4; Isa 29:10 


11:9-10 Zab 69:22-23; 35:8 


166 


U Basi nasema, Je! Wamejikwaa hata 
waanguke kabisa? Hasha! Lakini kwa 
kosa lao wokovu umewafikilia Matai- 
fa, ili wao wenyewe watiwe wivu.t 
12 Basi, ikiwa kosa lao limekuwa utajiri 
wa ulimwengu, na upungufu wao ume- 
kuwa utajiri wa Mataifa, je! Si zaidi 
sana utimilifu wao? 

13 Lakini nasema na ninyi, mlio 
watu wa Mataifa. Basi, kwa kadiri 
nilivyo mtume wa watu wa Mataifa, 
naitukuza huduma iliyo yangu, 14 nipa- 
te kuwatia wivu walio damu moja na 
mimi na kuwaokoa baadhi yao. 
15 Maana ikiwa kutupwa kwao kumele- 
ta upatanisho kwa ulimwengu, je! Ku- 
kubaliwa kwao kutakuwa nini kama si 
uhai baada ya kufa? 16 Tena malimbuko 
yakiwa matakatifu, kadhalika na donge 
lote; na shina likiwa takatifu, matawi 
nayo kadhalika.t 17 Lakini iwapo mata- 
wi mengine yamekatwa, na wewe 
mzeituni mwitu ulipandikizwa kati 
yao, ukawa mshirika wa shina la mzei- 
tuni na unono wake,t 18 usijisifu juu ya 
matawi yale; au ikiwa wajisifu, si 
wewe ulichukuaye shina, bali ni shina 
likuchukualo wewe.t 19? Basi utasema, 
Matawi yale yalikatwa kusudi ili nipa- 
ndikizwe mimi. 2? Vema. Yalikatwa 
kwa kutokuamini kwao, na wewe wa- 
simama kwa imani yako. Usijivune, 
bali uogope.t 21 Kwa maana ikiwa Mu- 
ngu hakuyaachia matawi ya asili, wala 
hatakuachia wewe. 2 Tazama, basi, 
wema na ukali wa Mungu; kwa wale 
walioanguka, ukali, bali kwako wewe 
wema wa Mungu, ukikaa katika wema 
huo; kama sivyo, wewe nawe utakati- 
liwa mbali.t 3 Na hao pia, wasipokaa 
katika kutokuamini kwao, watapandi- 
kizwa; kwa kuwa Mungu aweza kuwa- 
pandikiza tena.t Kwa maana ikiwa 
wewe ulikatwa ukatolewa katika mzei- 
tuni, ulio mzeituni mwitu kwa asili 
yake, kisha ukapandikizwa, kinyume 
cha asili, katika mzeituni ulio mwema, 
si zaidi sana wale walio wa asili 


WARUMI 11-12 


kuweza kupandikizwa katika mzeituni 
wao wenyewe? 

25 Kwa maana, ndugu zangu, sipendi 
msiijue siri hii, ili msijione kuwa wenye 
akili; ya kwamba kwa sehemu ugumu 
umewapata Israeli, mpaka utimilifu wa 
Mataifa uwasili.t 26Hivyo Israeli wote 
wataokoka; kama ilivyoandikwa, 

Mwokozi atakuja kutoka Sayuni; 

Atamtenga Yakobo na maasia 
yake.t 
27 Na hili ndilo agano langu nao, 
Nitakapowaondolea dhambi 
zao.t 
28 Basi kwa habari ya Injili wamekuwa 
adui kwa ajili yenu; bali kwa habari ya 
kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi 
kwa ajili ya baba zetu. ? Kwa sababu 
karama za Mungu hazina majuto, wala 
mwito wake. 30 Kwa maana kama ninyi 
zamani mlivyomwasi Mungu, lakini 
sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao; 
31 kadhalika na hao wameasi sasa, ili 
kwa kupata rehema kwenu wao nao 
wapate rehema. 3 Maana Mungu ame- 
wafunga wote pamoja katika kuasi ili 
awarehemu wote.t 

33 Jinsi zilivyo kuu utajiri na heki- 
ma na maarifa ya Mungu! Hukumu 
zake hazichunguziki, wala njia zake 
hazitafutikani!? 34 Maana ni nani aliyei- 
jua nia ya Bwana? Au ni nani aliyeku- 
wa mshauri wake?t 35 Au ni nani aliye- 
mpa yeye kitu kwanza, naye atalipwa 
tena?t 36 Kwa kuwa vitu vyote vyatoka 
kwake, viko kwa uweza wake, tena 
vinarejea kwake. Utukufu una yeye 
milele. Amina.t 
1 2 l Basi, ndugu zangu, nawasihi, 

kwa huruma zake Mungu, itoeni 
miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takati- 
fu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada 
yenu yenye maana.! ? Wala msiifuatishe 
namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa 
kufanywa upya nia zenu, mpate kujua 
hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, 
ya kumpendeza, na ukamilifu.t 

3 Kwa maana kwa neema niliyo- 
pewa namwambia kila mtu aliyeko 


11:11 Kum 32:21; Mdo 13:46; Rum 10:19 11:14 1 Tim 4:16 11:16 Hes 15:17-21 
11:17 Efe 2:11-19 11:18 Yn 4:22 11:20 Rum 12:16 11:22 Yn 15:2,4; Ebr 3:14 
11:23 2 Kor 3:16 11:25 Lk 21:24; Yn 10:16; Rum 12:16 

11:26 Isa 59:20; 27:9; Mt 23:39; Zab 14:7; 11:27 Yer 31:33-34; Isa 27:9 

11:32 Gal 3:22; 1 Tim 2:4 11:33 Isa 55:8; 45:15; Rum 9:23; 10:12 

11:34 Isa 40:13; Ayu 15:8; Yer 23:18; 1 Kor 2:16 11:35 Ayu 41:11 11:36 1 Kor 8:6 
12:1 Rum 6:11,13; 1 Pet 2:5; Yn 4:24 12:2 Efe 4:23; 5:10,17; Rum 1:28; Gal 1:4 


WARUMI 12 - 13 


kwenu asinie makuu kupita ilivyo- 
mpasa kunia; bali awe na nia ya kiasi, 
kama Mungu alivyomgawia kila mtu 
kiasi cha imani.t 4Kwa kuwa kama 
vile katika mwili mmoja tuna viungo 
vingi, wala viungo vyote havitendi 
kazi moja;t 5 Vivyo hivyo na sisi tulio 
wengi tu mwili mmoja katika Kristo, 
na viungo, kila mmoja kwa mwenza- 
ke.t $ Basi kwa kuwa tuna karama 
zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya nee- 
ma mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe 
unabii kwa kadiri ya imani;t 7 ikiwa 
huduma, tuwemo katika huduma yetu; 
mwenye kufundisha, katika kufundi- 
sha kwake;t 8 mwenye kuonya, katika 
kuonya kwake; mwenye kukirimu, 
kwa moyo mweupe; mwenye kusima- 
mia kwa bidii mwenye kurehemu, 
kwa furaha.t ?Pendo na lisiwe na 
unafiki lichukieni lililo ovu, mkia- 
mbatana na lililo jema.t 10 Kwa pendo 
la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi; 
kwa heshima mkiwatanguliza wenze- 
nu;t 11 kwa bidii, si walegevu; mkiwa 
na juhudi katika roho zenu; mkimtu- 
mikia Bwana;t 1? kwa tumaini, mkifu- 
rahi; katika dhiki, mkisubiri; katika 
kusali, mkidumu;t 13 kwa mahitaji ya 
watakatifu, mkifuata ukarimu; katika 
kukaribisha wageni mkijitahidi.t 
14 Wabarikini wanaowaudhi; barikini, 
wala msilaani.t 15 Furahini pamoja 
nao wafurahio; lieni pamoja nao wa- 
liao.t 16 Mpatane nia zenu ninyi kwa 
ninyi. Msinie yaliyo makuu, lakini 
mkubali kushughulishwa na mambo 
manyonge. Msiwe watu wa kujivunia 
akili.t 17 Msimlipe mtu ovu kwa ovu. 
Angalieni yaliyo mema machoni pa 
watu wote.t 18 Kama yamkini, kwa 
upande wenu, mkae katika amani na 
watu wote.t 19 Wapenzi, msijilipize 
kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mu- 
ngu; maana imeandikwa, Kisasi ni juu 
yangu mimi; mimi nitalipa, anena 
Bwana.! 20 Lakini, Adui yako akiwa 


167 


na njaa, mlishe; akiwa na kiu, 
mnyweshe; maana ufanyapo hivyo, 
utampalia makaa ya moto kichwani 
pake.t 21 Usishindwe na ubaya, bali 
uushinde ubaya kwa wema. 
13 l Kila mtu na aitii mamlaka 
iliyo kuu; kwa maana hakuna 
mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile 
iliyopo umeamriwa na Mungu.t ? Hi- 
vyo amwasiye mwenye mamlaka hu- 
shindana na agizo la Mungu; nao 
washindanao watajipatia hukumu. 
3 Kwa maana watawalao hawatishi wa- 
tu kwa sababu ya matendo mema, bali 
kwa sababu ya matendo mabaya. Basi, 
wataka usimwogope mwenye mamla- 
ka? Fanya mema, nawe utapata sifa 
kwake;t 4kwa kuwa yeye ni mtumishi 
wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. 
Lakini ufanyapo mabaya, ogopa; kwa 
maana hauchukui upanga bure; kwa 
kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipi- 
zaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya 
ghadhabu.t 5Kwa hiyo ni lazima kutii, 
si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila 
na kwa sababu ya dhamiri. $Kwa 
sababu hiyo tena mwalipa kodi; kwa 
kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, 
wakidumu katika kazi iyo hiyo.t 7 Wa- 
peni wote haki zao; mtu wa kodi, kodi; 
mtu wa ushuru, ushuru; astahiliye ho- 
fu, hofu; astahiliye heshima, heshima.t 
8 Msiwiwe na mtu cho chote, isipo- 
kuwa kupendana; kwa maana ampe- 
ndaye mwenzake ameitimiza sheria.t 
9 Maana kule kusema, Usizini, Usiue, 
Usiibe, Usitamani; na ikiwapo amri 
nyingine yo yote, inajumlishwa katika 
neno hili, ya kwamba, Mpende jirani 
yako kama nafsi yako.! 10 Pendo hali- 
mfanyii jirani neno baya; basi pendo 
ndilo utimilifu wa sheria.t 
11 Naam, tukiujua wakati, kwamba 
saa ya kuamka katika usingizi imekwi- 
sha kuwadia; kwa maana. sasa wokovu 
wetu u karibu nasi kuliko ‘tulipoanza 
kuamini? !2 Usiku umeendelea sana, 


12:3 1 Kor 12:11; Efe 4:7 12:4-5 1 Kor 12: 12 12:5 1 Kor 12:27; Efe 4:25 12:6-8 1 Kor 12:4-11 
12:7 1 Pet 4:10,11 12:8 Mt 6:3; 2 Kor 8:2; 9:7 12:9 1 Pet 1:22; | Tim 1:5; Amo 5:15: 
12:10 2 Pet 1:7; Flp 2:3 12:11 Ufu 3:15; Mdo 18:25 12:12 | The 5:17 12:13 Ebr 13:2 - 

12:14 Mt 5:44; Lk 6:28; Mdo 7:59; 1 Kor 4: 12 12:15 Żab 35:13 DNS Rum 15:5; je 20 
12:17 Isa 5:21; 1 The 5:15 12:18 Mk 9:50; Ebr-42:14 `- 

12:19 Kum 32:35; Law 19:18; Mt 5:39; 2 The 1:6,7; Rum 13:4; Ebr 10:30 2 s 

12:20 Mit 25:21 -22; Mt 5:44: 13:1 Tit 3:1; Yn 19:11; Mit 8: 15 13:3 1 Fet 2:13,14; 3:13 

13:4 Zab 82:6; Rum 12:19 13:6-7 Mt 22: 21; Mk 12: 17; Lk 20:25 13:7 Mt 22:21 

13:8 Gal 5:14; 1 Tim 1:5 13:9 Kut 20:13- 15, 17; Kum 5:17- 19,21; Law 19:18 


13:10 1 Kor 13 :4; Mt 22:40 


13:11 Efe 5:14; "1 The 5:6,7 


168 


mchana umekaribia, basi na tuyavue 
matendo ya giza, na kuzivaa silaha za 
nuru.t 3 Kama ilivyohusika na mchana 
na tuenende kwa adabu; si kwa ulafi na 
ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si 
kwa ugomvi na wivu.t 14 Bali mvaeni 
Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie 
mwili, hata kuwasha tamaa zake. 
1 4 1 Yeye aliye dhaifu wa imani, 
mkaribisheni, walakini msi- 
mhukumu mawazo yake.t 2 Mtu mmoja 
anayo imani, anakula vyote; lakini 
yeye aliye dhaifu hula mboga.t 3 Yeye 
alaye asimdharau huyo asiyekula, wala 
yeye asiyekula asimhukumu huyo ala- 
ye; kwa maana Mungu amemkubali.t 
4 Wewe u nani unayemhukumu mtumi- 
shi wa mwingine? Kwa bwana wake 
mwenyewe yeye husimama au huangu- 
ka. Naam, atasimamishwa, kwa kuwa 
Bwana aweza kumsimamisha.t 5Mtu 
mmoja afanya tofauti kati ya siku na 
siku, mwingine aona siku zote kuwa 
sawasawa. Kila mtu na athibitike kati- 
ka akili zake mwenyewe.t 6 Yeye aa- 
dhimishaye siku, huiadhimisha kwa 
Bwana; naye alaye, hula kwa Bwana, 
kwa maana amshukuru Mungu; tena 
asiyekula, hali kwa Bwana, naye pia 
amshukuru Mungu. 7” Kwa sababu ha- 
kuna mtu miongoni mwetu aishiye kwa 
nafsi yake, wala hakuna afaye kwa 
nafsi yake. 8 Kwa maana kama tukiishi, 
twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, 
twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi 
au kama tukifa, tu mali ya Bwana.t 
? Maana Kristo alikufa akawa hai tena 
kwa sababu hii, awamiliki waliokufa 
na walio hai pia. 

10 Lakini wewe je! Mbona wa- 
mhukumu ndugu yako? Au wewe je! 
Mbona wamdharau ndugu yako? Kwa 
maana sisi sote tutasimama mbele ya 
kiti cha hukumu cha Mungu.t 11 Kwa 
kuwa imeandikwa, 

Kama niishivyo, anena Bwana, 
kila goti litapigwa mbele 
zangu; 

Na kila ulimi utamkiri Mungu.t 


WARUMI 13-15 


12 Basi ni hivyo, kila mtu miongoni 
mwetu atatoa habari zake mwenyewe 
mbele za Mungu.t !3 Basi tusizidi kuhu- 
kumiana, bali afadhali toeni hukumu 
hii, mtu asitie kitu cha kumkwaza 
ndugu au cha kumwangusha. 14 Najua, 
tena nimehakikishwa sana katika Bwa- 
na Yesu, ya kuwa hakuna kitu kilicho 
najisi kwa asili yake, lakini kwake yeye 
akionaye kitu kuwa najisi, kwake huyo 
kitu kile ni najisi. 15Na ndugu yako 
akiingia huzuni kwa sababu ya chakula, 
umeacha kwenda katika upendo. Kwa 
chakula chako usimharibu mtu yule 
ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake.t 
16 Basi, huo wema wenu usitajwe kwa 
ubaya.t 17 Maana ufalme wa Mungu si 
kula wala kunywa, bali ni haki na 
amani na furaha katika Roho Mtakati- 
fu.t 18Kwa kuwa yeye amtumikiaye 
Kristo katika mambo hayo humpendeza 
Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. 
I9 Basi kama ni hivyo, na mfuate ma- 
mbo ya amani na mambo yafaayo kwa 
kujengana. Kwa ajili ya chakula 
usiiharibu kazi ya Mungu. Kweli, vyote 
ni safi; bali ni vibaya kwa mtu alaye na 
kujikwaza. 2?! Ni vyema kutokula nyama 
wala kunywa divai wala kutenda neno 
lo lote ambalo kwa hilo ndugu yako 
hukwazwa.t 221le imani uliyo nayo uwe 
nayo nafsini mwako mbele za Mungu. 
Heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake 
katika neno lile analolikubali. 5 Lakini 
aliye na shaka, kama akila, amehuku- 
miwa kuwa ana hatia, kwa maana 
hakula kwa imani. Na kila tendo lisilo- 
toka katika imani ni dhambi.t 
1 5 1 Basi imetupasa sisi tulio na 
nguvu kuuchukua udhaifu wao 
wasio na nguvu, wala haitupasi kujipe- 
ndeza wenyewe. ?Kila mtu miongoni 
mwetu na ampendeze jirani yake, apate 
wema, akajengwe.t 3Kwa maana Kristo 
naye hakujipendeza mwenyewe; bali 
kama ilivyoandikwa, Malaumu yao wa- 
liokulaumu wewe yalinipata mimi.t 
4Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandi- 
kwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi; ili 


13:12 1 Yoh 2:8; Efe 5:11; 2 Tim 1:10 13:13 Lk 21:34; Efe 5:18 13:14 Gal 3:27 

14:1-6 Kol 2:16; Rum 15:1; 1 Kor 8:9 14:2 Mwa 1:29; 9:3 14:3 Kol 2:16 

14:4 Mt 7:1; Yak 4:11,12 14:5 Gal 4:10 14:8 Gal 2:20; 1 The 5:10; Lk 20:38 

14:10 2 Kor 5:10; Mdo 17:31; Mt 25:31,32 14:11 Isa 45:23; 49:18; Fip 2:10,11 14:12 Gal 6:5 
14:14 Mt 15:11; Mdo 10:15; Tit 1:15 14:15 1 Kor 8:11-13 14:16 Tit2:5 14:17 Lk 17:20 
14:19 Rum 12:18; 15:2 14:21 1 Kor 8:13 14:23 Tit 1:15 15:2 1 Kor 9:19; 10:24,33 


15:3 Zab 69:9 


WARUMI 15 


kwa saburi na faraja ya maandiko tupate 
kuwa na tumaini.t 5Na Mungu mwenye 
saburi na faraja awajalie kunia mamoja 
ninyi kwa ninyi, kwa mfano wa Kristo 
Yesu;t Sili kwa moyo mmoja na kwa 
kinywa kimoja mpate kumtukuza Mu- 
ngu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. 
7 Kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa 
ninyi, kama naye Kristo alivyotukari- 
bisha, ili Mungu atukuzwe. $ Kwa maa- 
na nasema, ya kwamba Kristo amefa- 
nyika mhudumu wa agano la 
kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mu- 
ngu, kusudi azithibitishe ahadi walizo- 
pewa baba zetu;t tena ili Mataifa 
wamtukuze Mungu kwa ajili ya rehema 
zake; kama ilivyoandikwa, 
Kwa hiyo nitakushukuru kati ya 
Mataifa, 
Nami nitaliimbia jina lako.t 
10 Na tena anena, 
Furahini, Mataifa, pamoja na 
watu wake.t 
11 Na tena, 
Enyi Mataifa yote, msifuni 
Bwana; 
Enyi watu wote, mhimidini.t 
12 Na tena Isaya anena, 
Litakuwako shina la Yese, 
Naye aondokeaye kuwatawala 
Mataifa; 
Ndiye Mataifa 
watakayemtumaini.! 
13 Basi Mungu wa tumaini na awajaze 
ninyi furaha yote na amani katika 
kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na 
tumaini, katika nguvu za Roho Mta- 
katifu. i 
14 Ndugu zangu, nimehakikishwa 
mimi mwenyewe kwa habari zenu ya 
kuwa ninyi nanyi mmejaa wema, mme- 
jazwa elimu yote, tena mwaweza kuo- 
nyana. 15 Lakini nawaandikia, kwa uja- 
siri zaidi katika sehemu za waraka huu, 
kana kwamba kuwakumbusha, kwa 
neema ile niliyopewa na Mungu,t !6 ili 
niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya 
watu wa Mataifa, niifanyie Injili ya 
Mungu kazi ya ukuhani, kusudi Matai- 
fa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha 


169 


kutakaswa na Roho Mtakatifu.t 17 Basi, 
nina sababu ya kuona fahati katika 
Kristo Yesu mbele za Mungu. 18 Maana 
sitathubutu kutaja neno asilolitenda 
Kristo kwa kazi yangu, Mataifa wapate 
kutii, kwa neno au kwa tendo, kwa 
nguvu za ishara na maajabu, katika 
nguvu za Roho Mtakatifu; hata ikawa 
tangu Yerusalemu, na kando kando 
yake, mpaka Iliriko nimekwisha kuihu- 
biri Injili ya Kristo kwa utimilifu;t 
20 kadhalika nikijitahidi kuihubiri Inji- 
li, nisihubiri hapo ambapo jina la 
Kristo limekwisha kutajwa, nisije nika- 
jenga juu ya msingi wa mtu mwingine;t 
21 bali kama ilivyoandikwa, 

Wale wasiohubiriwa habari zake 

wataona, 
Na wale wasiojasikia 
watafahamu.t 

22 Ndiyo sababu nalizuiwa mara nyingi 
nisije kwenu.t 5 Lakini sasa, kwa kuwa 
sina wasaa tena pande hizi, tena tangu 
miaka mingi nina shauku kuja kwenu; 
24 wakati wo wote nitakaosafiri kwenda 
Spania [nitakuja kwenu.] Kwa maana 
nataraji kuwaona ninyi katika kusafiri 
kwangu, na kusafirishwa nanyi, moyo 
wangu ushibe kwenu kidogo.t 25 Ila 
sasa ninakwenda Yerusalemu, nikiwa- 
hudumu watakatifu;tt 26 maana imewa- 
pendeza watu wa Makedonia na Akaya 
kufanya changizo kwa ajili ya wataka- 
tifu huko Yerusalemu walio maskini.t 
27 Naam, imewapendeza, tena wameku- 
wa wadeni wao. Kwa maana ikiwa 
Mataifa wameyashiriki mambo yao ya 
roho, imewabidi kuwahudumu kwa 
mambo yao ya mwili.t 28 Basi nikiisha 
kuimaliza kazi hiyo, na kuwatilia mu- 
huri tunda hilo, nitapitia kwenu, kwe- 
nda Spania. 2 Nami najua ya kuwa 
nikija kwenu nitakuja kwa utimilifu wa 
baraka ya Kristo.t 

30 Ndugu zangu, nawasihi kwa 
Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa 
upendo wa Roho, jitahidini pamoja 
nami katika maombi yenu kwa ajili 
yangu mbele za Mungu;t 3! kwamba 
niokolewe na wale wasioamini katika 


15:4 Rum 4:23,24; 1 Kor 10:11 15:5 Flp 3:16 15:8 Mt 15:24; Mdo 3:25 


15:9 2 Sam 22:50; Zab 18:49; Rum 11:30 


15:10 Kum 32:43 15:11 Zab 117:1 


15:12 Isa 11:10; Ufu 5:5 15:15 Rum 1:5; 12:3 15:16 Rum 11:13; Flp 2:17 15:18 2 Kor 3:5 
15:19 Mk 16:17 15:20 2 Kor 10:15,16 15:21 Isa 52:15 15:22 Rum 1:10-13 15:24 1 Kor 16:6 


15:25-26 1 Kor 16:1-4 


15:25 Mdo 19:21; 20:22 15:26 1 Kor 16:1; 2 Kor 8:1; 9:2,12 


15:27 1 Kor 9:11; Rum 9:4 15:29 Rum 1:11 15:30 2 Kor 1:11; Flp 1:27; Kol 4:3; 2 The 3:1 


170 


Uyahudi, na tena huduma yangu niliyo 
nayo huko Yerusalemu ikubalike kwa 
watakatifu; 3? nipate kufika kwenu kwa 
furaha, kama apendavyo Mungu, nika- 
pate kupumzika pamoja nanyi. 33 Mu- 
ngu wa amani na awe pamoja nanyi 
nyote. Amina. 
JI 6 1 Namkabidhi kwenu Fibi, ndu- 
gu yetu, aliye mhudumu wa 
kanisa lililoko Kenkrea; 2kwamba 
mmpokee katika Bwana, kama iwapa- 
savyo watakatifu; mkamsaidie katika 
neno lo lote atakalohitaji kwenu; kwa 
sababu yeye naye amekuwa msaidizi 
wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. 
3 Nisalimieni Priska na Akila, wate- 
nda kazi pamoja nami katika Kristo 
Yesu;t t waliokuwa tayari hata kukatwa 
kichwa kwa ajili ya maisha yangu; 
ambao ninawashukuru, wala si mimi tu, 
ila na makanisa ya Mataifa yote pia; 
nisalimieni na kanisa lililomo katika 
nyumba yao. 5Nisalimieni Epaineto, 
mpenzi wangu, aliye malimbuko ya 
Asia kwa Kristo.t $ Nisalimieni Maria- 
mu, aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. 
7Nisalimieni Androniko na Yunia, ja- 
maa zangu, waliofungwa pamoja nami, 
ambao ni maarufu miongoni mwa mitu- 
me; nao walikuwa katika Kristo kabla 
yangu.t $Nisalimieni Ampliato, mpenzi 
wangu katika Bwana. Nisalimieni 
Urbano, mtenda kazi pamoja nami kati- 
ka Kristo, na Stakisi, mpenzi wangu. 
10 Nisalimieni Apele, mwenye kukubali- 
wa katika Kristo. Nisalimieni watu wa 
nyumbani mwa Aristobulo. 1!Nisali- 
mieni Herodioni, jamaa yangu. Nisali- 
mieni watu wa nyumbani mwa Narkiso, 
walio katika Bwana. !? Nisalimieni Tri- 
faina na Trifosa, wenye bidii katika 
Bwana. Nisalimieni Persisi, mpenzi ali- 
yejitahidi sana katika Bwana. !3Nisali- 
mieni Rufo, mteule katika Bwana, na 
mamaye, aliye mama yangu pia.t 14 Ni- 
salimieni Asinkrito, Flegoni, Herme, 
Patroba, Herma, na ndugu walio pamoja 


WARUMI 15- 16 


nao. !5Nisalimieni Filologo na Yulia, 
Nerea na dada yake, na Olimpa, na 
watakatifu wote walio pamoja nao. 
16 Salimianeni kwa busu takatifu. Maka- 
nisa yote ya Kristo yawasalimu.t 

17 Ndugu zangu, nawasihi, waanga- 
lieni wale wafanyao fitina na mambo ya 
kukwaza kinyume cha mafundisho mli- 
yojifunza; mkajiepushe nao.! Kwa sa- 
babu walio hivyo hawamtumikii Bwana 
wetu Kristo, bali matumbo yao wenye- 
we; na kwa maneno laini na ya kujipe- 
ndekeza waidanganya mioyo ya watu 
wanyofu.t ? Maana utii wenu umewafi- 
kilia watu wote; basi nafurahi kwa ajili 
yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye 
hekima katika mambo mema, na wajinga 
katika mambo mabaya.t 2? Naye Mungu 
wa amani atamseta Shetani chini ya 
miguu yenu upesi. 

Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo 
na iwe pamoja nanyi. [Amina.]t 

21 Timotheo, mtenda kazi pamoja 
nami, awasalimu, na Lukio, na Yasoni, 
na Sosipatro, jamaa zangu.! 22Mimi 
Tertio, niliyeandika waraka huu, nawa- 
salimu katika Bwana. > Gayo, mwe- 
nyeji wangu na wa Kanisa lote pia 
awasalimu. Erasto, wakili wa mji, awa- 
salimu, na Kwarto, ndugu yetu.t 

Pt Neema ya Bwana wetu Yesu 
Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. 
Amina. ] 

25 Sasa na atukuzwe yeye awezaye 
kuwafanya imara, sawasawa na injili 
yangu na kwa kuhubiriwa kwake Yesu 
Kristo, sawasawa na ufunuo wa ile siri 
iliyositirika tangu zamani za milele, 
26 ikadhihirishwa wakati huu kwa maa- 
ndiko ya manabii, ikajulikana na ma- 
taifa yote kama alivyoamuru Mungu 
wa milele, ili waitii Imani.t 27 Ndiye 
Mungu mwenye hekima peke yake. 
Utukufu una yeye kwa Yesu Kristo, 
milele na milele. Amina.t 


16:3 Mdo 18:2,18,26 16:5 1 Kor 16:19,15 16:7 2Kor 8:23 16:13 Mk 15:21 

16:16 1 Kor 16:20; 1 Pet 5:14 16:17 Mt 7:15; Tit 3:10 

16:18 Flp 3:19; Eze 13:18; Kol 2:4; 2 Pet 2:3 16:19 Rum 1:8; Mt 10:16; 1 Kor 14:20 
16:20 Rum 15:33; Mwa 3:15 16:21 Mdo 16:1; 19:22; 20:4; Flp 2:19 

16:23 Mdo 19:29; 1 Kor 1:14; 2 Tim 4:20 16:25 Efe 1:9; 3:5,9; Kol 1:26 

16:26 2 Tim 1:10; Rum 1:5 16:27 1 Tim 1:17; Yud 1:25 


WARAKA WA KWANZA WA PAULO MTUME KWA 


WAKORINTHO 


1 Paulo, aliyeitwa kuwa mtume wa 
Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mu- 
ngu, na Sosthene ndugu yetu, ?kwa 
kanisa la Mungu lililoko Korintho, 
wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, 
walioitwa wawe watakatifu, pamoja na 
wote wanaoliitia jina la Bwana wetu 
Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao 
na wetu.t 3 Neema na iwe kwenu na 
amani, zitokazo kwa Mungu Baba 
yetu, na kwa Bwana Yesu Kristo.t 
4 Namshukuru Mungu sikuzote 
kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema 
ya Mungu mliyopewa katika Kristo 
Yesu; 5 kwa kuwa katika kila jambo 
mlitajirika katika yeye, katika mane- 
no yote, na maarifa yote; $ kama 
ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika 
kwenu; 7hata hamkupungukiwa na 
karama yo yote, mkikutazamia sana 
kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu 
Kristo;t 8 ambaye atawathibitisha hata 
mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya 
Bwana wetu Yesu Kristo.t ? Mungu ni 
mwaminifu ambaye mliitwa na yeye 
mwingie katika ushirika wa Mwana- 
we, Yesu Kristo Bwana wetu.t 
10 Basi ndugu, nawasihi, kwa jina 
la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba 
nyote mnene mamoja; wala pasiwe 
kwenu faraka, bali mhitimu katika nia 
moja na shauri moja.t 1! Kwa maana, 
ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu 
na wale walio wa nyumbani mwa 
Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. 
12 Basi, maana yangu ni hii, ya kwa- 
mba kila mtu wa kwenu kusema, Mimi 
ni wa Paulo, na, Mimi ni wa Apolo, 
na, Mimi ni wa Kefa, na, Mimi ni wa 
Kristo.t 3Je! Kristo amegawanyika? 
Je! Paulo alisulibiwa kwa ajili yenu? 
Au je! Mlibatizwa kwa jina la Paulo? 
14 Nashukuru, kwa sababu sikumbati- 
za mtu kwenu, ila Krispo na Gayo; 
15 mtu asije akasema kwamba mlibati- 


1:2 
1:8 
1:1 
1:1 
1:2 
1:2 
1:2 


zwa kwa jina langu. !6 Tena naliwaba- 
tiza watu wa nyumbani mwa Stefana; 
zaidi ya hao, sijui kama nalimbatiza 
mtu ye yote mwingine.t 17 Maana Kri- 
sto hakunituma ili nibatize, bali niihu- 
biri Habari Njema; wala si kwa heki- 
ma ya maneno, msalaba wa Kristo 
usije ukabatilika.t 

18 Kwa sababu neno la msalaba 
kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu 
sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu.t 
19 Kwa kuwa imeandikwa, 

Nitaiharibu hekima yao wenye 

hekima, 
Na akili zao wenye akili 
nitazikataa.t 

20 Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi 
mwandishi? Yu wapi mlete hoja wa 
zamani hizi? Je! Mungu hakuifanya 
hekima ya dunia kuwa ni upumbavu?t 
Kwa maana katika hekima ya Mu- 
ngu, dunia isipopata kumjua Mungu 
kwa hekima yake, Mungu alipenda 
kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile 
neno linalohubiriwa.t ?2 Kwa sababu 
Wayahudi wanataka ishara, na Wayu- 
nani wanatafuta hekima;t Sbali sisi 
tunamhubiri Kristo, aliyesulibiwa; kwa 
Wayahudi ni kikwazo, na kwa Wayu- 
nani ni upuzi;t “bali kwao waitwao, 
Wayahudi kwa Wayunani, ni Kristo, 
nguvu ya Mungu, na hekima ya Mu- 
ngu.t 25Kwa sababu upumbavu wa 
Mungu una hekima zaidi ya wanada- 
mu, na udhaifu wa Mungu una nguvu 
zaidi ya wanadamu.t 


26 Maana, ndugu zangu, angalieni 
mwito wenu, ya kwamba si wengi 
wenye hekima ya mwilini, si wengi 
wenye nguvu, Si wengi wenye cheo 
walioitwa;t ?7 bali Mungu aliyachagua 
mambo mapumbavu ya dunia awaaibi- 
she wenye hekima; tena Mungu alivi- 
chagua vitu dhaifu vya dunia ili aviai- 
bishe vyenye nguvu; “tena Mungu 


Mdo 18:1; 1 Kor 6:11; Mdo 9:14 1:3 Rum 1:7 1:7 Lk 17:30;2 The 1:7; Tit 2:13 

Flp 1:6; 1 The 3:13; 5:23 1:9 1 The 5:24; 1 Yoh 1:3 1:10 Flp 2:2; 3:16 

2 Mdo 18:24,27; 1 Kor 3:4; Yn 1:42 1:14 Mdo 18:8; 19:29; Rum 16:23 1:16 1 Kor 16:15 
7 Yn 4:2; Mt 28:19 1:18 2 Kor 4:3; Rum 1:16 -1:19 Isa 29:14 

0 Ayu 12:17; Isa 19:12; 33:18; 44:25 1:21 Mt 11:25; Lk 8:12 

2 Mt 12:38; Yn 4:48; Mdo 17:18,32 1:23 1 Kor 2:14; Rum 9:32 1:24 Kol 2:3 

5 2 Kor 13:4 1:26 Mt 11:25; Yn 7:48; Yak 2:1-5 


171 


172 


alivichagua vitu vinyonge vya dunia na 
vilivyodharauliwa, naam, vitu amba- 
vyo haviko, ili avibatilishe vile vili- 
vyoko; 2? mwenye mwili awaye yote 
asije akajisifu mbele za Mungu.t 30 Bali 
kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika 
Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu heki- 
ma itokayo kwa Mungu, na haki, na 
utakatifu, na ukombozi;f 3! kusudi, ka- 
ma ilivyoandikwa, Yeye aonaye fahari 
na aone fahari juu ya Bwana.t 

1 Basi, ndugu zangu, mimi nilipo- 

kuja kwenu, sikuja niwahubiri siri 
ya Mungu kwa ufasaha wa maneno, 
wala kwa hekima.t ? Maana naliazimu 
nisijue neno lo lote kwenu ila Yesu 
Kristo, naye amesulibiwa.t 3 Nami 
nalikuwako kwenu katika hali ya 
udhaifu na hofu na matetemeko me- 
ngi.t 4Na neno langu na kuhubiri 
kwangu hakukuwa kwa maneno ya 
hekima yenye kushawishi akili za 
watu, bali kwa dalili za Roho na za 
nguvu, "ili imani yenu isiwe katika 
hekima ya wanadamu, bali katika 
nguvu za Mungu. 

6 Walakini iko hekima tusemayo 
kati ya wakamilifu; ila si hekima ya 
dunia hii, wala ya hao wanaoitawala 
dunia hii, wanaobatilika;t 7 bali twa- 
nena hekima ya Mungu katika siri, ile 
hekima iliyofichwa, ambayo Mungu 
aliiazimu tangu milele, kwa utukufu 
wetu;t 8 ambayo wenye kuitawala du- 
nia hii hawaijui hata mmoja; maana 
kama wangaliijua, wasingalimsulibi- 
sha Bwana wa utukufu;t 9 lakini, ka- 
ma ilivyoandikwa, 

Mambo ambayo jicho 

halikuyaona wala sikio 
halikuyasikia, 

(Wala hayakuingia katika moyo 

wa mwanadamu,) 

Mambo ambayo Mungu 

aliwaandalia wampendao.t 
10 Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa 
Roho. Maana Roho huchunguza yote, 
hata mafumbo ya Mungu.! !! Maana ni 
nani katika binadamu ayajuaye mambo 
ya binadamu ila roho ya binadamu 


1: 
2: 
2: 
2: 
2: 
3; 


1 WAKORINTHO 1 -3 


iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na 
mambo ya Mungu hakuna ayafahamu- 
ye ila Roho wa Mungu. ! Lakini sisi 
hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho 
atokaye kwa Mungu, makusudi tupate 
kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu.t 
13 Nayo twayanena, si kwa maneno 
yanayofundishwa kwa hekima ya kibi- 
nadamu, bali yanayofundishwa na Ro- 
ho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa 
maneno ya rohoni.t 14 Basi mwanada- 
mu wa tabia ya asili hayapokei mambo 
ya Roho wa Mungu; maana kwake 
huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafaha- 
mu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi 
ya Tohoni.t 'SLakini mtu wa rohoni 
huyatambua yote, wala yeye hatambu- 
liwi na mtu.t 16 Maana, Ni nani aliyei- 
fahamu nia ya Bwana, amwelimishe? 
Lakini sisi tunayo nia ya Kristo.t 
3 1 Lakini, ndugu zangu, mimi siku- 
weza kusema nanyi kama na watu 
wenye tabia ya rohoni, bali kama na 
watu wenye tabia ya mwilini, kama 
na watoto wachanga katika Kristo.t 
2 Naliwanywesha maziwa sikuwalisha 
chakula; kwa kuwa mlikuwa hamjaki- 
weza. Naam, hata sasa hamkiwezi,! 
3 kwa maana hata sasa ninyi ni watu 
wa tabia ya mwilini. Maana, ikiwa 
kwenu kuna husuda na fitina, je! Si 
watu wa tabia ya mwilini ninyi; tena 
mnaenenda kwa jinsi ya kibinada- 
mu?! 4#Maana hapo mtu mmoja ase- 
mapo, Mimi ni wa Paulo; na mwingi- 
ne, Mimi ni wa Apolo, je! Ninyi si 
wanadamu?! 5 Basi Apolo ni nani? Na 
Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao 
kwao mliamini; na kila mtu kama 
Bwana alivyompa.t $ Mimi nilipanda, 
Apolo akatia maji; bali mwenye ku- 
kuza ni Mungu.t 7 Hivyo, apandaye si 
kitu, wala atiaye maji, bali Mungu 
akuzaye. 8 Basi yeye apandaye, na 
yeye atiaye maji ni wamoja, lakini 
kila mtu atapata thawabu yake mwe- 
nyewe sawasawa na taabu yake mwe- 
nyewe. ° Maana sisi tu wafanya kazi 
pamoja na Mungu; ninyi ni shamba la 
Mungu, ni jengo la Mungu.t 


29 Rum 3:27; Efe 2:9 1:30 Yer 23:5,6; 2 Kor 5:21; Yn 17:19 1:31 Yer 9:23,24 

1 1 Kor 1:17 2:2 Gal6:14 2:3 Mdo 18:9: 2 Kor 10:1 2:5 Efe 1:17; 1 The 1:5 2:6 Flp 3:15 
7 Rum 16:25 2:8 Lk 23:34; Yak 2:1; Kol 1:26 2:9 Isa 64:4 2:10 Mt 13:11; Mit 20:27 

12 Yn 16:13,14 2:13 1 Kor 1:4 2:14 Yn 8:47; 14:17 2:15 1 Yoh 2:20 

16 Isa 40:13; Rum 11:34 3:1 Yn 16:12 3:2 Ebr 5:12- 13; 1 Pet 2:2 3:3 1 Kor 1:10-12; 11:18 
4 1 Kor 1:12 3:5 Mdo 18:24,27 3:6 Mdo 18:4-11,24-28 3:9 Mt 13:3-9; Efe 2:20 





1 WAKORINTHO 3 - 4 


10 Kwa kadiri ya neema ya Mungu 
niliyopewa, mimi, kama mkuu wa wa- 
jenzi mwenye hekima, naliuweka msi- 
ngi, na mtu mwingine anajenga juu 
yake. Lakini kila mtu na aangalie jinsi 
anavyojenga juu yake.t 11 Maana msingi 
mwingine hakuna mtu awezaye kuuwe- 
ka, isipokuwa ni ule uliokwisha kuwe- 
kwa, yaani, Yesu Kristo. 1? Lakini ka- 
ma mtu akijenga juu ya msingi huo, 
dhahabu au fedha au mawe ya thamani, 
au miti au majani au manyasi, kazi ya 
kila mtu itakuwa dhahiri. 3 Maana siku 
ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa 
katika moto; na ule moto wenyewe 
utaijaribu kazi ya kila mtu, ni ya namna 
gani.t “Kazi ya mtu aliyoijenga juu 
yake ikikaa, atapata thawabu. 15 Kazi ya 
mtu ikiteketea, atapata hasara; ila yeye 
mwenyewe ataokolewa; lakini ni kama 
kwa moto. 

16 Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa 
hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa 
Mungu anakaa ndani yenu?! 17Kama 
mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mu- 
ngu atamharibu mtu huyo. Kwa maana 
hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo 
ndilo ninyi. 

18Mtu asijidanganye mwenyewe; 
kama mtu akijiona kuwa mwenye heki- 
ma miongoni mwenu katika dunia hii, na 
awe mpumbavu, ili apate kuwa mwenye 
hekima.t Maana hekima ya dunia hii 
ni upuzi mbele za Mungu. Kwa maana 
imeandikwa, Yeye ndiye awanasaye we- 
nye hekima katika hila yao.t 2? Na tena, 
Bwana anayafahamu mawazo ya wenye 
hekima ya kwamba ni ya ubatili.t ?! Basi, 
mtu ye yote na asijisifie wanadamu. 
Kwa maana vyote ni vyenu; ? kwamba 
ni Paulo, au Apolo, au Kefa; au dunia, 
au uzima, au mauti; au vile vilivyopo 
sasa, au vile vitakavyokuwapo; vyote ni 
vyenu; nanyi ni wa Kristo, na Kristo 
ni wa Mungu. 

4 1 Mtu na atuhesabu hivi, kuwa tu 

watumishi wa Kristo, na mawakili 
wa siri za Mungu.! ? Hapo tena inayohi- 
tajiwa katika mawakili, ndiyo mtu ao- 
nekane kuwa mwaminifu.t 3Lakini, 


0 l Kor 15:10; 2 Pet 3:15 3:11 1 Pet 2:4-6 3: 
6 


3:1 
3:1 
4:2 Lk 12:42 4:4 Zab 143:2 4:5 1 Kor3:8 4:6 
4:9 
4:1 
4:1 


l Kor 6:19; 2 Kor 6:16 3:18 Ufu 3:17,18 3:1 


173 


kwangu mimi, si kitu kabisa nihukumi- 
we na ninyi, wala kwa hukumu ya 
kibinadamu, wala sijihukumu hata nafsi 
yangu. (Maana sijui sababu ya kujishi- 
taki nafsi yangu, lakini sihesabiwi haki 
kwa ajili hiyo; ila anihukumuye mimi ni 
Bwana.t $ Basi ninyi msihukumu neno 
kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwa- 
na; ambaye atayamulikisha yaliyositiri- 
ka ya giza, na kuyadhihirisha mashauri 
ya mioyo; ndipo kila mtu atakapoipata 
sifa yake kwa Mungu.t 

6 Basi ndugu, mambo hayo nimeya- 
fanya kuwa mfano wa mimi na Apolo 
kwa ajili yenu, ili kwamba kwa mfano 
wetu mpate kujifunza kutokupita yale 
yaliyoandikwa; ili mmoja wenu asijivu- 
ne kwa ajili ya huyu, kinyume cha 
mwenziwe.t 7 Maana ni nani anayekupa- 
mbanua na mwingine? Nawe una nini 
usichokipokea? Lakini iwapo ulipokea, 
wajisifia nini kana kwamba hukupokea?t 
8 Mmekwisha kushiba, mmekwisha ku- 
pata utajiri, mmemiliki pasipo Sisi. Naa- 
m, laiti mngemiliki, ili sisi nasi tumiliki 
pamoja nanyi!t ?Maana nadhani ya ku- 
wa Mungu ametutoa sisi mitume mwi- 
sho, kama watu waliohukumiwa waua- 
we; kwa sababu tumekuwa tamasha kwa 
dunia; kwa malaika na wanadamu.! 19 Si- 
si tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo, 
lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo; 
sisi tu dhaifu, lakini ninyi mna nguvu; 
ninyi mna utukufu, lakini sisi hatupati 
heshima.t 4 Hata saa hii ya sasa, tuna 
njaa na kiu, tu uchi, twapigwa ngumi, 
tena hatuna makao;t 1? kisha twataabika 
tukifanya kazi kwa mikono yetu wenye- 
we. Tukitukanwa twabariki, tukiudhiwa 
twastahimili;ņt Btukisingiziwa twasihi; 
tumefanywa kama takataka za dunia, na 
tama ya vitu vyote hata sasa.t 

14 Siyaandiki hayo ili kuwatahaya- 
risha; bali kuwaonya kama watoto 
niwapendao. '” Kwa kuwa ijapokuwa 
mna waalimu kumi elfu katika Kristo, 
walakini hamna baba wengi. Maana 
mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo 
Yesu kwa njia ya Injili.t 16 Basi, nawa- 
sihi mnifuate mimi.t 17 Kwa sababu hii 


l Kor 4:5; 2 The 1:8 


13 

19 Ayu 5:12, 13 3:20 Zab 94:11 4:1 Tit 1:7 

Rum 12:3 4:7 Rum 12:6 4:8 Ufu 3:17,21 
Rum 8:36; Ebr 10:33 4:10 1 Kor3:18 4:11 2 Kor 11:23-27 

2 Mdo 18:3; 20:34; 1 The 2:9; 2 The 3:8; Rum 12:14; 1 Kor 9:15; Zab 109:28 

3 Kum 17:7; 22:24 4:15 Gal 4:19 4:16 1 Kor 11:1; Flp 3:17 


174 


nimemtuma Timotheo kwenu, aliye 
mwanangu mpendwa, mwaminifu kati- 
ka Bwana, atakayewakumbusha njia 
zangu zilizo katika Kristo, kama vile 
nifundishavyo kila mahali katika kila 
kanisa.t 18 Basi wengine wamejivuna 
kana kwamba siji kwenu. '? Lakini 
nitakuja kwenu upesi, nikijaliwa, nami 
nitafahamu, si neno lao tu waliojivuna, 
bali nguvu zao.t 20 Maana ufalme wa 
Mungu hauwi katika neno, bali katika 
nguvu.t 21 Mnataka vipi? Nije kwenu 
na fimbo, au nije katika upendo na roho 
ya upole? 
1 Yakini habari imeenea ya kuwa 
kwenu kuna zinaa, na zinaa ya 
namna isiyokuwako hata katika Matai- 
fa, kwamba mtu awe na mke wa 
babaye.t ? Nanyi mwajivuna, wala ha- 
mkusikitika, ili kwamba aondolewe 
miongoni mwenu huyo aliyetenda ja- 
mbo hilo. 3 Kwa maana kweli, nisipo- 
kuwapo kwa mwili, lakini nikiwapo 
kwa roho, mimi mwenyewe nimekwi- 
sha kumhukumu yeye aliyetenda jambo 
hilo, kana kwamba nikiwapo.t 4 Katika 
jina la Bwana wetu Yesu, ninyi mkiwa 
mmekusanyika pamoja na roho yangu, 
pamoja na uweza wa Bwana wetu 
Yesu;t $ kumtolea Shetani mtu huyo, ili 
mwili uadhibiwe, ili na roho iokolewe 
katika siku ya Bwana Yesu.t $ Kujisifu 
kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba cha- 
chu kidogo hulichachusha donge zi- 
ma?t 7?Basi, jisafisheni, mkatoe ile 
chachu ya kale, mpate kuwa donge 
jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa 
chachu. Kwa maana Pasaka wetu ame- 
kwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani, 
Kristo;t 8basi na tuifanye karamu, si 
kwa chachu ya kale, wala kwa chachu 
ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyocha- 
chika, ndio weupe wa moyo na kweli.t 
9 Naliwaandikia katika waraka wa- 
ngu, kwamba msichangamane na wazi- 
nzi.? 10 Sisemi msichangamane kabisa 
na wazinzi wa dunia hii, au na wenye 
kutamani, au na wanyang'anyi, au na 
wenye kuabudu sanamu; maana hapo 
ingewalazimu kutoka katika dunia. 


1 WAKORINTHO 4-6 


11 Lakini, mambo yalivyo, naliwaandi- 
kia kwamba msichangamane na mtu 
aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au 
mwenye kutamani au mwenye kuabudu 
sanamu au mtukanaji au mlevi au 
mnyang'anyi; mtu wa namna hii msi- 
kubali hata kula naye.t 1? Maana yani- 
husu nini kuwahukumu wale walio 
nje? Ninyi hamwahukumu hao walio 
ndani?t 3 Lakini hao walio nje Mungu 
atawahukumu. Ninyi mwondoeni yule 
mbaya miongoni mwenu.t 
6 l1 Je! Mtu wa kwenu akiwa ana 
daawa juu ya mwenzake athubutu 
kushitaki mbele ya wasio haki, wala si 
mbele ya watakatifu? ? Au hamjui ya 
kwamba watakatifu watauhukumu uli- 
mwengu? Na ikiwa ulimwengu utahu- 
kumiwa na ninyi, je! Hamstahili kukata 
hukumu zilizo ndogo?t 3Hamjui ya 
kuwa mtawahukumu malaika, basi si 
zaidi sana mambo ya maisha haya? 
4 Basi, mkiwa na mahali panapohuku- 
miwa mambo ya maisha haya, mwawa- 
weka kuwa waamuzi hao waliohesabi- 
wa kuwa si kitu; katika kanisa? 
SNasema hayo nipate kuwatahayari- 
sha. Je! Ndivyo, kwamba kwenu haku- 
na hata mtu mmoja mwenye hekima, 
awezaye kukata maneno ya ndugu za- 
ke? 6 Bali mwashitakiana, ndugu kwa 
ndugu, tena mbele yao wasioamini. 
7 Basi imekuwa upungufu kwenu kabi- 
sa kwamba mnashitakiana ninyi kwa 
ninyi. Maana si afadhali kudhulumi- 
wa? Maana si afadhali kunyang'anywa 
mali zenu?t 8 Bali kinyume cha hayo 
ninyi wenyewe mwadhulumu watu na 
kunyang'anya mali zao; naam, hata za 
ndugu zenu. 7 Au hamjui ya kuwa 
wadhalimu hawataurithi ufalme wa 
Mungu? Msidanganyike; waasherati 
hawataurithi ufalme wa Mungu, wala 
waabudu sanamu, wala wazinzi, wala 
wafiraji, wala walawiti, 10 wala wevi, 
wala watamanio, wala walevi, wala 
watukanaji, wala wanyang’anyi.t 1! Na 
baadhi yenu mlikuwa watu wa namna 
hii; lakini mlioshwa, lakini mlitaka- 
swa, lakini mlihesabiwa haki katika 


4:17 Mdo 19:22; Flp 2:20 4:19 Mdo 18:21; Yak 4:15 4:20 1 Kor 2:4; Lk 17:20 

5:1 Kum 22:30; Law 18:7,8 5:3 Kol 2:5 5:4 Mt 16:19; 18:18; 2 Kor 13:10 

5:5 1 Tim 1:20; 1 Pet 4:6 5:6 Gal 5:9 5:7 Kut 12:5,21; 13:7; Isa 53:7; 1 Pet 1:19 

5:8 Kut 13:7; 12:3-20; Kum 16:3 5:9 Mt 18:17; 2 The 3:14 5:11 2 The 3:6; Tit 3:10;2 Yoh 1:10 
5:12 Mk 4:11 5:13 Kum 13:5; 17:7; 22:24 6:2 Ufu 3:21; Dan 7:22 

6:7 Mt 5:39; 1 The 5:15; 1 Pet 3:9 6:10 Gal 5:19-21 


| WAKORINTHO 6-7 


jina la Bwana Yesu Kristo, na katika 
Roho wa Mungu wetu.t 

12 Vitu vyote ni halali kwangu, 
lakini si vyote vifaavyo; vitu vyote ni 
halali kwangu, lakini mimi sitatiwa 
chini ya uwezo wa kitu cho chote.t 
13 Vyakula ni kwa tumbo, na tumbo ni 
kwa vyakula; lakini Mungu atavitowe- 
sha vyote viwili, tumbo na vyakula. 
Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa 
Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. 
14 Naye Mungu alimfufua Bwana, na 
tena atatufufua sisi kwa uweza wake.t 
15 Je! Hamjui ya kuwa miili yenu ni 
viungo vya Kristo? Basi nivitwae viu- 
ngo vya Kristo na kuvifanya viungo 
vya kahaba? Hasha!t 16 Au hamjui ya 
kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni 
mwili mmoja naye? Maana asema, 
Wale wawili watakuwa mwili mmoja.t 
17 Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni 
roho moja naye.t 18Ikimbieni zinaa. 
Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni 
nje ya mwili wake; ila yeye afanyaye 
zinaa hutenda dhambi juu ya mwili 
wake mwenyewe. ? Au hamjui ya ku- 
wa mwili wenu ni hekalu la Roho 
Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa 
na Mungu? Wala ninyi si mali yenu 
wenyewe;t 20 maana mlinunuliwa kwa 
thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu 
katika miili yenu.t 

1 Basi kwa habari ya mambo yale 

mliyoandika, ni heri mwanamume 
asimguse mwanamke. ? Lakini kwa sa- 
babu ya zinaa kila mwanamume na awe 
na mke wake mwenyewe, na kila 
mwanamke na awe na mume wake 
mwenyewe. 3Mume na ampe mkewe 
haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe 
mumewe haki yake. 4Mke hana amri 
juu 'ya mwili wake, bali mumewe; 
vivyo hivyo mume hana amri juu ya 
mwili wake, bali mkewe. 5 Msinyimane 
isipokuwa mmepatana kwa muda, ili 
mpate faragha kwa kusali; mkajiane 
tena, Shetani asije akawajaribu kwa 
kutokuwa na kiasi kwenu. 6 Lakini 
nasema hayo, kwa kutoa idhini yangu, 
si kwa amri. 7 Ila nipendalo ni kwamba 
watu wote wawe kama mimi nilivyo; 





175 


walakini kila mtu ana karama yake 
mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu 
hivi, na huyu hiv1ı.t 

8 Lakini nawaambia wale wasiooa 
bado, na wajane, Ni heri wakae kama 
mimi nilivyo. ? Lakini ikiwa hawawezi 
kujizuia, na waoe; maana ni afadhali 
kuoa kuliko kuwaka tamaa.t 

10 Lakini wale waliokwisha kuoana 
nawaagiza; wala hapo si mimi, ila 
Bwana; mke asiachane na mumewe; 
1 lakini, ikiwa ameachana naye, na 
akae asiolewe, au apatane na mumewe; 
tena mume asimwache mkewe. 

12 Lakini watu wengine nawaambia 
mimi, wala si Bwana, ya kwamba 
iwapo ndugu mmoja ana mke asiyea- 
mini, na mke huyo anakubali kukaa 
naye asimwache. 13Na mwanamke, 
ambaye ana mume asiyeamini, na mu- 
me huyo anakubali kukaa naye, asi- 
mwache mumewe. #Kwa maana yule 
mume asiyeamini hutakaswa katika 
mkewe; na yule mke asiyeamini huta- 
kaswa katika mumewe; kama isingeku- 
wa hivyo, watoto wenu wangekuwa si 
safi; bali sasa ni watakatifu.t 15 Lakini 
yule asiyeamini akiondoka, na aondo- 
ke. Hapo huyo ndugu mume au ndugu 
mke hafungiki. Lakini Mungu ametuita 
katika amani.t 16Kwa maana wajuaje, 
wewe mwanamke, kama utamwokoa 
mumeo? Au wajuaje, wewe mwanamu- 
me, kama utamwokoa mkeo?t 17 Lakini 
kama Bwana alivyomgawia kila mtu, 
kama Mungu alivyomwita kila mtu, na 
aenende vivyo hivyo. Ndivyo nina- 
vyoagiza katika makanisa yote.t 18 Je! 
Mtu fulani ameitwa hali amekwisha 
kutahiriwa? Asijifanye kana kwamba 
hakutahiriwa. Mtu fulani ameitwa hali 
hajatahiriwa bado? Basi asitahiriwe. 
19 Kutahiriwa si kitu, na kutokutahiriwa 
si kitu bali kuzihifadhi amri za Mu- 
ngu.t 2? Kila mtu na akae katika hali ile 
ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. 
21 Je! Uliitwa u mtumwa? Usione ni 
vibaya lakini kama ukiweza kuwa na 
uhuru, afadhali kuutumia. ?? Kwa maa- 
na yeye aliyeitwa katika Bwana hali ya 
utumwa, ni huru wa Bwana. -Vivyo 


-11 Tit 3:3-7 6:12 1 Kor 10:23 6:13 1 The 4:3-5 6:14 1 Kor 15:15,20; 2 Kor 4:14; Rum 8:11 


:15 1 Kor 12:27 6:16 Mwa 2:24 


6:17 Yn 17:21,22; Efe 5:30; 2 Kor 3:17 


l Tim 5:14 7:10-11 Mt 5:32; 19:9; Mk 10:11-12; Lk 16:18 7:14 Rum 11:16 


6:1 
6:1 
6:19 1 Kor 3:16; 2 Kor 6:16 6:20 1 Pet 1:18,19; 1 Kor 7:23; Flp 1:20 7:7 Mt 19:12 
7:9 
7:1 


:15 Rum 14:19 7:16 1 Pet3:1 7:17 1 Kor 7:20,24 7:19 Gal 5:6; 6:15; Rum 2:25 


176 


hivyo yeye naye aliyeitwa hali ya 
uhuru, ni mtumwa wa Kristo.t 23 Mli- 
nunuliwa kwa thamani; msiwe watu- 
mwa wa wanadamu. ?4 Ndugu zangu, 
kila mtu na akae mbele za Mungu 
katika hali iyo hiyo aliyoitwa nayo. 
25 Kwa habari za wanawali sina 
amri ya Bwana, lakini natoa shauri 
langu, mimi niliyejaliwa kwa rehema 
za Bwana kuwa mwaminifu.t 26 Basi, 
naona hili kuwa jema, kwa ajili ya 
shida iliyopo, kwamba ni vema mtu 
akae kama alivyo. ?” Je! Umefungwa 
kwa mke? Usitake kufunguliwa. 
Umefunguliwa? Usitafute mke. 28 La- 
kini, kama ukioa, huna hatia; wala 
mwanamwali akiolewa, hana hatia; 
lakini watu kama hao watakuwa na 
dhiki katika mwili nami nataka kuwa- 
zuilia hayo.t ?° Lakini, ndugu, nasema 
hivi, muda ubakio si mwingi; basi 
tokea sasa wale walio na wake na 
wawe kama hawana;t 30 na wale wa- 
liao kama hawalii; na wale wafurahio 
kama hawafurahi; na wale wanunuao, 
kama hawana kitu. 3! Na wale wautu- 
miao ulimwengu huu, kama hawautu- 
mii sana; kwa maana mambo ya 
ulimwengu huu yanapita.t 32 Lakini 
nataka msiwe na masumbufu. Yeye 
asiyeoa hujishughulisha na mambo ya 
Bwana, ampendezeje Bwana; 33 bali 
yeye aliyeoa hujishughulisha na ma- 
mbo ya dunia hii, jinsi atakavyompe- 
ndeza mkewe.t 34 Tena iko tofauti hii 
kati ya mke na mwanamwali. Yeye 
asiyeolewa hujishughulisha na ma- 
mbo ya Bwana, apate kuwa mtakatifu 
mwili na roho. Lakini yeye aliyeole- 
wa hujishughulisha na mambo ya 
dunia hii, jinsi atakavyompendeza 
mumewe. 35 Nasema hayo niwafaidie, 
si kwamba niwategee tanzi, bali kwa 
ajili ya vile vipendezavyo, tena mpate 
kumhudumia Bwana pasipo kuvutwa 
na mambo mengine. 36 Lakini mtu 
awaye yote akiona ya kuwa hamte- 
ndei mwanamwali wake vipendeza- 
vyo, na ikiwa huyo amepita uzuri wa 
ujana wake, na ikiwapo haja, basi, 
afanye apendavyo, hatendi dhambi, 
na awaruhusu waoane. 37 Lakini yeye 


I WAKORINTHO 7-8 


aliyesimama kwa uthabiti wa moyo 
wake, hana sharti, lakini aweza kuya- 
tawala mapenzi yake, tena amekusu- 
dia moyoni mwake kumlinda mwana- 
mwali wake, atatenda vema. 38 Basi, 
hivyo na amwozaye mwanamwali wa- 
ke afanya vema; na yeye asiyemwoza 
atazidi kufanya vema. 

39 Mwanamke hufungwa maada- 
mu mumewe yu hai, lakini ikiwa 
mumewe amefariki, yu huru kuolewa 
na mtu ye yote amtakaye; katika 
Bwana tu.t 4 Lakini heri yeye zaidi 
akikaa kama alivyo; ndivyo nionavyo 
mimi, nami nadhani ya kuwa mimi 
nami nina Roho wa Mungu. 

1 Na kwa habari ya vitu vilivyoto- 

lewa sadaka kwa sanamu; Twajua 
ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi 
huleta majivuno, bali upendo hujenga.t 
2Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, 
hajui neno lo lote bado, kama impasa- 
vyo kujua.t 3Lakini mtu akimpenda 
Mungu, huyo amejulikana naye.t 4 Basi 
kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa 
sadaka kwa sanamu; twajua ya kuwa 
sanamu Si kitu katika ulimwengu, na ya 
kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu.t 
Ss Kwa maana ijapokuwa wako waitwao 
miungu, ama mbinguni ama duniani, 
kama vile walivyoko miungu mingi na 
mabwana wengi;t $lakini kwetu sisi 
Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye 
vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunai- 
shi kwake; yuko na Bwana mmoja Yesu 
Kristo, ambaye kwake vitu vyote vime- 
kuwapo, na sisi kwa yeye huyo.t 7 Bali 
ujuzi huu haumo ndani ya watu wote; 
ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu 
hata sasa hula kana kwamba ni kitu 
kilichotolewa sadaka kwa sanamu; na 
dhamiri zao, kwa kuwa dhaifu, hunaji- 
sika.t 8 Lakini chakula hakituhudhurishi 
mbele za Mungu; maana, tusipokula 
hatupunguziwi kitu, wala tukila, hatuo- 
ngezewi kitu.t $Lakini angalieni huu 
uwezo wenu usije ukawakwaza wale 
walio dhaifu.t "Kwa maana, mtu aki- 
kuona wewe uliye na ujuzi, umeketi 
chakulani ndani ya hekalu la sanamu, 
je! Dhamiri yake mtu huyo, kwa kuwa 
yu dhaifu, haitathibitika hata yeye naye 


:22 Efe 6:6; Flm 1:16 7:25 1 Tim 1:12,13 7:28 Lk 21:23 7:29 Rum 13:11; Lk 14:26 
:31 1 Yoh 2:15-17 7:33 Lk 14:20; Efe 5:29 7:39 Rum 7:2 8:1 Mdo 15:29 8:2 Gal 6:3 
:3 Gal 4:9 8:4 1 Kor 10:19; Kum 6:4 8:5 Zab 82:6; Yn 10:34 

6 Mal 2:10; Kol 1:16; 1 Kor 12:5,6 8:7 1 Kor 10:27 8:8 Rum 14:17 8:9 Gal 5:13 


| WAKORINTHO 8-9 


ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sana- 
mu? 1 Na yule aliye dhaifu aangamizwa 
kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye 
Kristo alikufa kwa ajili yake.t 1? Hivyo, 
mkiwatenda dhambi ndugu zenu na 
kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mna- 
mtenda dhambi Kristo. !3Kwa hiyo, 
chakula kikimkwaza ndugu yangu, ha- 
kika sitakula nyama hata milele, nisije 
nikamkwaza ndugu yangu.t 
9 1 Je! Mimi si huru? Mimi si mtu- 
me? Mimi sikumwona Yesu Bwa- 
na wetu? Ninyi si kazi yangu katika 
Bwana?! ?2Kwa maana ikiwa mimi si 
mtume kwa wengine, lakini ni mtume 
kwenu ninyi; kwa maana ninyi ndinyi 
muhuri ya utume wangu katika Bwana.t 
3 Hilo ndilo jawabu langu kwa wale 
wanaoniuliza. 4Je! Hatuna uwezo wa 
kula na kunywa?t $ Hatuna uwezo ku- 
chukua pamoja nasi mke aliye ndugu, 
kama wao mitume wengine, na ndugu 
wa Bwana, na Kefa?t $ Au je! Ni mimi 
peke yangu na Barnaba tusio na uwezo 
wa kutokufanya kazi? 7Ni askari gani 
aendaye vitani wakati wo wote kwa 
gharama zake mwenyewe? Ni nani 
apandaye mizabibu asiyekula katika 
matunda yake? Au ni nani achungaye 
kundi, asiyekunywa katika maziwa ya 
kundi? 8 Je! Ninanena hayo kwa kibina- 
damu? Au torati nayo haisemi yayo 
hayo? 9Kwa maana katika torati ya 
Musa imeandikwa, Usimfunge kinywa 
ng'ombe apurapo nafaka. Je! Hapo 
Mungu aangalia mambo ya ng'ombe? 
10 Au yamkini anena hayo kwa ajili 
yetu? Naam, yaliandikwa kwa ajili 
yetu; kwa kuwa alimaye nafaka ni haki 
yake kulima kwa matumaini, naye apu- 
raye nafaka ni haki yake kutumaini 
kupata sehemu yake.t 1! Ikiwa sisi tuli- 
wapandia ninyi vitu vya rohoni, je! Ni 
neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya 
mwilini?t 12 Ikiwa wengine wanashiriki 
uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? 
Lakini hatukuutumia uwezo huo; bali 
twayavumilia mambo yote tusije tukai- 
zuia Habari Njema ya Kristo.! 3 Ha- 
mjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za 





177 


hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na 
wale waihudumiao madhabahu huwa na 
fungu lao katika vitu vya madhabahu?! 
4Na Bwana vivyo hivyo ameamuru 
kwamba wale waihubirio Injili wapate 
riziki kwa hiyo Injili.t 'S Lakini mimi 
sikutumia mambo hayo hata moja. Wa- 
la siyaandiki hayo ili iwe hivyo kwangu 
mimi; maana ni heri nife kuliko mtu 
awaye yote abatilishe huku kujisifu 
kwangu.t 16 Maana, ijapokuwa naihubi- 
ri Injili, sina la kujisifia; maana nime- 
wekewa sharti; tena ole wangu nisipoi- 
hubiri Injili!t 17 Maana nikiitenda kazi 
hii kwa hiari yangu nina thawabu; ila 
ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa 
uwakili.t 18 Basi thawabu yangu ni nini? 
Ni hii, ya kuwa nihubiripo, nitaitoa 
Injili bila gharama, bila kutumia kwa 
utimilifu uwezo wangu nilio nao katika 
ĮInjili.t 19 Maana, ingawa nimekuwa hu- 
ru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa 
wa wote, ili nipate watu wengi zaidi.t 
20 Nalikuwa kama Myahudi kwa Waya- 
hudi, ili niwapate Wayahudi; kwa wale 
walio chini ya sheria, nalikuwa kama 
chini ya sheria, (ingawa mimi mwenye- 
we si chini ya sheria), ili niwapate 
walio chini ya sheria.t Kwa wale 
wasio na sheria nalikuwa kama sina 
sheria, (si kwamba sina sheria mbele za 
Mungu, bali mwenye sheria mbele za 
Kristo), ili niwapate hao wasio na 
sheria.t 22Kwa wanyonge nalikuwa 
mnyonge, ili niwapate wanyonge. Ni- 
mekuwa hali zote kwa watu wote, ili 
kwa njia zote nipate kuwaokoa watu.t 
23 Nami nafanya mambo yote kwa ajili 
ya Injili ili kuishiriki pamoja na wengi- 
ne. Je! Hamjui, ya kuwa wale washi- 
ndanao kwa kupiga mbio, hupiga mbio 
wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? 
Pigeni mbio namna hiyo, ili mpate.t 
25Na kila ashindanaye katika michezo 
hujizuia katika yote; basi hao hufanya 
hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo; 
bali sisi tupokee taji isiyoharibika.t 
26 Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, 
si kama asitaye; napigana ngumi vivyo 
hivyo, si kama apigaye hewa; 7?” bali 


8:11 Rum 14:15 8:13 Rum 14:21 9:1 1 Kor 15:8; Mdo 26:16; 22:17 9:2 2 Kor 3:2,3 

9:4 Lk 10:8 9:5 Yn 1:42 9:9 Kum 25:4; 1 Tim 5:18 9:10 2 Tim 2:6 9:11 Rum 15:27 

9:12 Mdo 20:34,35; 1 Kor 13:7; 2 Kor 11:9 9:13 Kum 18:1-3; Hes 18:8,31 

9:14 Mt 10:10; Lk 10:7; Gal 6:6 9:15 Mdo 18:3 9:16 Yer 20:9 9:17 1 Kor 4:1 9:18 1 Kor 8:9 
9:19 Mt 20:26,27 9:20 Mdo 16:3; 21:20-26 9:21 Gal 2:3. 9:22 2 Kor 11:29; Rum 11:14 

9:24 2 Tim 4:7; Flp 3:14 9:25 2 Tim 2:4,5; 4:8; 1 Pet 5:4; Yak 1:12 


178 


nautesa mwili wangu na kuutumikisha; 
isiwe, nikiisha kuwahubiri wengine, 
mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa.t 
1 0 l Kwa maana, ndugu zangu, 
sipendi mkose kufahamu ya 
kuwa baba zetu walikuwa wote chini 
ya wingu; wote wakapita kati ya baha- 
ri;t 2 wote wakabatizwa wawe wa Musa 
katika wingu na katika bahari; ? wote 
wakala chakula kile kile cha rohoz;t 
4 wote wakanywa kinywaji kile kile cha 
roho; kwa maana waliunywea mwamba 
wa roho uliowafuata; na mwamba ule 
ulikuwa ni Kristo.t $ Lakini wengi sana 
katika wao, Mungu hakupendezwa nao; 
maana waliangamizwa jangwani.t 6 Ba- 
si mambo hayo yalikuwa mifano kwe- 
tu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutama- 
ni mabaya, kama wale nao 
walivyotamani.t 7 Wala msiwe waabu- 
du sanamu, kama wengine wao wali- 
vyokuwa; kama ilivyoandikwa, Watu 
waliketi kula na kunywa, kisha waka- 
simama wacheze.t 8 Wala msifanye ua- 
sherati, kama wengine wao walivyofa- 
nya, wakaanguka siku moja watu 
ishirini na tatu elfu.t 9 Wala tusimjari- 
bu Bwana, kama wengine wao wali- 
vyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka.t 
10 Wala msinung'unike, kama wengine 
wao walivyonung'unika, wakaharibi- 
wa na mharabu.t 1! Basi mambo hayo 
yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, 
yakaandikwa ili kutuonya sisi, tuliofi- 
kiliwa na miisho ya zamanı.t 
12 Kwa hiyo anayejidhania kuwa 
amesimama na aangalie asianguke. 
13 Jaribu halikuwapata ninyi, isipokuwa 
lililo kawaida ya wanadamu; ila Mu- 
ngu ni mwaminifu; ambaye hatawaa- 
cha mjaribiwe kupita mwezavyo; lakini 
pamoja na lile jaribu atafanya na mla- 
ngo wa kutokea, ili mweze kustahimili. 
14 Kwa ajili ya hayo, wapenzi wa- 
ngu, ikimbieni ibada ya sanamu.t !5 Na- 
sema kama na watu wenye akili; lifiki- 
rini ninyi ninenalo. !6 Kikombe kile cha 
baraka tukibarikicho, je! Si ushirika wa 
damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, 


| WAKORINTHO 9 — 10 


si ushirika wa mwili wa Kristo?t 
17 Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio 
wengi tu mwili mmoja; kwa maana sisi 
sote twapokea sehemu ya ule mkate 
mmoja.t 18 Waangalieni hao Waisraeli 
walivyokuwa kwa jinsi ya mwili; wale 
wazilao dhabihu, je! Hawana shirika na 
madhabahu?t !9 Basi niseme nini? Ya 
kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa 
sanamu ni kitu? Au ya kwamba sanamu 
ni kitu?t 20 Sivyo, lakini vitu vile wa- 
vitoavyo sadaka wavitoa kwa masheta- 
ni, wala si kwa Mungu; nami sipendi 
ninyi kushirikiana na mashetani. Ha- 
mwezi kunywea kikombe cha Bwana 
na kikombe cha mashetani.! ?! Hamwe- 
zi kushirikiana katika meza ya Bwana 
na katika meza ya mashetani.t ? Au 
twamtia Bwana wivu? Je! Tuna nguvu 
zaidi ya yeye?t 

23 Vitu vyote ni halali; bali si vitu 
vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali; 
bali si vitu vyote vijengavyo.t ?4 Mtu 
asitafute faida yake mwenyewe, bali ya 
mwenzake.! ?5 Kila kitu kiuzwacho so- 
koni kuleni, bila kuuliza-uliza, kwa 
ajili ya dhamiri;t 26 maana, Dunia ni 
mali ya Bwana na vyote viijazavyo.t 
27 Na mtu asiyeamini akiwaalika, nanyi 
mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwe- 
kwacho mbele yenu bila kuuliza-uliza, 
kwa ajili ya dhamiri.t ?8 Lakini mtu 
akiwaambia, Kitu hiki kimetolewa ki- 
we sadaka, msile, kwa ajili yake yeye 
aliyeonyesha, na kwa ajili ya dhamirı.t 
29 Nasema, dhamiri, lakini si yako, bali 
ya yule mwingine. Maana kwa nini 
uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri 
ya mtu mwingine? 3? Ikiwa mimi natu- 
mia sehemu yangu kwa shukrani, kwa 
nini nitukanwe, kwa ajili ya kitu niki- 
shukuriacho?t 31Basi, mlapo, au 
mnywapo, au mtendapo neno lo lote, 
fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.t 
32 Msiwakoseshe Wayahudi wala Wa- 
yunani wala kanisa la Mungu,t 33 vile 
vile kama mimi niwapendezavyo watu 
wote katika mambo yote, nisitake faida 


9:27 Rum 8:13; 13:14 10:1 Kut 13:21-22; 14:22-29 10:3 Kut 16:4,35; Kum 8:3 

10:4 Kut 17:6; Hes 20:11 10:5 Hes 14:16,23,29-30 10:6 Hes 11:4,34 10:7 Kut 32:6 

10:8 Hes 25:1-18 10:9 Hes 21:5-6 10:10 Hes 16:41-49; 14:2,36; Ebr 3:11,17 10:11 1 Pet 4:7 
10:14 1 Yoh 5:21 10:16 Mt 26:26-28; Mk 14:22-24; Lk 22:19-20; Mdo 2:42 

10:17 1 Kor 12:27; Rum 12:5 10:18 Law 7:6,15 10:19 1 Kor 8:4 

10:20 Kum 32:17; Law 17:7; Zab 106:37; Ufu 9:20 10:21 2 Kor 6:15,16; Mal 1:7,12 

10:22 Kum 32:21 10:23 1 Kor 6:12 10:24 Rum 15:2 10:25 1 Kor 14:2-10,22 10:26 Zab 24:1 
10:27 Lk 10:8 10:28 1 Kor 8:7 10:30 1 Tim 4:4 10:31 Kol 3:17 10:32 Rum 14:13 


| WAKORINTHO 10-11 


yangu mwenyewe, ila faida yao walio 
wengi, wapate kuokolewa.t 
1 1 1 Mnifuate mimi kama mimi 
ninavyomfuata Kristo.t ? Basi 
nawasifu, kwa sababu mmenikumbuka 
katika mambo yote, nanyı mmeyashika 
yale mapokeo vile vile kama nilivyo- 
watolea. 3 Lakini nataka mjue ya kuwa 
kichwa cha kila mwanamume ni Kri- 
sto, na kichwa cha mwanamke ni 
mwanamume, na kichwa cha Kristo ni 
Mungu.! 4Kila mwanamume, asalipo, 
au anapohutubu, naye amefunikwa ki- 
chwa, yuaaibisha kichwa chake.t 5 Bali 
kila mwanamke asalipo, au anapohutu- 
bu, bila kufunika kichwa, yuaaibisha 
kichwa chake; kwa maana ni sawasawa 
na yule aliyenyolewa. 6 Maana mwana- 
mke asipofunikwa na akatwe nywele. 
Au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa 
nywele zake au kunyolewa, na afuni- 
kwe. 7Kwa maana kweli haimpasi 
mwanamume kufunikwa kichwa, kwa 
sababu yeye ni mfano na utukufu wa 
Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu 
wa mwanamume.t $ Maana mwanamu- 
me hakutoka katika mwanamke, bali 
mwanamke katika mwanamume.! 
9 Wala mwanamume hakuumbwa kwa 
ajili ya mwanamke, bali mwanamke 
kwa ajili ya mwanamume. !° Kwa hiyo 
imempasa mwanamke awe na dalili ya 
kumilikiwa kichwani, kwa ajili ya ma- 
laika.t 1! Walakini si mwanamke pasi- 
po mwanamume, wala mwanamume 
pasipo mwanamke, katika Bwana. 
12 Maana kama mwanamke alitoka ka- 
tika mwanamume, vile vile mwanamu- 
me naye huzaliwa na mwanamke; na 
vitu vyote asili yake hutoka kwa Mu- 
ngu. Hukumuni ninyi wenyewe katika 
nafsi zenu. !83Je! Inapendeza mwana- 
mke amwombe Mungu asipofunikwa 
kichwa? Je! Hayo maumbile yenye- 
we hayawafundishi ya kwamba mwa- 
namume akiwa na nywele ndefu ni aibu 
kwake? !5 Lakini mwanamke akiwa na 
nywele ndefu ni faharı kwake. Kwa 
sababu amepewa zile nywele ndefu ili 
ziwe badala ya mavazi. '? Lakini mtu 


179 


ye yote akitaka kuleta fitina, sisi hatu- 
na desturi kama hiyo, wala makanisa 
ya Mungu. 

17 Lakini katika kuagiza haya, siwa- 
sifu, ya kwamba mnakusanyika, si kwa 
faida bali kwa hasara. Kwa maana 
kwanza mkutanikapo kanisani nasikia 
kuna faraka kwenu; nami nusu nasadi- 
ki; Mkwa maana lazima kuwapo na 
uzushi kwenu, ili waliokubaliwa wawe 
dhahiri kwenu.t Basi mkutanikapo 
pamoja haiwezekani kula chakula cha 
Bwana; ?! kwa maana kila mmoja huta- 
ngulia kutwaa chakula chake katika 
kule kula; hata huyu ana njaa, na huyu 
amelewa. ? Je! Hamna nyumba za kulia 
na kunywea? Au mnalidharau kanisa la 
Mungu, na kuwatahayarisha hao wasio 
na kitu? Niwaambieni? Niwasifu? La! 
Siwasifu kwa ajili ya hayo.t 3Kwa 
maana mimi nalipokea kwa Bwana nili- 
yowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu 
usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, 
Anaye akiisha kushukuru akaumega, 
akasema, Huu ndio mwili wangu ulio 
kwa ajili yenu; fanyeni hivi kwa uku- 
mbusho wangu. 35 Na vivi hivi baada ya 
kula akakitwaa kikombe, akisema, Ki- 
kombe hiki ni agano jipya katika damu 
yangu; fanyeni hivi kila mnywapo, kwa 
ukumbusho wangu.t 26 Maana kila mwu- 
lapo mkate huu na kukinywea kikombe 
hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata 
ajapo.t ?? Basi kila aulaye mkate huo, au 
kukinywea kikombe hicho cha Bwana 
isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia 
ya mwili na damu ya Bwana.! 8 Lakini 
mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule 
mkate, na kukinywea kikombe.t 2? Maa- 
na alaye na kunywa, hula na kunywa 
hukumu ya nafsi yake, kwa kutokuupa- 
mbanua ule mwili. 3? Kwa sababu hiyo 
wako wengi kwenu walio hawawezi na 
dhaifu, na watu kadha wa kadha wame- 
lala.t 3! Lakini kama tungejipambanua 
nafsi zetu, tusingehukumiwa. 3? Ila tuhu- 
kumiwapo, twarudiwa na Bwana, isije 
ikatupasa adhaba' pamoja na dunia.t 
33 Kwa hiyo, ndugu zangu, mkutanikapo 
mpate kula, itingojaneni; “mfu akiwa 


10:33 1 Kor 9:20-22 11:1 1 Kor 4:16; Flp 3:17 11:3 1 Kor 3:23; Efe 5:23; Mwa 3:16 
11:4 1 Kor 12:10; 14:1 11:7 Mwa 1:26-27;5:1 11:8-9 Mwa 2:18-23; 1 Tim 2:13 ~- 
11:10 Mwa 6:2 11:18 1 Kor 1:10-12;3:3 11:19 1 Yoh 2:19; Kum 13:3 . 11:22 Yak-2:5,6 
11:23 Mt 26:26-28; Mk 14:22-24; Lk 22:19,20 11:25 Kut 24:6-8; Yer 31:31-34; Zek 9:11 
11:26 Mt 26:29 11:27 Ebr 6:6; 10:29 11:28 Mt 26:22; 2 Kor 13:5 

11:30 1 Kor 15:20; Efe 5:14; 1 The 5:6 11:32 Ebr 12:5,6 


180 


na njaa, na ale nyumbani kwake; msipa- 
te kukutanika kwa hukumu. Na hayo 
yaliyosalia nijapo nitayatengeneza. 
1 2 1 Basi, ndugu zangu, kwa haba- 
ri ya karama za roho, sitaki 
mkose kufahamu. ? Mwajua ya kuwa 
mlipokuwa watu wa Mataifa, mlichu- 
kuliwa kufuata sanamu zisizonena, ka- 
ma mlivyoongozwa.t 3Kwa hiyo na- 
waarifu, ya kwamba hakuna mtu 
anenaye katika Roho wa Mungu, kuse- 
ma, Yesu amelaaniwa; wala hawezi 
mtu kusema, Yesu ni Bwana, isipoku- 
wa katika Roho Mtakatifu.t 
4 Basi pana tofauti za karama; bali 
Roho ni yeye yule.t 5 Tena pana tofauti 
za huduma, na Bwana ni yeye yule.t 
6Kisha pana tofauti za kutenda kazi, 
bali Mungu ni yeye yule azitendaye 
kazi zote katika wote. 7 Lakini kila 
mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa 
kufaidiana.t 8Maana mtu mmoja kwa 
Roho apewa neno la hekima; na mwi- 
ngine neno la maarifa, apendavyo Ro- 
ho yeye yule; ? mwingine imani katika 
Roho yeye yule; na mwingine karama 
za kuponya katika Roho yule mmoja; 
10 na mwingine matendo ya miujiza; na 
mwingine unabii; na mwingine kupa- 
mbanua roho; mwingine aina za lugha; 
na mwingine tafsiri za lugha;t !! Jakini 
kazi hizi zote huzitenda Roho huyo 
mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu 
peke yake kama apendavyo yeye.t 
12 Maana kama vile mwili ni mmo- 
ja, nao una viungo vingi, na viungo 
vyote vya mwili ule, navyo ni vingi, ni 
mwili mmoja; vivyo hivyo na Kristo.! 
13 Kwa maana katika Roho mmoja sisi 
sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, 
kwamba tu Wayahudi, au kwamba tu 
Wayunani; ikiwa tu watumwa au ikiwa 
tu huru; nasi sote tulinyweshwa Roho 
mmoja.t 14 Kwa maana mwili si kiungo 
kimoja, bali ni vingi. !5 Mguu ukisema, 
Kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa 
mwili; je! Si wa mwili kwa sababu 
hiyo? 16 Na sikio likisema, Kwa kuwa 
mimi si jicho, mimi si la mwili; je! Si 
la mwili kwa sababu. hiyo? 17 Kama 
mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusi- 
kia? Kama wote ni sikio ku wapi 


1 WAKORINTHO 11 — 13 


kunusa? 18 Bali Mungu amevitia viungo 
kila kimoja katika mwili kama alivyo- 
taka. Lakini kama vyote vingekuwa 
kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? 
20 Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili 
ni mmoja. ?! Na jicho haliwezi kuua- 
mbia mkono, Sina haja na wewe; wala 
tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, 
Sina haja na ninyi. ?? Bali zaidi sana 
vile viungo vya mwili vidhaniwavyo 
kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi. 
23 Na vile viungo vya mwili vidhaniwa- 
vyo kuwa havina heshima, viungo vile 
twavipa heshima zaidi; na viungo vye- 
tu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi 
sana. 4 Kwa maana viungo vyetu vili- 
vyo na uzuri havina uhitaji; bali Mungu 
ameuungamanisha mwili, na kukipa 
heshima zaidi kile kiungo kilichopu- 
ngukiwa; 35 ili kusiwe na faraka katika 
mwili, bali viungo vitunzane kila kiu- 
ngo na mwenziwe. 28 Na kiungo kimoja 
kikiumia, viungo vyote huumia nacho, 
na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo 
vyote hufurahi pamoja nacho. ?” Basi 
ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na 
viungo kila kimoja peke yake.t 
28 Na Mungu ameweka wengine 
katika Kanisa, wa kwanza mitume, wa 
pili manabii, wa tatu waalimu, kisha 
miujiza, kisha karama za kuponya wa- 
gonjwa, na masaidiano, na maongozi, 
na aina za lugha.t P2Je! Wote ni 
mitume? Wote ni manabii? Wote ni 
waalimu? Wote wanatenda miujiza? 
30 Wote wana karama za kuponya wa- 
gonjwa? Wote wanena kwa lugha? 
Wote wafasiri? 3! Takeni sana karama 
zilizo kuu. Hata hivyo nawaonyesha 
njia iliyo bora.t 
1 3 l1 Nijaposema kwa lugha za 
wanadamu na za malaika, ka- 
ma sina upendo, nimekuwa shaba 
iliayo na upatu uvumao. ? Tena nija- 
pokuwa na unabii, na kujua siri zote 
na maarifa yote, nijapokuwa na imani 
timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha 
milima, kama sina upendo, si kitu 
mimi.t 3 Tena nikitoa mali zangu zote 
kuwalisha maskini, tena nikijitoa 
mwili wangu niungue moto, kama sina 
upendo, hainifaidii kitu.t 4 Upendo 


12:2 Hab 2:18,19 12:3 Mk 9:39; Mt 7:21; 1 Yoh 4:2,3 12:4-11 Rum 12:6-8; Efe 4:4 

12:5 Efe 4:11 12:7 1 Kor 14:26 12:10 1 Kor 14:5; Mdo 2:4 12:11 Rum 12:3; Efe 4:7; 1 Kor 7:7 
12:12 Rum 12:4-5; 1 Kor 10:17 12:13 Gal 3:28 12:27 Rum 12:5; Efe 5:30 12:28 Efe 4:11,12 
12:31 1 Kor 14:1 13:2 Mt 17:20; 7:22; 21:21; Mk 11:23 13:3 Mt 6:2 


| WAKORINTHO 13 - 14 


huvumilia, hufadhili; upendo hauhu- 
sudu; upendo hautakabari; haujivuni; 
Shaukosi kuwa na adabu; hautafuti 
mambo yake; hauoni uchungu; hauhe- 
sabu mabaya;t $ haufurahii udhalimu, 
bali hufurahi pamoja na kweli;t 7 hu- 
vumilia yote; huamini yote; hutumaini 
yote; hustahimili yote.t $ Upendo hau- 
pungui neno wakati wo wote; bali 
ukiwapo unabii utabatilika; zikiwapo 
lugha, zitakoma; yakiwapo maarifa, 
yatabatilika.t ? Kwa maana tunafaha- 
mu kwa sehemu; na tunafanya unabii 
kwa sehemu; 1? Jakini ijapo ile iliyo 
kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. 
11 Nilipokuwa mtoto mchanga, nalise- 
ma kama mtoto mchanga, nalifahamu 
kama mtoto mchanga, nalifikiri kama 
mtoto mchanga; tokea hapo nilipoku- 
wa mtu mzima, nimeyabatilisha ma- 
mbo ya kitoto. 12 Maana wakati wa 
sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya 
fumbo; wakati ule tutaona uso kwa 
uso; wakati wa sasa nafahamu kwa 
sehemu; wakati ule nitajua sana kama 
mimi nami ninavyojuliwa sana.t 3 Ba- 
si, sasa inadumu imani, tumaini, upe- 
ndo, haya matatu; na katika hayo lililo 
kuu ni upendo.t 
JI 4 1 Ufuateni upendo, na kutaka 
sana karama za rohoni, lakini 
zaidi kwamba mpate kuhutubu.t ? Maa- 
na yeye anenaye kwa lugha, hasemi na 
watu, bali husema na Mungu; maana 
hakuna asikiaye; lakini anena mambo 
ya siri katika roho yake. 3Bali yeye 
ahutubuye, asema na watu maneno ya 
kuwajenga, na kuwafariji, na kuwatia 
moyo. 4 Yeye anenaye kwa lugha huji- 
jenga nafsi yake; bali ahutubuye huli- 
jenga kanisa. 5 Nami nataka ninyi nyote 
mnene kwa lugha, lakini zaidi sana 
mpate kuhutubu,.maana yeye ahutubu- 
ye ni mkuu kuliko yeye. anenaye kwa 
lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi 
kanisa lipate kujengwa.! 

6 Ila sasa, ndugu, nikija kwemù na 
kunena kwa lugha, nitawafaidia' nini, 
isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya 
ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa 
njia ya hotuba, au kwa njia ya fundi- 
sho? 7 Hata vitu visivyo na uhai vitpapo 
sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, 





181 


visipotoa sauti zilizo na tofauti, itata- 
mbulikanaje ni wimbo gani unaopigwa 
kwa filimbi au kwa kinubi? 8Kwa 
maana baragumu ikitoa sauti isiyojuli- 
kana, ni nani atakayejifanya tayari kwa 
vita? ? Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa 
kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile 
linenwalo litajulikanaje? Maana mta- 
kuwa mkinena hewani tu. 

10 Yamkini ziko sauti za namna 
nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo 
na maana. '! Basi nisipoijua maana ya 
ile sauti nitakuwa kama mjinga kwake 
yeye anenaye; naye anenaye atakuwa 
mjinga kwangu. !? Vivyo hivyo na ni- 
nyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa 
watu wenye karama za roho, takeni 
kwamba mzidi sana kuwa nazo ili 
kulijenga kanisa. BKwa sababu hiyo 
yeye anenaye kwa lugha na aombe 
apewe kufasiri. 14 Maana nikiomba kwa 
lugha, roho yangu huomba, lakini akili 
zangu hazina matunda. !5 Imekuwaje, 
basi? Nitaomba kwa roho, tena nitao- 
mba kwa akili pia; mtaimba kwa roho, 
tena nitaimba kwa akili pia.t !6 Kwa 
maana wewe ukibariki kwa roho, yeye 
aketiye katika mahali pa mjinga ataiti- 
kaje, Amina, baada ya kushukuru kwa- 
ko, akiwa hayajui usemayo? 17 Maana 
ni kweli, wewe washukuru vema, bali 
yule mwingine hajengwi. 18 Namshu- 
kuru Mungu ya kuwa nanena kwa 
lugha zaidi ya ninyi nyote; ? lakini 
katika kanisa napenda kunena maneno 
matano kwa akili zangu, nipate kuwa- 
fundisha wengine, zaidi ya kunena 
maneno kumi elfu kwa lugha. 


20 Ndugu zangu, msiwe watoto ka- 
tika akili zenu; lakini katika uovu 
mgeuzwe watoto wachanga, bali katika 
akili zenu mkawe watu wazima.! 
21 Imeandikwa katika torati, Nitasema 
na watu hawa kwa watu wa lugha 
nyingine, na kwa midomo ya wageni, 
wala hata hivyo hawatanisikia, asema 
Bwana.t 2 Basi, hizi lugha ni ishara, si 
kwao waaminio, balikwao wasioamini 
lakini kuhutubu si kwa ajili yao wa- 
sioamini, bali kwa ajili yao waaminio. 
233 Haya! Ikiwa kanisa lote limekusanyi- 
ka pamoja,.na wote wanene kwa lugha, 
kisha ikawa wameingia watu wajinga 


13:5 Zek 8:17; Flp 2:4 13:6 Rum 12:9 13:7 Mit 10:12; 1 Kor 9:12; Rum 15:1 13:8 1 Pet 4:8 
13:12 2 Kor 5:7; Yak 1:23 13:13 1 The 1:3; 1 Yoh 4:16 14:1 1 Kor 12:10,31 14:5 Hes 11:29 
14:15 Efe 5:19 14:20 Efe 4:14; Flp 3:12,15 14:21 Isa 28:11-12; Kum 28:49 


182 


au wasioamini, je! Hawatasema ya 
kwamba mna wazimu?t ?4 Lakini wote 
wakihutubu, kisha akaingia mtu asi- 
yeamini, au mjinga, abaimishwa na 
wote, ahukumiwa na wote;t 25siri za 
moyo wake huwa wazi; na hivyo ata- 
mwabudu Mungu, akianguka kifudifu- 
di, na kukiri ya kuwa Mungu yu kati 
yenu bila shaka.t 

26 Basi, ndugu, imekuwaje? Mku- 
tanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, 
ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, 
ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke 
kwa kusudi la kujenga.! ?? Kama mtu 
akinena kwa lugha, wanene wawili au 
watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, 
na mmoja na afasiri. ?8 Lakini asipoku- 
wapo mwenye kufasiri na anyamaze 
katika kanisa; aseme na nafsi yake tena 
na Mungu. ?? Na manabii wanene wa- 
wili, au watatu, na wengine wapamba- 
nue.t 30 Lakini mwingine aliyeketi akı- 
funuliwa neno, yule wa kwanza na 
anyamaze. 3! Kwa maana ninyi nyote 
mwaweza kuhutubu mmoja mmoja, ili 
wote wapate kujifunza, na wote wafa- 
rijiwe. 3? Na roho za manabii huwatii 
manabii. 33Kwa maana Mungu si Mu- 
ngu wa machafuko, bali wa amani; vile 
vile kama ilivyo katika makanisa yote 
ya watakatifu. 

34 Wanawake na wanyamaze kati- 
ka kanisa, maana hawana ruhusa kune- 
na bali watii, kama vile inenavyo torati 
nayo.t 35 Nao wakitaka kujifunza neno 
lo lote, na wawaulize waume zao 
wenyewe nyumbani mwao; maana ni 
aibu wanawake kunena katika kanisa. 
36 Au je! Neno la Mungu lilitoka kwe- 
nu? Au kuwafikia ninyi peke yenu? 

37 Mtu akijiona kuwa ni nabii au 
mtu wa rohoni, na ayatambue hayo 
ninayowaandikia, ya kwamba ni maa- 
gizo ya Bwana.t 38 Lakini mtu akiwa 
mjinga, na awe mjinga. 

39 Kwa ajili ya hayo, ndugu, takeni 
sana kuhutubu, wala msizuie kunena 
kwa lugha. # Lakini mambo yote na 
yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu.! 


| WAKORINTHO 14- 15 


1 5 1 Basi, ndugu zangu, nawaarifu 

ile injili niliyowahubiri; amba- 
yo ndiyo mliyoipokea, na katika hiyo 
mnasimama, ? na kwa hiyo mnaokole- 
wa; ikiwa mnayashika sana maneno 
niliyowahubiri isipokuwa mliamini bu- 
re. 3 Kwa maana naliwatolea ninyi hapo 
mwanzo yale niliyoyapokea mimi 
mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa 
kwa ajili ya dhambi zetu, kama yane- 
navyo maandiko;t 4na ya kuwa alizi- 
kwa; na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, 
kama yanenavyo maandiko;! $na ya 
kuwa alimtokea Kefa; tena na wale 
Thenashara;t “baadaye aliwatokea 
ndugu zaidi ya mia tano pamoja; katika 
hao wengi wanaishi hata sasa, ila 
baadhi yao wamelala; 7 baadaye aka- 
mtokea Yakobo; tena na mitume wote;t 
8na mwisho wa watu wote, alinitokea 
mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa 
wakati wake.t 9 Maana mimi ni mdogo 
katika mitume, nisiyestahili kuitwa mi- 
tume, kwa sababu naliliudhi Kanisa la 
Mungu.t MTakini kwa neema ya Mu- 
ngu nimekuwa hivi nilivyo; na neema 
yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali 
nalizidi sana kufanya kazi kupita wao 
wote; wala si mimi, bali ni neema ya 
Mungu pamoja nami.t 1! Basi, kama ni 
mimi, kama ni wale, ndivyo tuhubiri- 
vyo, na ndivyo mlivyoamhi. 

12 Basi, ikiwa Kristo anahubiriwa 
ya kwamba amefufuka katika wafu, 
mbona baadhi yenu husema kwamba 
hakuna kiyama ya wafu? 3 Lakini ka- 
ma hakuna kiyama ya wafu, Kristo 
naye hakufufuka; #tena kama Kristo 
hakufufuka, basi, kuhubiri kwetu ni 
bure na imani yenu ni bure. !5 Naam, 
na sisi tumeonekana kuwa mashahidi 
wa uongo wa Mungu; kwa maana 
tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfu- 
fua Kristo, ambaye hakumfufua, ikiwa 
wafu hawafufuliwi.t 16 Maana kama 
wafu hawafufuliwi, Kristo naye haku- 
fufuka.t 17 Na kama Kristo hakufufuka, 
imani yenu ni bure; mngalimo katika 
dhambi zenu. !8Na hapo wao nao 


14:23 Mdo 2:13 14:24 Mdo 4:13 14:25 Yn 4:19; 16:8; Isa 45:14; Dan 2:47; Zek 8:23 
14:26 1 Kor 11:18; 12:8; Efe 4:12 14:29 1 The 5:21; Mdo 17:11 
14:34 1 Kor 11:3; Tit 2:5; 1 Tim 2:12; Efe 5:22; Mwa 3:16 14:37 1 Yoh 4:6 14:40 Kol 2:5 


15:3 Isa 53:5-12 


15:4 Zab 16:8-10; Mt 12:40; Mdo 2:24-32; 2 Fal 20:5; Isa 54:7; Hos 6:2; Yoh 1:17; 
15:5 Mt 28:16-17; Mk 16:14; Lk 24:34,36; Yn 20:19 15:7 Lk 24:50 15:8 Mdo 9:3-6; 1 Kor 9:4 
15:9 Mdo 8:3; Efe 3:8; Mt 5:19; 1 Tim 1:15 15:10 2 Kor 11:5,23;6:1 15:15 Mdo 1:22; 5:32 


15:16 1 Kor 6:14 


I WAKORINTHO 15 


waliolala katika Kristo wamepotea. 
19 Kama katika maisha haya tu tume- 
mtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko 
watu wote. 

20 Lakini sasa Kristo amefufuka 
katika wafu, limbuko lao waliolala.t 
21 Maana kwa kuwa mauti ililetwa na 
mtu, kadhalika na kiyama ya wafu 
ililetwa na mtu.t ?? Kwa kuwa kama 
katika Adamu wote wanakufa, kadha- 
lika na katika Kristo wote watahui- 
shwa. BLakini kila mmoja mahali 
pake; limbuko ni Kristo; baadaye walio 
wake Kristo, atakapokuja.t 24 Hapo ndi- 
po mwisho, atakapompa Mungu Baba 
ufalme wake; atakapobatilisha utawala 
wote, na mamlaka yote, na nguvu.! 
25 Maana sharti amiliki yeye, hata awa- 
weke maadui wake wote chini ya 
miguu yake.t 26 Adui wa mwisho ata- 
kayebatilishwa ni mauti.t ?7 Kwa kuwa, 
Alivitiisha vitu vyote chini ya miguu 
yake. Lakini atakaposema, Vyote vi- 
metiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye 
aliyemtiishia vitu vyote hayumo.t 
28 Basi, vitu vyote vikiisha kutiishwa 
chini yake, ndipo Mwana mwenyewe 
naye atatiishwa chini yake yeye aliye- 
mtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu 
awe yote katika wote. 

29 Au je! Wenye kubatizwa kwa ajili 
ya wafu watafanyaje? Kama wafu hawa- 
fufuliwi kamwe, kwa nini kubatizwa 
kwa ajili yao? 30 Na sisi, kwa nini tumo 
hatarini kila saa?t 31 Naam, ndugu, kwa 
huku kujisifu kwangu niliko nako juu 
yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, 
nmakufa kila siku.t 3? Ikiwa, kwa jinsi ya 
kibinadamu, nalipigana na hayawani 
wakali kule Efeso, nina faida gani? 
Wasipofufuliwa wafu, na tule, na tu- 
nywe, maana kesho tutakufa.t 33 Msida- 
nganyike; Mazungumzo mabaya huhari- 
bu tabia njema. 3 Tumieni akili kama 
ipasavyo, wala msitende dhambi; kwa 
maana wengine hawamjui Mungu. Nina- 
nena hayo niwafedheheshe.t 

35 Lakini labda mtu atasema, Wafu- 
fuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili 
gani? 3% Ewe mpumbavu! Uipandayo 





183 


haihuiki, isipokufa;t 37nayo uipandayo, 
huupandi mwili ule utakaokuwa, ila 
chembe tupu, ikiwa ni ya ngano au 
nyingineyo; 38lakini Mungu huipa mwili 
kama apendavyo, na kila mbegu mwili 
wake.t 39 Nyama yote si nyama moja; ila 
nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya 
hayawani, nyingine ya ndege, nyingine 
ya samaki. 4 Tena kuna miili ya mbingu- 
ni, na miili ya duniani; lakini fahari yake 
ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake 
ile ya duniani ni mbali. “! Kuna fahari 
moja ya jua, na fahari nyingine ya 
mwezi, na fahari nyingine ya nyota; 
maana iko tofauti ya fahari hata kati ya 
nyota na nyota. 4 Kadhalika na kiyama 
ya watu. Hupandwa katika uharibifu; 
hufufuliwa katika kutokuharibika; $ hu- 
pandwa katika aibu; hufufuliwa katika 
fahari; hupandwa katika udhaifu; hufu- 
fuliwa katika nguvu;t “hupandwa mwili 
wa asili; hufufuliwa mwili wa roho. 
Ikiwa uko mwili wa asili, na wa roho pia 
uko. 4Ndivyo ilivyoandikwa, Mtu wa 
kwanza, Adamu, akawa nafsi iliyo hai; 
Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhui- 
sha.t #$ Lakini hautangulii ule wa roho, 
bali ule wa asili; baadaye huja ule wa 
roho. 4Mtu wa kwanza atoka katika 
nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka 
mbinguni.t $ Kama alivyo yeye wa udo- 
ngo, ndivyo walivyo walio wa udongo; 
na kama alivyo yeye wa mbinguni, 
ndivyo walivyo walio wa mbinguni. 
4Na kama tulivyoichukua sura yake 
yule wa udongo, kadhalika tutaichukua 
sura yake yeye aliye wa mbinguni. 

50 Ndugu zangu, nisemayo ni haya, 
ya kuwa nyama na damu haziwezi 
kuurithi ufalme wa Mungu; wala uha- 
ribifu kurithi kutokuharibika.t $! Anga- 
lieni, nawaambia ninyi siri; hatutalala 
sote, lakini sote tutabadilika,! 5? kwa 
dakika moja, kufumba na kufumbua, 
wakati wa parapanda ya mwisho; maa- 
na parapanda italia, na wafu watafufu- 
liwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutaba- 
dilika.t 5 Maana sharti huu uharibikao 
uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa 
uvae kutokufa.t 54 Basi huu uharibikao 


15:20 Kol 1:18; 1 Kor 11:30 15:21 Mwa 3:17-19; Rum 5:12,18 15:23 1 The 4:16; Ufu 20:5 
15:24 Dan 2:44 15:25 Zab 110:1; Mt 22:44 15:26 Ufu 20:14; 21:4 15:27 Zab 8:6 

15:30 Rum 8:36 15:31 2 Kor 4:10,11 15:32 Isa 22:13 

15:34 Rum 13:11; Efe 5:14; 1 Kor 6:5; Mdo 26:8 15:36 Yn 12:24 15:38 Mwa 1:11 

15:43 Flp 3:20,21 15:45 Mwa 2:7; Yn 6:63; 2 Kor 3:6,17 15:47 Mwa 2:7 15:49 Mwa 5:3 
15:50 1 Kor 6:13 15:51-52 1 The 4:15-17 15:52 Mt 24:31; 1 The 4:16 15:53 2 Kor 5:4 


184 


utakapovaa kutokuharibika, na huu wa 
kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo 
litakapokuwa lile neno lililoandikwa, 
Mauti imemezwa kwa kushinda.t 55 Ku 
wapi, Ewe mauti, kushinda kwako? U 
wapi, Ewe mauti, uchungu wako?! 
56 Uchungu wa mauti ni dhambi, na 
nguvu za dhambi ni torati.t 5 Lakini 
Mungu na ashukuriwe atupaye kushi- 
nda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 
58 Basi, ndugu zangu wapendwa, mwi- 
marike, msitikisike, mkazidi sana ku- 
tenda kazi ya Bwana sikuzote, kwa 
kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu 
siyo bure katika Bwana.t 
1 6 Kwa habari ya ile changizo 
kwa ajili ya watakatifu, kama 
vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, 
nanyi fanyeni vivyo.t ?Siku ya kwanza 
ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba 
kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake; 
ili kwamba michango isifanyike hapo 
nitakapokuja;t 3nami nitakapofika nita- 
watuma kwa nyaraka wale mtakaowa- 
chagua, wachukue hisani yenu mpaka 
Yerusalemu. 4Na kama ikifaa niende na 
mimi, watasafiri pamoja nami. 

5 Lakini nitakuja kwenu, nikisha 
kupita kati ya Makedonia; maana napita 
kati ya Makedonia.! “Labda nitakaa 
kwenu; naam, labda wakati wote wa 
baridi, mpate kunisafirisha ko kote nita- 
kakokwenda.t 7 Maana sipendi kuonana 
nanyi sasa, katika kupita tu, kwa sababu 
nataraji kukaa kwenu muda kidogo, 
Bwana akinijalia.t $ Lakini nitakaa Efeso 
hata Pentekoste;tt kwa maana nimefu- 
nguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, 
na wako wengi wanipingao.t 

10 Lakini, Timotheo akija, angalie- 
ni akae kwenu pasipo hofu; maana 


|1 WAKORINTHO 15 — 16 


anaifanya kazı ya Bwana vile vile 
kama mimi mwenyewe;t !! bası mtu ye 
yote asimdharau, lakini msafirisheni 
kwa amani, ili aje kwangu; maana 
ninamtazamia pamoja na ndugu zetu.t 
12 Lakini kwa habari za Apolo, ndugu 
yetu, nalimsihi sana aende kwenu pa- 
moja na hao ndugu; ambaye si mapenzi 
yake kwenda sasa; lakini atakuja ata- 
kapopata nafasi.t 

13 Kesheni, simameni imara katika 
Imani, fanyeni kiume, mkawe hodarı.t 
14 Mambo yenu yote na yatendeke ka- 
tika upendo. 

15 Tena ndugu, nawasihi; (mnawa- 
jua watu wa nyumbani mwa Stefana 
kwamba ni malimbuko ya Akaya, nao 
wamejitia katika kazı ya kuwahudumu 
watakatifu);t 18 watiini watu kama ha- 
wa, na kila mtu afanyaye kazı pamoja 
nao, na kujitaabisha.t 17 Nami nafurahi 
kwa sababu ya kuja kwao Stefana na 
Fortunato na Akaiko; maana hawa 
wamenikirimia kwa wingi yale niliyo- 
pungukiwa kwenu. !8 Maana wameni- 
burudisha roho yangu, na roho zenu 
pia; basi wajueni sana watu kama hao.t 

19 Makanisa ya Asia wawasalimu. 
Akila na Priska wawasalimu sana katika 
Bwana, pamoja na kanisa lililoko ndani 
ya nyumba yao.! 2 Ndugu wote wawa- 
salimu. Salimianeni kwa busu takatifu. 

21 Hii ni salamu yangu Paulo kwa 
mkono wangu mwenyewe.t 2 Mtu 
awaye yote asiyempenda Bwana, na 
awe amelaaniwa. Maran atha.? 33 Nee- 
ma ya Bwana Yesu na iwe pamoja 
nanyi. Pendo langu na liwe pamoja 
nanyi nyote katika Kristo Yesu. 


15:54 Isa 25:8 15:55 Hos 13:14; Isa 25:8 15:56 Rum 7:13;6:14 15:58 2 Nya 15:7; Ufu 14:13 
16:1 Rum 15:25-26; Mdo 11:29; Gal 2:10; 2 Kor 8:9 16:2 Mdo 20:7 16:5 Mdo 19:21 


16:6 Rum 15:24; Tit 3:12 16:7 Mdo 20:2; 18:21 
16:8 Law 23:15-21; Kum 16:9-11; Mdo 19:1,10 


16:8-9 Mdo 19:8-10 


16:9 2 Kor 2:12; Kol 4:3; Ufu 3:8 16:10 1 Kor 4:17; Flp 2:20 16:11 1 Tim 4:12 
16:12 1 Kor 1:12;3:6 16:13 Zab 31:24; Efe 6:10 16:15 1 Kor 1:16; Rum 16:5 16:16 Flp 2:29 
16:18 1 The 5:12 16:19 Mdo 18:2,18,26; Rum 16:3,5 16:20 Rum 16:16; 2 Kor 13:12; 1 Pet 5:14 


16:21 Kol 4:18; 2 The 3:17 16:22 Gal 1:8,9 


a 16:22 Maran atha maana yake ni, Bwana wetu anakuja. 


WARAKA WA PILI WA PAULO MTUME KWA 


WAKORINTHO 


1 1 Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa 
mapenzi ya Mungu, na Timotheo 
ndugu yetu; kwa kanisa la Mungu lililo- 
ko Korintho, pamoja na watakatifu wote 
walioko katika nchi yote ya Akaya.t 
2? Neema na iwe kwenu na amani, zitoka- 
zo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana 
Yesu Kristo.t 

3 Na ahimidiwe Mungu, Baba wa 
Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa 
rehema, Mungu wa faraja yote;t 4atufa- 
rijiye katika dhiki zetu zote ili nasi 
tupate kuwafariji wale walio katika dhiki 
za ħamna zote, kwa faraja hizo, tunazo- 
farijiwa na Mungu. “Kwa kuwa kama 
vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwe- 
tu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa 
njia ya Kristo.t $Lakini ikiwa sisi tu 
katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu 
na wokovu wenu; au ikiwa twafarijiwa, 
ni kwa ajili ya faraja yenu; ambayo 
hutenda kazi yake kwa kustahimili ma- 
teso yale yale tuteswayo na sisi.t 7 Na 
tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, 
tukijua ya kuwa kama vile mlivyo wa- 
shiriki wa yale mateso, vivyo hivyo 
mmekuwa washiriki wa zile faraja. 

8 Maana ndugu, hatupendi, msijue 
habari ya dhiki ile iliyotupata katika 
Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko 
nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya 
kuishi.t 9 Naam, sisi wenyewe tulikuwa 
na hukumu ya mauti katika nafsi zetu ili 
tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumai- 
ni Mungu, awafufuaye wafu, 1° aliyetuo- 
koa sisi katika mauti kuu namna ile; tena 
atatuokoa; ambaye tumemtumaini kwa- 
mba atazidi kutuokoa;t ! ninyi nanyi 
mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika 
kuomba, ili, kwa sababu ya ile karama 
tupewayo sisi kwa msaada wa watu 
wengi, watu wengi watoe shukrani kwa 
ajili yetu. 

12Kwa maana kujisifu kwetu ni 
huku, ushuhuda wa dhamiri yetu, ya 
kwamba kwa utakatifu na weupe wa 


moyo utokao kwa Mungu; si kwa heki- 
ma ya mwili, bali kwa neema ya Mungu; 
tulienenda katika dunia, na hasa kwenu 
ninyi.t 3 Maana hatuwaandikii ninyi ne- 
no, ila yale msomayo, au kuyakiri; nami 
nataraji ya kuwa .mtayakiri hayo hata 
mwisho; vile vile kama mlivyotukiri 
kwa-.Sehemu, ya kwamba sisi tu sababu 
ya kujisifu kwenu, kama ninyi mlivyo 
kwetu sisi, katika siku ile ya Bwana 
wetu Yesu.t 

15 Nami nikiwa na tumaini hilo na- 
litaka kufika kwenu hapo kwanza, ili 
mpate karama ya pili; 16 na kupita kwenu 
na kuendelea mpaka Makedonia; na tena 
toka Makedonia kurudi kwenu na kusa- 
firishwa nanyi kwenda Uyahudi.t !” Basi, 
nilipokusudia hayo, je! Nalitumia kigeu- 
geu? Au hayo niyakusudiayo, nayakusu- 
dia kwa jinsi ya mwili kwamba iwe hivi 
kwangu, kusema Ndiyo, ndiyo, na Siyo, 
siyo?t 18Lakini kama Mungu alivyo 
mwaminifu, neno letu kwenu si Ndiyo 
na siyo. MMaana Mwana wa Mungu, 
Kristo Yesu, aliyehubiriwa katikati yenu 
na sisi, yaani, mimi na Silwano na 
Timotheo, hakuwa Ndiyo na siyo; bali 
katika yeye ni Ndiyo.t ?Maana ahadi 
zote za Mungu zilizopo katika yeye ni 
Ndiyo; tena kwa hiyo katika yeye ni 
Amin; Mungu apate kutukuzwa kwa 
sisi! Zi Basi Yeye atufanyaye imara 
pamoja nanyi katika Kristo, na kututia 
mafuta, ni Mungu,t ?naye ndiye aliye- 
tutia muhuri akatupa arabuni ya Roho 
mioyoni mwetu.! 

23 Lakini mimi namwita Mungu awe 
shahidi juu ya roho yangu, ya kwamba, 
kwa kuwahurumia sijafika Korintho.t 
Si kwamba tunatawala imani yenu; 
bali tu wasaidizi wa furaha yenu; maana 
kwa imani yenu mnasimama.t 
2 1 Lakini nafsini mwangu nalikusu- 

dia hiyi, nisije. kwenu tena kwa 
huzuni.t 2 Maana mimi nikiwatia huzu- 
ni, basi ni nani anifurahishaye mimi ila 


Mdo 18:1; 1 Kor 1:1 1:2 Rum 1:7 1:3 Rum 15:5; Efe 1:3; 1 Pet 1:3 1:5 Zab 34:19; 94:19 


1:1 

1:6 2 Kor 4:15,17 1:8 1 Kor 15:32; Mdo 19:23 1:10 2 Tim 4:18 

1:12 2 Kor 2:17; Ebr 13:18; 1 Kor 1:17 1:14 2 Kor 5:12; Flp 2:16 1:16 Mdo 19:21; 1 Kor 16:5,6 
1:17 2 Kor 5:16 1:19 Mdo 18:5 1:20 Ufu 3:14 1:21 1 Yoh 2:27 

1:22 2 Kor 5:5; Rum 8:16; Efe 1:13,14 1:23 2 Kor 11:31; Rum 1:9 1:24 1 Pet 5:3 

2:1 2 Kor 12:21; 1 Kor 4:21 


185 


186 


yeye ahuzunishwaye nami? 3 Nami na- 
liwaandikia neno lilo hilo, ili nijapo 
nisitiwe huzuni na wale ambao ilinipa- 
sa kuwafurahia; nikiwatumaini ninyi 
nyote kwamba furaha yangu ni yenu 
nyote pia. “Maana katika dhiki nyingi 
na taabu ya moyo niliwaandikia na 
machozi mengi; si kwamba mhuzuni- 
shwe, bali mpate: kujua upendo wangu 
nilio nao kwenu jinsi ulivyo mwingi.t 

5 Lakini iwapo mtu amehuzunisha, 
hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa 
sehemu (nisije nikalemea mno), ame- 
wahuzunisha ninyi nyote.t 6 Yamtosha 
mtu wa namna hii adhabu ile aliyope- 
wa na walio wengi; ? hata kinyume cha 
hayo, ni afadhali mmsamehe na kumfa- 
riji, mtu kama huyo asije akamezwa 
katika huzuni yake ipitayo kiasi. $ Kwa 
hiyo nawasihi kumthibitishia upendo 
wenu. ? Maana naliandika kwa sababu 
hii pia, ili nipate bayana kwenu kwa- 
mba mmekuwa wenye kutii katika 
mambo yote.t 1*0 Lakini kama mkimsa- 
mehe mtu neno lo lote, nami nimemsa- 
mehe; kwa maana mimi nami, ikiwa 
nimemsamehe mtu neno lo lote, nime- 
msamehe kwa ajili yenu mbele za 
Kristo,! 1! Shetani asije akapata kutu- 
shinda; kwa maana: hatukosi kuzijua 
fikira zake.t 

12 Basi nilipofika’ Troa kwa ajili 
ya Injili ya Kristo, nikafunguliwa 
mlango katika Bwana,t !3 sikuona raha 
nafsini mwangu, kwa sababu siku- 
mwona Tito ndugu yangu, balt nilia- 
gana nao, nikaondoka kwenda Make- 
donia. “Ila Mungu ashukuriwe, 
anayetushangiliza daima katika Kri- 
sto, na kuidhihirisha harufu ya kumjua 
yeye kila mahali kwa kazi yetu. 
IS Kwa maana sisi tu..manukato ya 
Kristo, mbele za Mungu, katika wao 
wanaookolewa, na katika wao wanao- 
potea;t 16 katika hao wa pili harufu ya 
mauti iletayo mauti; katika hao wa 
kwanza harufu ya uzima iletayo uzi- 
ma. Naye ni nani atoshaye kwa ma- 
mbo hayó?t 17 Kwa maana sisi si kama 
walio wengi, walighoshio neno la 


2 WAKORINTHO 2-3 


Mungu; bali kama kwa weupe wa 
moyo, kama kutoka kwa Mungu, mbe- 
le za Mungu, twanena katika Kristo.t 
3 l Je! Tunaanza tena kujisifu we- 

nyewe? Au tunahitaji, kama we- 
ngine, barua zenye sifa kuja kwenu, au 
kutoka kwenu?t 2Ninyi ndinyi barua 
yetu, iliyoandikwa mioyoni mwetu, 
inajulikana na kusomwa na watu wote;t 
3mnadhihirishwa kwamba mmekuwa 
barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandi- 
kwa si kwa wino, bali kwa Roho wa 
Mungu aliye hai; si katika vibao vya 
mawe, ila katika vibao ambavyo ni 
mioyo ya nyama.t 

4 Na tumaini hilo tunalo mbele za 
Mungu kwa njia ya Kristo. 5 Si kwa- 
mba twatosha sisi wenyewe kufikiri 
neno lo lote kwamba ni letu wenye- 
we, bali utoshelevu wetu watoka kwa 
Mungu.t $ Naye ndiye aliyetutoshele- 
za kuwa wahudumu wa agano jipya; 
si wa andiko, bali wa roho; kwa 
maana andiko huua, bali roho huhui- 
sha.t 7 Basi, ikiwa huduma ya mauti, 
iliyoandikwa na kuchorwa katika ma- 
we, ilikuja katika utukufu, hata Wai- 
sraeli hawakuweza kuukazia macho 
uso wa Musa, kwa sababu ya utukufu 
wa uso wake; nao ni utukufu ulioku- 
wa ukibatilika;t 8 je! Huduma ya roho 
haitazidi kuwa katika utukufu?! 
9? Kwa maana ikiwa huduma ya adha- 
bu ina utukufu, siuze huduma ya haki 
ina utukufu unaozidi.! !? Maana hata 
ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu 
hivi, kwa sababu ya utukufu uzidio 
sana.t 11 Kwa maana, ikiwa ile inayo- 
batilika ilikuwa na utukufu, zaidi 
sana ile ikaayo ina utukufu. 

12 Basi, kwa kuwa mna taraja la 
namna hii, twatumia ujasiri Mwingi; 
l3nasi si kama Musa alivyotia utaji juu 
ya uso wake, ili kwamba Waisraeli 
wasitazame sana mwisho wa ile iliyoku- 
wa ikibatilika;t ila fikira zao zilitiwa 
uzito. Kwa maana hata leo hivi, wakati 
lisomwapo Agano la Kale, utaji uo huo 
wakaa; yaani, haikufunuliwa kwamba 
huondolewa katika Kristo;t !5ila hata 


2:4 Mdo 20:31 2:5 1 Kor 5:1 2:92Kor7:15 2:10 Lk 10:16 2:11 Lk 22:31 

2:12-13 Mdo 20:1; 14:27; 1 Kor 16:9 2:15 1 Kor 1:18 2:16 2 Kor 3-5,6; Lk 2:34 

2:17 2 Kor 1:12; 1 Pet 4:11 3:1 2 Kor 5:12; Rum 16:1; Mdo 18:27 3:2 1 Kor 9:2 

3:3 Kut 24:12; 31:18; 34:1; Mit 3:3; 7:3; Rum 15:16; Yer 31:33; Eze 11:19; 36:26 3:5 2 Kor 2:6 
3:6 Yer 31:31; 1 Kor 11:25, Rum 7:6; Yn 6:63 3:7 Kut 34:29 3:8 Gal 3:2,5 

3:9 Kum 27:26; Rum 1:17; 3:21 3:10 Kut 34:29 3:13 Kut 34:33,35 3:14 Rum 11:25 


2 WAKORINTHO 3-5 


leo, torati ya Musa isomwapo, utaji 
huikalia mioyo yao. !ś Lakini wakati wo 
wote watakapomgeukia Bwana, ule utaji 
huondolewa.t 17 Basi ‘Bwana’ ndiye Ro- 
ho; walakini alipo Roho wa Bwana, hapo 
ndipo penye uhuru.t !8 Lakini sisi sote, 
kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha 
utukufu wa Bwana, kama vile katika 
kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano 
uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama 
vile kwa utukufu utokao kwa Bwana, 
aliye Roho. 
1 Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna 
huduma hii, kwa jinsi tulivyopata 
rehema, hatulegei;t ?lakini tumekataa 
mambo ya aibu yaliyositirika, wala ha- 
tuenendi kwa hila, wala kulichanganya 
neno la Mungu na uongo; bali kwa 
kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha 
kuwa na haki, dhamiri za watu zikitu- 
shuhudia mbele za Mungu.t 3Lakini 
ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika 
kwa hao wanaopotea;t 4ambao ndani yao 
mungu wa dunia hii amepofusha fikira 
zao wasioamini, isiwazukie nuru ya 
injili ya utukufu wake Kristo aliye sura 
yake Mungu.t SKwa maana hatujihubiri 
wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni 
Bwana; na sisi wenyewe kuwa tu watu- 
mishi wenu kwa ajili ya Yesu.t Kwa 
kuwa Mungu, aliyesema, Nuru itang'aa 
toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni 
mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu 
wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo.t 
7 Lakini tuna hazina hii katika vyo- 
mbo vya udongo, ili adhama kuu ya 
uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka 
kwetu.t 8Pande zote twadhikika, bali 
hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati 
tamaa;t twaudhiwa, bali hatuachwı; 
twatupwa chini, bali hatuangamizwi; 
losiku zote twachukua katika mwili 
kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu 
nao udhihirishwe katika miili yetu.t 
II Kwa maana sisi tulio hai, siku zote 
twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili 
uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika 
miili yetu ipatikanayo na mauti.? '? Basi 
hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali 


Zab 39:12 


187 


uzima ndani yenu. Lakini kwa kuwa 
tuna roho ile ile ya imani; kama ilivyoa- 
ndikwa, Naliamini, na kwa sababu hiyo 
nalinena; sisi nasi twaamini, na kwa 
sababu hiyo twanena;t tukijua ya kwa- 
mba yeye aliyemfufua Bwana Yesu 
atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu, na 
kutuhudhurisha pamoja nanyi.t !5Kwa 
maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili 
neema hiyo ikiongezwa sana, kwa hao 
walio wengi shukrani izidishwe, na Mu- 
ngu atukuzwe.t 

16 Kwa hiyo hatulegei; bali ijapoku- 
wa utu wetu wa nje unachakaa, lakini 
utu wetu wa ndani unafanywa upya siku 
kwa siku.t 17 Maana dhiki yetu nyepesi, 
iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia 
utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi 
sana;?! IStusiviangalie vinavyoonekana, 
bali visivyoonekana. Kwa maana vina- 
vyoonekana ni vya muda tu; bali visi- 
vyoonekana ni vya milele.t 
5 1 Kwa maana twajua ya kuwa nyu- 

mba ya maskani yetu iliyo ya 
dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo 
litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofa- 
nywa kwa mikono, iliyo ya milele 
mbinguni.t ? Maana katika nyumba hii 
twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao 
letu litokalo mbinguni;t 3ikiwa tuki- 
sha kuvikwa hatutaonekana tu uchi. 
4Kwa sababu sisi tulio katika maskanı 
hii twaugua, tukilemewa; si kwamba 
twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili 
kitu kile kipatikanacho na mauti kime- 
zwe na uzima.t 5 Basi yeye aliyetufa- 
nya kwa ajili ya neno lilo hilo ni 
Mungu, aliyetupa arabuni ya Roho.t 
6 Basi siku zote tuna moyo mkuu; tena 
twajua ya kuwa, wakati tuwapo hapa 
katika mwili, tunakaa mbali na Bwa- 
na.t 7 (Maana twaenenda kwa imani, si 
kwa kuona.)t 8 Lakini tuna moyo mkuu; 
nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo 
katika mwili na kukaa pamoja na 
Bwana.t 9 Kwa hiyo, tena, ikiwa tupo 
hapa, au ikiwa hatupo hapa, twajitahidi 
kumpendeza yeye.t 10 Kwa maana ime- 
tupasa sisi sote kudhihirishwa mbele 


:16 Kut 34:34; Rum 11:23,26 3:17 Yn 7:39; 8:36; Kut 16:7; 24:17; Rum 8:2 

:1 2 Kor 3:6; l Kor 7:25 4:2 2 Kor 2:17; | The 2:5 4:3 1 Kor 1:18 

:4 Ebr 1:3; Efe 2:2; 2 The 2:11;Kol 1:15 4:5 2 Kor 1:24 4:6 Mwa 1:3; 2 Kor 3:18; Isa 9:1 

:7 2 Kor 5:1; Mdo 9:15 4:8 2 Kor 1:8; 7:5 4:10 1 Kor 15:31 4:11 Rum8:36 4:13 Zab 116:10 
:14 1 Kor 6:14 4:15 2 Kor 1:3-6 4:16 Efe 3:16 4:17 Rum 8:17,18 4:18 Ebr 11:1,3; Kol 1:16 
:1 Ayu 4:19; 2 Pet 1:13,14 5:2 Rum 8:23 5:4 1 Kor 15:53 
:5 2 Kor 1:22; Efe 1:13; Rum 8:16,23 5:6 Ebr 11:13 5:7 1 Kor 13:12 5:8 Flp 1:23 
:9 


188 


ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila 
mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda 
kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwa- 
mba ni mema au mabaya.t 

11 Basi tukijua hofu ya Bwana, 
twawavuta wanadamu; lakini tumedhihi- 
rishwa mbele za Mungu. Nami natumai- 
ni ya kuwa tumedhihirishwa katika dha- 
miri zenu piat 1 Maana hatujisifu 
wenyewe mbele yenu tena, bali tunawa- 
pa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili 
mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu 
kwa mambo ya nje tu, wala si kwa 
mambo ya moyoni! Maana ikiwa 
tumerukwa na akili zetu, ni kwa ajili ya 
Mungu; au ikiwa tunazo akili zetu 
timamu, ni kwa ajili yenu. #Maana, 
upendo wa Kristo watubidisha; maana 
tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja 
alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa 
wote; !Stena alikufa kwa ajili ya wote, 
ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili 
ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili 
yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili 
yao.t 16Hata imekuwa, sisi tangu sasa 
hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya 
mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo 
kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumta- 
mbui hivi tena. "Hata imekuwa, mtu 
akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe 
kipya; ya kale yamepita tazama! Yame- 
kuwa mapya.t !8 Lakini vyote pia vyato- 
kana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na 
nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa 
huduma ya upatanisho;t !? yaani, Mungu 
alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha 
ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie 
makosa yao; naye ametia ndani yetu 
neno la upatanisho.t 

20 Basi tu wajumbe kwa ajili ya 
Kristo, kana kwamba Mungu anasihi 
kwa vinywa vyetu; twawaomba ninyi 
kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na 
Mungu.t ?! Yeye asiyejua dhambi ali- 
mfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, 
ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu 
katika Yeye.t 


2 WAKORINTHO 5-6 


1 Nasi tukitenda kazi pamoja naye 

twawasihi msiipokee neema ya 
Mungu bure.t ? (Kwa maana asema, 

Wakati uliokubalika nalikusikia, 

Siku ya wokovu nalikusaidia; 
tazama, wakati uliokubalika ndio sasa; 
tazama, siku ya wokovu ndiyo sasa.) 
3Tusiwe kwazo la namna yo yote 
katika jambo lo lote, ili utumishi wetu 
usilaumiwe; 4bali katika kila neno 
tujipatie sifa njema, kama watumishi 
wa Mungu; katika saburi nyingi, katika 
dhiki, katika misiba, katika shida;t 
S katika mapigo, katika vifungo, katika 
fitina, katika taabu, katika kukesha, 
katika kufunga;t $katika kuwa safi, 
katika elimu, katika uvumilivu, katika 
utu wema, katika Roho Mtakatifu, 
katika upendo usio unafiki;t 7 katika 
neno la kweli, katika nguvu ya Mungu; 
kwa silaha za haki za mkono wa kuume 
na za mkono wa kushoto;t 8 kwa utuku- 
fu na aibu; kwa kunenwa vibaya na 
kunenwa vema; kama wadanganyao, 
bali tu watu wa kweli; °? kama wasioju- 
likana, bali wajulikanao sana; kama 
wanaokufa, kumbe tu hai; kama wa- 
naorudiwa, bali wasiouawa;t 10 kama 
wenye huzuni, bali siku zote tu wenye 
furaha; kama maskini, bali tukitajirisha 
wengi; kama wasio na kitu, bali tu 
wenye vitu vyote.t 

11 Vinywa vyetu vimefumbuliwa 
kwenu, enyi Wakorintho; mioyo yetu 
imekunjuliwa.t 12 Hamsongwi ndani 
yetu, bali mwasongwa katika mioyo 
yenu. !3 Basi, ili mlipe kadiri ile mliyo- 
pewa (nasema nanyi kama na watoto), 
nanyi pia mkunjuliwe mioyo.t 

14 Msifungiwe nira pamoja na wa- 
sioamini, kwa jinsi isivyo sawasawa; 
kwa maana pana urafiki gani kati ya 
haki na uasi? Tena pana shirika gani 
kati ya nuru na giza?! ISTena pana 
ulinganifu gani kati ya Kristo na Belia- 
ri?“ Au yeye aaminiye ana sehemu 
gani pamoja na yeye asiyeamini? 16 Te- 
na pana mapatano gani kati ya hekalu 
la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi 


:10 Rum 2:16; 14:10; Mdo 17:31 5:11 2 Kor 4:2 5:12 2 Kor3:1 5:15 1 Tim 2:6; Rum 14:7,8 
:17 Rum 8:1,10; Gal 6:15; Ufu 21:5; Isa 43:18; 65:17 5:18 Rum 5:10 


:19 Rum 3:24,25; Kol 1:19,20 5:20 Isa 52:7 


:2 Isa 49:8; Lk 4:19,21 6:4 2 Kor 4:2 6:5 Mdo 16:23; 2 Kor 11:23-27 6:6 1 Tim 4:12 
:7 1 Kor 2:4 6:9 2 Kor 4:10; Zab 118:18 6:10 Flp 4:12,13 6:11 Zab 119:32 6:13 1 Kor 4:14 


5 
5 
5 
5:21 Yn 8:46; Ebr 4:15; Gal 3:13; 1 Kor 1:30; Flp 3:9; 1 Pet 2:22 6:1 2 Kor 1:24; 5:20 
6 
6 
6 
a 


2 WAKORINTHO 6 - 8 


tu hekalu la Mungu aliye hai; kama 
Mungu alivyosema, ya kwamba, Nita- 
kaa ndani yao, na kati yao nitatembea, 
nami nitakuwa Mungu wao, nao wata- 
kuwa watu wangu.t 17 Kwa hiyo, 
Tokeni kati yao, 
Mkatengwe nao, asema Bwana, 
Msiguse kitu kilicho kichafu, 
Nami nitawakaribisha.t 
18 Nitakuwa Baba kwenu, 
Nanyi mtakuwa kwangu wanangu 
wa kiume na wa kike, 
asema Bwana Mwenyezi.t 
1 Basi, wapenzi wangu, kwa kuwa 
tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi 
zetu na uchafu wote wa mwili na roho, 
huku tukitimiza utakatifu katika ku- 
mcha Mungu. 

2 Tupeni nafasi mioyoni mwenu. 
Hatukumdhulumu mtu ye yote, wala 
kumharibu mtu, wala kumkaramkia 
mtu.t 3 Sisemi neno hilo ili niwahuku- 
mu ninyi kuwa na hatia; kwa maana 
nimetangulia kusema, ya kwamba ni- 
nyi mmo mioyoni mwetu hata kwa kufa 
pamoja, na kuishi pamoja.t “Ninao 
ujasiri mwingi kwenu; naona fahari 
kuu juu yenu. Nimejaa faraja, katika 
dhiki yetu yote nimejaa furaha ya 
kupita kiasi. 

5 Kwa maana hata tulipokuwa tu- 
mefika Makedonia miili yetu haikupata 
nafuu; bali tulidhikika kote kote; nje 
palikuwa na vita, ndani hofu.t 6 Lakini 
Mungu, mwenye kuwafariji wanyonge, 
alitufariji kwa kuja kwake Tito.t 7 Wala 
si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile 
faraja nazo alizofarijiwa kwenu, aki- 
tuarifu habari ya shauku yenu, na 
maombolezo yenu, na bidii yenu kwa 
ajili yangu, hata nikazidi kufurahi. 
8 Kwa sababu, ijapokuwa naliwahuzu- 
nisha kwa waraka ule, sijuti; hata ikiwa 
nalijuta, naona ya kwamba waraka ule 
uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kita- 
mbo tu.t ? Sasa nafurahi, si kwa sababu 
ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa saba- 
bu mlihuzunishwa, hata mkatubu. 
Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya 
Mungu, ili msipate hasara kwa tendo 


6:1 
6:1 
6:1 
7:2 
7:6 
7:1 


189 


letu katika neno lo lote. 1° Maana 
huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufa- 
nya toba liletalo wokovu lisilo na 
majuto; bali huzuni ya dunia hufanya 
mauti.t 11! Maana, angalieni, kuhuzuni- 
shwa kuko huko kwa jinsi ya Mungu 
kulitenda bidii kama nini ndani yenu; 
naam, na kujitetea, naam, na kukasiri- 
ka, naam, na hofu, naam, na shauku, 
naam, na kujitahidi, naam, na kisasi! 
Kwa kila njia mmejionyesha wenyewe 
kuwa safi katika jambo hilo. !? Basi, 
ijapokuwa naliwaandikia, sikuandika 
kwa ajili yake yeye aliyedhulumu, 
wala si kwa ajili yake yeye aliyedhu- 
lumiwa, bali bidii yenu kwa ajili yetu 
ipate kudhihirishwa kwenu mbele za 
Mungu. 3 Kwa hiyo tulifarijiwa. Tena 
katika kufarijiwa kwetu tulifurahi sana 
kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya 
Tito; maana roho yake imeburudishwa 
na ninyi nyote. !4Kwa maana, ikiwa 
nimejisifu mbele yake katika neno lo 
lote kwa ajili yenu, sikutahayarishwa; 
bali, kama tulivyowaambia mambo yo- 
te kwa kweli, vivyo hivyo na kujisifu 
kwetu kwa Tito kulikuwa kweli. 15 Na 
mapenzi yake kwenu yamekuwa mengi 
kupita kiasi, akumbukapo kutii kwenu 
ninyi nyote, jinsi mlivyomkaribisha 
kwa hofu na kutetemeka.! 16 Nafurahi, 
kwa sababu katika kila neno nina moyo 
mkuu kwa ajili yenu. 

l Tena ndugu zetu, twawaarifu 

habari ya neema ya Mungu, wali- 
yopewa makanisa ya Makedonia;t 
2 maana walipokuwa wakijaribiwa 
kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao 
na umaskini wao uliokuwa mwingi 
uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. 
3 Maana nawashuhudia kwamba, kwa 
uwezo wao, na zaidi ya uwezo wao, 
kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu 
vyao; 4 wakituomba sana pamoja na 
kutusihi kwa habari ya neema hii, na 
shirika hili la kuwahudumia watakati- 
fu.t 5Tena walitenda hivi si kama 
tulivyotumaini tu, bali kwanza waliji- 
toa nafsi zao kwa Bwana; na kwetu 
pia, kwa mapenzi ya Mungu. $ Hata 


6 Law 26:12; Eze 37:27; 1 Kor 3:16; 6:19; Eze 37:27 

7 Isa 52:11; Yer 51:45; Eze 20:34,41; Ufu 18:4 

8 2 Sam 7:8,14; 1 Nya 17:13; Isa 43:6; Yer 31:9; 32:38; Hos 1:10; Amo 4:13 

2 Kor 12:17; Mdo 20:33 7:3 2 Kor 6:11-13 7:5 2 Kor 2:13; Mdo 20:1,2 

2 Kor 1:3,4; 2:13; Zab 113:6; 138:6; Isa 66:2 7:8 2 Kor 2:4 7:10 Mt 27:3-5; Ebr 12:17 
5 2 Kor 2:9 8:1-4 Rum 15:26 8:4 2 Kor 9:1; Mdo 11:29 


190 


tukamwonya Tito kuwatimilizia nee- 
ma hii kwenu kama vile yeye alivyo- 
tangulia kuianzisha. 7 Lakini kama 
mlivyo na wingi wa mambo yote; 
imani, na usemi, na elimu, na bidii 
yote, na upendo wenu kwetu sisi; basi 
vivyo hivyo mpate wingi wa neema 
hii pia.t 8 Sineni ili kuwaamuru, bali 
kwa bidii ya watu wengine nijaribu 
unyofu wa upendo wenu. ° Maana 
mmejua neema ya Bwana wetu Yesu 
Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa 
ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili 
kwamba ninyi mpate kuwa matajiri 
kwa umaskini wake.t 10 Nami katika 
neno hili natoa shauri langu; maana 
neno hili lawafaa ninyi mliotangulia, 
yapata mwaka, licha ya kutenda hata 
na kutaka pia. !! Lakini sasa timizeni 
kule kutenda nako, ili kama vile 
mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hi- 
vyo mkawe tayari na kutimiza, kwa 
kadiri ya mlivyo navyo. !? Maana, 
kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadiri 
ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya 
asivyo navyo.t 13 Maana sisemi hayo, 
ili wengine wapate raha nanyi mpate 
dhiki; 14 bali mambo yawe sawasawa; 
wakati huu wa sasa wingi wenu uwa- 
fae upungufu wao, ili na wingi wao 
uwafae ninyi mtakapopungukiwa; ili 
mambo yawe sawasawa.! !5 Kama ili- 
vyoandikwa, Aliyekusanya vingi, ha- 
kuzidi, wala yeye aliyekusanya vicha- 
che hakupungukiwa.t 

16 Lakini ahimidiwe Mungu atiaye 
bidii ile ile kwa ajili yenu katika moyo 
wa Tito. Maana aliyapokea kweli 
yale maonyo; tena, huku akizidi kuwa 
na bidii, alisafiri kwenda kwenu kwa 
hiari yake mwenyewe. 1#Na pamoja 
naye tukamtuma ndugu yule ambaye 
sifa zake katika Injili zimeenea maka- 
nisani mwote. !? Wala si hivyo tu, bali 
alichaguliwa na makanisa asafiri pa- 
moja nasi katika jambo la neema hii, 
tunayoitumikia, ili Bwana atukuzwe, 
ukadhihirike utayari wetu.t 20 Tukijie- 
pusha na neno hili, mtu asije akatulau- 
mu kwa habari ya karama hii tunayoi- 
tumikia; ?! tukitangulia kufikiri yaliyo 
mema, si mbele za Bwana tu, ila na 


2 WAKORINTHO 8-9 


mbele ya wanadamu.t ?? Nasi pamoja 
nao tumemtuma ndugu yetu tuliye- 
mwona mara nyingi katika mambo 
mengi kuwa ana bidii, na sasa ana bidii 
zaidi sana kwa sababu ya tumaini kuu 
alilo nalo kwenu. 3 Basi mtu akitaka 
habari za Tito, yeye ni mshirika wa- 
ngu, na mtenda kazi pamoja nami kwa 
ajili yenu; tena akitaka habari za ndugu 
zetu, wao ni mitume wa makanisa, na 
utukufu wa Kristo.t 24 Basi waonyeshe- 
ni mbele ya makanisa hakika ya upe- 
ndo wenu, na ya kujisifu kwetu kwa 
ajili yenu.t 
Q 1 Kwa habari za kuwahudumia wa- 
takatifu sina haja ya kuwaandikia.t 
2 Maana najua utayari wenu, ninaojisifia 
kwa ajili yenu kwa Wamakedonia, kwa- 
mba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka 
mzima; na bidii yenu imewatia moyo 
wengi wao. Lakini naliwatuma hao 
ndugu, ili kujisifu kwetu kwa ajili yenu 
kusibatilike katika jambo hili; mpate 
kuwa tayari, kama nilivyosema; 4 kusudi, 
wakija Wamakedonia pamoja nami, na 
kuwakuta hamjawa tayari, tusije tukata- 
hayarika sisi, (tusiseme ninyi), katika 
hali hiyo ya kutumaini. “Basi naliona ya 
kuwa ni lazima niwaonye ndugu hawa 
watangulie kufika kwenu, na kutengene- 
za mapema karama yenu mliyoahidi 
tangu zamani, ili iwe tayari, na hivi iwe 
kama kipawa, wala si kama kitu kitole- 
wacho kwa unyimivu. 

6 Lakini nasema neno hili, Apanda- 
ye haba atavuna haba; apandaye kwa 
ukarimu atavuna kwa ukarimu.! 7 Kila 
mtu na atende kama alivyokusudia 
moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si 
kwa lazima; maana Mungu humpenda 
yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.t 
8 Na Mungu aweza kuwajaza kila nee- 
ma kwa wingi, ili ninyi, mkiwa na 
riziki za kila namna siku zote, mpate 
kuzidi sana katika kila tendo jema; 
9 kama ilivyoandikwa, 

Ametapanya, amewapa maskini, 

Haki yake yakaa milele.t 
ONa yeye ampaye mbegu mwenye 
kupanda, na mkate uwe chakula, atawa- 
pa mbegu za kupanda na kuzizidisha, 
naye atayaongeza mazao ya haki yenu; 


8:7 1 Kor 1:5; 16:1,2 8:9 Mt8:20 8:12 Mit 3:27,28; Mk 12:43 8:14 2 Kor 9:12 
8:15 Kut 16:18 8:19 Gal 2:10 8:21 Mit 3:4 8:23 2 Kor 7:13; 12:18; Rum 16:7 8:24 2 Kor 7:14 
9:1 2 Kor 8:4,20 9:6 Mit 11:24; 19:17 9:7 Rum 12:8; 1 Nya 29:17 9:9 Zab 112:9 


9:10 Isa 55:10; Hos 10:12 


2 WAKORINTHO 9-11 


11 mkitajirishwa katika vitu vyote mpate 
kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mu- 
ngu shukrani kwa kazi yetu.t 12? Maana 
utumishi wa huduma hii hauwatimizii 
watakatifu riziki walizopungukiwa tu, 
bali huzidi sana kuwa na faida kwa 
shukrani nyingi apewazo Mungu; 
3 kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi 
huo, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya 
utii wenu katika kuikiri Injili ya Kristo, 
na kwa ajili ya ukarimu wenu mliowa- 
shirikisha wao na watu wote. #Nao 
wenyewe, wakiomba dua kwa ajili ye- 
nu, wawaonea shauku kwa sababu ya 
neema ya Mungu iliyozidi sana ndani 
yenu. !5 Mungu ashukuriwe kwa sababu 
ya kipawa chake, tusichoweza kukisifu 
kama ipasavyo. 
1 0 1 Basi, mimi Paulo mwenyewe 
nawasihi kwa upole na utarati- 
bu wa Kristo; mimi niliye mnyenyeke- 
vu nikiwapo pamoja nanyi, bali nisipo- 
kuwapo ni mwenye ujasiri kwenu;t 
2 naam, naomba kwamba nikiwapo, ni- 
siwe na ujasiri kwa uthabiti ambao 
nahesabu kuwa nao juu ya wale wanao- 
dhania ya kuwa sisi tunaenenda kwa 
jinsi ya mwili.t 3 Maana ingawa tunae- 
nenda katika mwili, hatufanyi vita kwa 
jinsi ya mwili; “(maana silaha za vita 
vyetu si za mwili, bali zina uwezo 
katika Mungu hata kuangusha ngo- 
me;)t 5tukiangusha mawazo na kila 
kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya 
elimu ya Mungu; na tukiteka nyara kila 
fikira ipate kumtii Kristo; ô tena tukiwa 
tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwe- 
nu kutakapotimia.t 7 Yaangalieni yali- 
yo mbele ya macho yenu. Mtu akijitu- 
mainia mwenyewe ya kuwa ni mtu wa 
Kristo, na afikiri hivi pia nafsini mwa- 
ke, ya kwamba kama yeye alivyo mtu 
wa Kristo, vivyo hivyo na sisi. $ Maa- 
na, nijapojisifu zaidi kidogo kwa ajili 
ya mamlaka yetu, (tuliyopewa na Bwa- 
na, tupate kuwajenga wala si kuwaa- 
ngusha), sitatahayarika;t ° nisije nikao- 
nekana kana kwamba nataka 
kuwaogofya kwa nyaraka zangu. 
10 Maana wasema, Nyaraka zake ni 
nzito, hodari; bali akiwapo mwenyewe 





191 


mwilini ni dhaifu, na.maneno yake si 
kitu. 1! Mtu kama huyo na afikiri hivi, 
ya kwamba jinsi tulivyo kwa maneno 
katika nyaraka tusipokuwapo, ndivyo 
tulivyo kwa matendo tukiwapo.t 
12 Kwa kuwa hatuthubutu kujihe- 
sabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu 
wenyewe, wala kujilinganisha nao; bali 
wao wenyewe wakijipima nafsi zao na 
nafsi zao, na wakijilinganisha nafsi zao 
na nafsi zao, hawana akili.t 3 Lakini 
sisi hatutajisifu zaidi ya kadiri yetu; 
bali kwa kadiri ya kipimo tulichopimi- 
wa na Mungu, yaani, kadiri ya kufika 
hata kwenu.t 14 Maana hatujitanui nafsi 
zetu kupita kadiri yetu, kana kwamba 
hatuwafikii ninyi; kwa sababu tulita- 
ngulia kufika mpaka kwenu katika 
injili ya Kristo; !5 wala hatujisifu zaidi 
ya kadiri yetu, yaani, katika taabu za 
watu wengine; bali tukiwa na tumaini 
ya kwamba, imani yenu ikuapo, tuta- 
kuzwa kwenu kwa kadiri ya kipimo 
chetu, na kupata ziada;ł 16 hata kuihu- 
biri Injili katika nchi zilizo mbele 
kupita nchi zenu; tusijisifu katika kipi- 
mo cha mtu mwingine kwa mambo 
yaliyokwisha kutengenezwa.t 17 Laki- 
ni, Yeye ajisifuye, na ajisifu katika 
Bwana.t 18 Maana mtu mwenye kuku- 
baliwa si yeye ajisifuye, bali yeye 
asifiwaye na Bwana.t 
1 1 1 Laiti mngechukuliana nami 
katika upumbavu wangu kido- 
go! Naam, mchukuliane nami. ? Maana 
nawaonea wivu, wivu wa Mungu; kwa 
kuwa naliwaposea mume mmoja, ili 
nimletee Kristo bikira safi.t 3 Lakini 
nachelea; kama yule nyoka alivyomda- 
nganya Hawa kwa hila yake, asije 
akawaharibu fikira zenu, mkauacha 
unyofu na usafi kwa Kristo.t 4Maana 
yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine 
ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipo- 
kea roho nyingine msiyoipokea, au 
injili nyingine msiyoikubali, mnatenda 
vema kuvumiliana naye!t $ Maana na- 
dhani ya kuwa mimi sikupungukiwa na 
kitu walicho nacho .mitume walio wa- 
kuu.t $ Lakini nijapokuwa mimi ni mtu 
asiyejua kunena, hii si ‘hali yangu 


9:11 2 Kor 1:11;4:15 9:12 2Kor 8:14 10:1 1 Kor 2:3; Gał 5:2 10:2 1 Kor 4:21 
10:4 Efe 6:13-17 10:6 2 Kor 2:9 10:8 2 Kor 12:6; 1 Kor 5:4,5. 10:11 2.Kor 13:2,10 
10:12 2 Kor 3:1; 5:12 10:13 Rum 12:3 10:15 Rum 15:20 10:16 Mdo 19:21 

10:17 Yer 9:24; 1 Kor 1:31 10:18 1 Kor 4:5 11:2 Efe 5:26,27 11:3 Mwa 3:1-5,13 
11:4 Gal 1:8,9 11:5 2 Kor 12:11; 1 Kor 15:10; Gal 2:6,9 


192 


katika elimu; ila katika kila neno 
tumedhihirishwa kwenu.t 

7 Je! Nalifanya dhambi kwa ku- 
nyenyekea ili ninyi mtukuzwe, kwa 
sababu naliwahubiri Injili ya Mungu 
bila ujira?t 8 Naliwanyang'anya ma- 
kanisa mengine mali yao, nikitwaa 
posho langu ili niwahudumie ninyi.t 
9 Nami nilipokuwa pamoja nanyi na 
kuhitaji sikumlemea mtu. Maana hao 
ndugu waliokuja kutoka Makedonia 
walinipa kadiri ya mahitaji yangu; 
nami katika mambo yote najilinda 
nafsi yangu nisiwalemee hata kidogo; 
tena najilinda.t 1° Kama vile ile kweli 
ya Kristo ilivyo ndani yangu, hakuna 
mtu atakayenifumba kinywa katika 
kujisifu huku, katika mipaka ya Aka- 
ya.t 11 Kwa nini? Je! Ni kwa sababu 
siwapendi ninyi? Mungu anajua. 
12 Lakini nifanyalo nitalifanya, ili ni- 
wapinge hao watafutao nafasi wasipa- 
te nafasi; ili kwamba katika neno hilo 
wajisifialo waonekane kuwa kama 
sisi. 3 Maana watu kama hao ni mi- 
tume wa uongo, watendao kazi kwa 
hila, wanaojigeuza wawe mfano wa 
mitume wa Kristo.t 14 Wala si ajabu. 
Maana Shetani mwenyewe hujigeuza 
awe mfano wa malaika wa nuru. 
15 Basi si neno kubwa watumishi wa- 
ke nao wakijigeuza wawe mfano wa 
watumishi wa haki, ambao mwisho 
wao utakuwa sawasawa na kazi zao. 

16 Nasema tena, mtu asidhani ya 
kuwa mimi ni mpumbavu; lakini mja- 
ponidhania hivi, mnikubali kama mpu- 
mbavu; ili mimi nami nipate kujisifu 
ngaa kidogo.t 17 Nirenalo silineni agi- 
zo la Bwana, bali kama kwa upumba- 
vu, katika ujasiri huu wa kujisifu. 
18 Kwa sababu wengi wanajisifu kwa 
jinsi ya mwili, mimi nami nitajisifu. 
19 Ninyi, kwa kuwa mna akili, mnachu- 
kuliana na wajinga kwa furaha. 
20 Maana mwachukuliana na mtu aki- 
watia utumwani, akiwameza, akiwate- 
ka nyara, akijikuza, akiwapiga usoni. 
21 Nanena kwa jinsi ya kujidhili kana 
kwamba sisi tulikuwa dhaifu. Walaki- 
ni, akiwa mtu anao ujasiri kwa lo lote, 


11:6 1 Kor 2:1,2,13; Efe 3:4 11:7 1 Kor 9:12,18 
11:9 Flp 4:15-18; 2 Kor 12:13 11:10 1 Kor9:15 


2 WAKORINTHO 11 — 12 


(nanena kipuuzi), .mimi nami ninao 
ujasiri. 22 Wao ni Waebrania? Na mimi 
pia. Wao ni Waisraeli? Na mimi pia. 
Wao ni uzao wa Ibrahimu? Na mimi 
pia.t 23 Wao ni wahudumu wa Kristo? 
(Nanena kiwazimu), mimi ni zaidi; 
katika taabu kuzidi sana; katika vifu- 
ngo kuzidi sana; katika mapigo kupita 
kiasi; katika mauti mara nyingi.t 
24 Kwa Wayahudi mara tano nalipata 
mapigo arobaini kasoro moja.t 25 Mara 
tatu nalipigwa kwa bakora; mara moja 
nalipigwa kwa mawe; mara tatu nali- 
vunjikiwa jahazi; kuchwa kucha nime- 
pata kukaa kilindini;t 26 katika kusafiri 
mara nyingi; hatari za mito; hatari za 
wanyang'anyi; hatari kwa taifa langu; 
hatari kwa mataifa mengine; hatari za 
mjini; hatari za jangwani; hatari za 
baharini; hatari kwa ndugu za uongo;! 
27 katika taabu na masumbufu; katika 
kukesha mara nyingi; katika njaa na 
kiu; katika kufunga mara nyingi; kati- 
ka baridi na kuwa uchi.t ?8 Baghairi ya 
mambo ya nje, yako yanijiayo kila 
siku, ndiyo maangalizi ya makanisa 
yote.t 29 Ni nani aliye dhaifu, nisiwe 
dhaifu nami? Ni nani aliyekwazwa 
nami nisichukiwe?t 
30 Ikinibidi kujisifu, nitajisifia 
mambo ya udhaifu wangu.t 31 Mungu, 
Baba wa Bwana Yesu, aliye mtukufu 
hata milele, anajua ya kuwa sisemi 
uongo.! 32 Huko Dameski liwali wa 
mfalme Areta alikuwa akiulinda mji 
wa Wadameski, ili kunikamata;t 
33 nami nikatelemshwa ndani ya kapu, 
katika dirisha la ukutani, nikaokoka 
katika mikono yake.t 
1 2 1 Sina budi kujisifu, ijapokuwa 
haipendezi; lakini nitafikilia 
maono na mafunuo ya Bwana. ? Na- 
mjua mtu mmoja katika Kristo, yapata 
sasa miaka kumi na minne, (kwamba 
alikuwa katika mwili sijui; kwamba 
alikuwa nje ya mwili sijui; Mungu 
ajua). Mtu huyo alinyakuliwa juu 
mpaka mbingu ya tatu. 3 Nami namjua 
mtu huyo, (kwamba alikuwa katika 
mwili sijui; kwamba alikuwa nje ya 
mwili sijui; Mungu ajua); 4ya kuwa 


11:8 Flp 4:10,15 
11:13 2 Kor 2:17; Flp 3:2 11:16 2 Kor 12:6 


11:22 Flp 3:5 11:23 Mdo 16:23; 1 Kor 15:10 11:24 Kum 25:3 11:25 Mdo 16: :22; 14:19 
11:26 Mdo 9:23; 14:15 11:27 2 Kor 6:5 11:28 Mdo 20:18-21 11:29 1 Kor 9:22 
11:30 2 Kor 12:6 11:31 2 Kor 1:23 11:32-33 Mdo 9:23-25 11:33 Mdo 9:24,25 


2 WAKORINTHO 12 — 13 


alinyakuliwa mpaka Peponi, akasikia 
maneno yasiyotamkika, ambayo haiju- 
zu mwanadamu ayanene.t 5 Kwa haba- 
ri za mtu kama huyo nitajisifu; lakini 
kwa ajili ya nafsi yangu sitajisifu, 
isipokuwa katika habari ya udhaifu 
wangu.t $ Maana kama ningetaka ku- 
jisifu singekuwa mpumbavu, kwa sa- 
babu nitasema kweli. Lakini najizuia, 
ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo 
ayaonayo kwangu au kuyasikia kwa- 
ngu.t 7 Na makusudi nisipate kujivuna 
kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo 
hayo nalipewa mwiba katika mwili, 
mjumbe wa Shetani ili anipige, nisije 
nikajivuna kupita kiasi.t 8 Kwa ajili ya 
kitu hicho nalimsihi Bwana mara tatu 
kwamba kinitoke. ? Naye akaniambia, 
Neema yangu yakutosha; maana uwe- 
za wangu hutimilika katika udhaifu. 
Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa 
furaha nyingi, ili uweza wa Kristo 
ukae juu yangu. ? Kwa hiyo napende- 
zwa na udhaifu, na ufidhuli, na misi- 
ba, na adha, na shida, kwa ajili ya 
Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo 
nilipo na nguvu.t 

11 Nimekuwa mpumbavu, ninyi 
mmenilazimisha. Maana ilinipasa ni- 
sifiwe na ninyi; kwa sababu sikuwa 
duni ya mitume walio wakuu kwa lo 
lote, nijapokuwa si kitu.! 12 Kweli 
ishara za mtume zilitendwa katikati 
yenu katika saburi yote, kwa ishara 
na maajabu na miujiza.t 13 Maana ni 
kitu gani mlichopungukiwa kuliko 
makanisa mengine, ila kwa kuwa 
mimi sikuwalemea? Mnisamehe 
udhalimu huu.t 

14 Tazama, hii ni mara ya tatu ya 
mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala 
sitawalemea. Maana sivitafuti vitu 
vyenu, bali nawatafuta ninyi, maana 
haiwapasi watoto kuweka akiba kwa 
wazazi, bali wazazi kwa watoto.! 
15 Nami kwa furaha nyingi nitatapa- 
nya, tena nitatapanywa kwa ajili ya 
roho zenu. Je! Kadiri nizidivyo kuwa- 
penda sana, ninapungukiwa kupe- 
ndwa?t 16 Lakini na iwe hivyo, mimi 
sikuwalemea; bali kwa kuwa mwere- 
vu naliwapata kwa hila. 17 Je! Mtu ye 


193 


yote niliyemtuma kwenu, kwa mtu 
huyo naliwatoza kitu? 18 Nalimwonya 
Tito, nikamtuma ndugu yule pamoja 
naye. Je! Tito aliwatoza kitu? Je! 
Hatukuenenda kwa Roho yeye yule na 
katika nyayo zile zile?t 
19 Mwadhani hata sasa ya kuwa 
najidhuru kwenu! Mbele za Mungu 
twanena katika Kristo. Na hayo yote, 
wapenzi, ni kwa ajili ya kuwajenga 
ninyi. 20 Maana nachelea, nisije nikawa- 
kuta si kama vile nitakavyo kuwakuta, 
nikaonekana kwenu si kama vile mta- 
kavyo; nisije nikakuta labda fitina na 
wivu, na ghadhabu, na ugomvi, na 
masingizio, na manong'onezo, na maji- 
vuno, na ghasia;! ?! nami nitakapokuja 
tena, Mungu wangu asije akanidhili 
kwenu, nami nikawasikitikia wengi wa- 
liokosa tangu hapo, wasiutubie uchafu, 
na uasherati, na ufisadi walioufanya.t 
1 3 1 Hii ndiyo mara ya tatu ya mimi 
kuja kwenu. Kwa vinywa vya 
mashahidi wawili au watatu kila neno 
litathibitishwa.t ?Nimetangulia kuwaa- 
mbia; na, kama vile nilipokuwapo mara 
ya pili, vivyo hivyo sasa nisipokuwapo, 
nawaambia wazi wao waliotenda dha- 
mbi tangu hapo, na wengine wote, ya 
kwamba, nikija, sitahurumia; 3kwa ku- 
wa mnatafuta dalili ya Kristo, asemaye 
ndani yangu, ambaye si dhaifu kwenu, 
bali ana uweza ndani yenu. “Maana, 
alisulibiwa katika udhaifu, lakini anaishi 
kwa nguvu za Mungu. Maana sisi nasi 
tu dhaifu katika yeye; lakini tutaishi 
pamoja naye kwa uweza wa Mungu ulio 
kwenu.t 5Jijaribuni wenyewe kwamba 
mmekuwa katika imani; jithibitisheni 
wenyewe. Au hamjijui wenyewe, kwa- 
mba Yesu Kristo yu ndani yenu? Isipo- 
kuwa mmekataliwa.t 6 Lakini natumaini 
kama mtajua ya kuwa sisi hatukukatali- 
wa. 7 Nasi twamwomba Mungu, msifa- 
nye lo lote lililo baya; si kwamba sisi 
tuonekane tumekubaliwa, lakini ninyi 
mfanye lile lililo jema, tujapokuwa sisi 
tu kama waliokataliwa. $ Maana hatuwe- 
zi kutenda neno lo lote kinyume cha 
kweli, bali kwa ajili, ya kweli.! ? Maana 
twafurahi, iwapo sisi tu dhaifu, nanyi 
mmekuwa hodari. Tena twaomba hili 


12:4 Lk 23:43; Ufu 2:7 12:52 Kor 11:30 12:6 2 Kor 10:8; 11:16 12:7 Ayu 2:6 12:10 Flp 4:13 
12:11 2 Kor 11:5 12:12 Rum 15:19 12:43 2 Kor 11:19 12:14 2 Kor 13:1 12:15 Flp 2:17 
12:18 2 Kor 8:6,16-18 12:20 2 Kor 10:2; 1 Kor 4:6 12:21 2 Kor 2:1; 13:2 

13:1 Kum 17:6; 19:15; Mt 18:16; 1 Tim 5:19 13:4 Flp 2:7,8 13:5 1 Kor 11:28 13:8 1 Kor 13:6 


194 


nalo, kutimilika kwenu. MKwa sababu 
hiyo, naandika haya nisipokuwapo, ili, 
nikiwapo, nisiutumie ukali kwa kadiri ya 
uwezo ule niliopewa na Bwana, kwa 
kujenga wala si kwa kubomoa.t 

11 Hatimaye, ndugu, kwaherini; mti- 
milike, mfarijike, nieni mamoja, mkae 


13:10 2 Kor 2:3; 10:8,11 


13:11 Flp 4:4; Rum 15:33 


WAGALATIA |l 


katika amani; na Mungu wa upendo na 
amani atakuwa pamoja nanyi.t 12 Sali- 
mianeni kwa busu takatıfu.t 3 Watakati- 
fu wote wawasalimu. 

14 Neema ya Bwana Yesu Kristo, na 
pendo la Mungu, na ushirika wa Roho 
Mtakatifu ukae nanyi nyote. 


13:12 1 Kor 16:20 


WARAKA WA PAULO MTUME KWA 


WAGALATIA 


1 1 Paulo, mtume, (si mtume wa wa- 

nadamu, wala kutumwa na mwana- 
damu, bali na Yesu Kristo, na Mungu 
Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu), 
2na ndugu wote walio pamoja nami, kwa 
makanisa ya Galatia; Neema na iwe 
kwenu, na amani, zitokazo kwa Mungu 
Baba, na kwa Bwana wetu Yesu Kristo: 
4ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya 
dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii 
mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda 
Mungu, Baba yetu.t “Utukufu una yeye 
milele na milele, Amina. 

6 Nastaajabu kwa kuwa mnamwacha 
upesi hivi yeye aliyewaita katika neema 
ya Kristo, na kugeukia injili ya namna 
nyingine.” Wala si nyingine; lakini wapo 
watu wawataabishao na kutaka kuigeuza 
injili ya Kristo.t $ Lakini ijapokuwa sisi 
au malaika wa mbinguni atawahubiri 
ninyi injili yo yote isipokuwa hiyo 
tuliyowahubiri, na alaaniwe.t ?Kama 
tulivyotangulia kusema, na sasa, nasema 
tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi 
injili yo yote isipokuwa hiyo mliyoipo- 
kea, na alaaniwe. 

10 Maana, sasa je! Ni wanadamu 
ninaowashawishi, au Mungu? Au nataka 
kuwapendeza wanadamu? Kama ninge- 
kuwa hata sasa nawapendeza wanada- 
mu, singekuwa mtumwa wa Kristo.t 
li Kwa maana, ndugu zangu, injili hiyo 
niliyowahubiri, nawajulisha ya kuwa 


1:1 

1:8 1 Kor 16:22 1:10 1 The 2:4 
1:15-16 Mdo 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18 
1:16 


siyo ya namna ya kibinadamu. Kwa 
kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala 
sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa 
ufunuo wa Yesu Kristo. 3 Maana mme- 
sikia habari za mwenendo wangu zama- 
ni katika dini ya Kiyahudi, kwamba 
naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, 
nikaliharibu.t 14 Nami naliendelea katika 
dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio 
hirimu zangu katika kabila yangu, nika- 
jitahidi sana katika kuyashika mapokeo 
ya baba zangu.t !5Lakini Mungu, aliye- 
nitenga tangu tumboni mwa mama ya- 
ngu, akaniita kwa neema yake,tt 16ali- 
poona vema kumdhihirisha Mwanawe 
ndani yangu, ili niwahubiri Mataifa 
habari zake; mara sikufanya shauri na 
watu wenye mwili na damu;t "wala 
sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao 
waliokuwa mitume kabla yangu; bali 
nalikwenda zangu Arabuni, kisha nika- 
rudi tena Dameski. 

18 Kisha, baada ya miaka mitatu, 
nalipanda kwenda Yerusalemu ili niona- 
ne na Kefa, nikakaa kwake siku kumi na 
tano.t 19 Lakini sikumwona mtume mwi- 
ngine, ila Yakobo, ndugu yake Bwana.t 
20Na hayo ninayowaandikia, angalieni, 
mbele za Mungu, sisemi uongo. ?! Baa- 
daye nalikwenda pande za Shamu na 
Kilikia.t ? Lakini sikujulikana uso wa- 
ngu na makanisa ya Uyahudi yaliyoku- 
wa katika Kristo; 3ila wamesikia tu ya 


Gal 1:11,12 1:3 Rum 1:7 1:4 Gal 2:20; 1 Tim 2:6; Tit 3:14; 1 Yoh 5:19 1:7 Mdo 15:1,24 
1:13 Mdo 8:3; 22:4-5; 26:9-11 1:14 Mdo 22:3 

1:15 Rum 1:1; Yer 1:5; Isa 49:1 

Gal 2:7; Mt 16:17 1:18 Mdo 9:26-30 1:19 Mt 13:55 1:21 Mdo 9:30 


WAGALATIA 1-3 


kwamba huyo aliyetuudhi hapo kwanza, 
sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu 
zamani. “Wakamtukuza Mungu kwa 
ajili yangu. 
2 1 Kisha, baada ya miaka kumi na 
minne, nalipanda tena kwenda Ye- 
rusalemu pamoja na Barnaba, nika- 
mchukua na Tito pamoja nami.! 2? Nami 
nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa, 
nikawaeleza injili ile niihubiriyo katika 
Mataifa, lakini kwa faragha kwa hao 
walio wenye sifa, isiwe labda napiga 
mbio bure, au nalipiga mbio bure.t 
3 Lakini Tito aliyekuwa pamoja nami, 
naye ni Myunani, hakulazimishwa ku- 
tahiriwa.t 4 Bali kwa ajili ya ndugu za 
uongo walioingizwa kwa siri; ambao 
waliingia kwa siri ili kuupeleleza uhu- 
ru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, 
ili watutie utumwani;t 5 ambao hata saa 
moja hatukujitia chini yao, ili kwamba 
kweli ya Injili ikae pamoja nanyi.t 
6 Lakini wale wenye sifa ya kuwa wana 
cheo; (walivyokuwa vyo vyote ni ma- 
moja kwangu; Mungu hapokei uso wa 
mwanadamu); nasema, hao wenye sifa 
hawakuniongezea kitu;t 7 bali, kinyume 
cha hayo, walipoona ya kuwa nimeka- 
bidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama 
vile Petro ya waliotahiriwa;t 8 (maana 
yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtu- 
me wa waliotahiriwa ndiye aliyeniwe- 
zesha mimi kwenda kwa Mataifa); 
tena walipokwisha kuijua ile neema 
niliyopewa; Yakobo, na Kefa, na Yo- 
hana, wenye sifa kuwa ni nguzo, wali- 
nipa mimi na Barnaba mkono wa 
kuume wa shirika; ili sisi tuende kwa 
Mataifa, na wao waende kwa watu wa 
tohara;t 10 ila neno moja tu walitutakia, 
tuwakumbuke maskini; nami neno lilo 
hilo nalikuwa na bidii kulifanya.t 11 La- 
kini Kefa alipokuja Antiokia, nałishi- 
ndana naye uso kwa uso, kwa sababu 
alistahili hukumu. 1? Kwa maana kabla 
hawajaja watu kadha wa kadha walio- 
toka kwa Yakobo, alikuwa akila pamo- 
ja ma watu wa Mataifa; lakini walipo- 
kuja wao, akarudi nyuma akajitenga, 
huku akiwaogopa waliotahiriwa.t 13 Na 
hao Wayahudi wengine wakajigeuza 
pamoja naye, hata na Barnaba pia 


195 


akachukuliwa na unafiki wao. 14 Wala- 
kini, nilipoona ya kuwa njia yao haie- 
ndi sawasawa na ile kweli ya Injili, 
nalimwambia Kefa mbele ya wote, 
Ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata 
desturi za Mataifa, wala si za Wayahu- 
di, kwa nini unawashurutisha Mataifa 
kufuata desturi za Wayahudi? 

15 Sisi tulio Wayahudi kwa asili, 
wala si wakosaji wa Mataifa, 16 hali 
tukijua ya kuwa mwanadamu hahesa- 
biwi haki kwa matendo ya sheria, bali 
kwa imani ya Kristo Yesu; sisi tuli- 
mwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe 
haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa 
matendo ya sheria; maana kwa mate- 
ndo ya sheria hakuna mwenye mwili 
atakayehesabiwa haki.t 17 Lakini ikiwa 
sisi wenyewe, kwa kutafuta kuhesabi- 
wa haki katika Kristo, tulionekana 
kuwa wenye dhambi, je! Kristo ameku- 
wa mtumishi wa dhambi? Hasha! 
18 Maana nikiyajenga tena yale niliyo- 
yabomoa, naonyesha ya kuwa mimi 
mwenyewe ni mkosaji. 19? Maana mimi 
kwa njia ya sheria naliifia sheria ili 
nimwishie Mungu.t ?0Nimesulibiwa 
pamoja na Kristo; lakini ni hai; wala si 
mimi tena, bali Kristo yu hai ndani 
yangu; na uhai nilio nao sasa katika 
mwili, ninao katika imani ya Mwana 
wa Mungu, ambaye alinipenda, akaji- 
toa nafsi yake kwa ajili yangu.t ?! Sii- 
batili neema ya Mungu; maana, ikiwa 
haki hupatikana kwa njia ya sheria, 
basi Kristo alikufa bure. 

3 1 Enyi Wagalatia msio na akili, ni 

nani aliyewaloga, ninyi ambao Ye- 
su Kristo aliwekwa wazi mbele ya 
macho yenu ya kuwa amesulibiwa? 
2 Nataka kujifunza neno hili moja kwe- 
nu. Je! Mlipokea Roho kwa matendo ya 
sheria, au kwa kusikia kunakotokana na 
imani? 3Je! Mmekuwa wajinga namna 
hii? Baada ya “kuanza katika Roho, 
mnataka kukamilishwa sasa katika 
mwili? 4Mmepatikana na mateso ma- 
kubwa namna þii bure? Ikiwa ni bure 
kweli. 5Basi, yeye'awapaye Roho na 
kufanya miujiza kati yenu, je! Afanya 
hayo kwa matendo ya sheria, au kwa 
kusikia kunakotokana na imani? í Kama 


2:1 Mdo 11:30; 15:2 2:2 Gal 6:9 2:3 Mdo 16:3 2:4 Mdo 15:1,24 2:5 Gal 3:1 2:6 Kum 10:17 


2:7 Mdo 9,15; 15:12; 22:21 2:9 Yn 1:42 2:10 Mdo 11:30; 12:25 
2:16 Zab 143:2; Rum 3:20,22,28; 4:5; 11:6; Mdo 15:10,11; Efe 2:8 


2:20 Yn 13:1; 17:23; 1 Yoh 3:16; Gal 1:4 


2:12 Mdo 11:3 
2:19 Rum 7:6 


196 


vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu 
akahesabiwa haki.t 

7 Fahamuni basi, ya kuwa wale walio 
wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. 
8Na andiko, kwa vile lilivyoona tangu 
zamani kwamba Mungu atawahesabia 
haki Mataifa kwa imani, lilimhubiri 
Ibrahimu habari njema zamani, kusema, 
Katika wewe Mataifa yote watabariki- 
wa.t Basi hao walio wa imani hubari- 
kiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa 
mwenye imanit l0Kwa maana wale 
wote walio wa matendo ya sheria, wako 
chini ya laana; maana imeandikwa, 
Amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika 
yote yaliyoandikwa katika kitabu cha 
torati, ayafanye.t UNi dhahiri ya kwa- 
mba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbe- 
le za Mungu katika sheria; kwa sababu 
Mwenye haki ataishi kwa imani.t 1? Na 
torati haikuja kwa imani, bali, Ayate- 
ndaye hayo ataishi katika hayo.t B Kristo 
alitukomboa katika laana ya torati, kwa 
kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu; 
maana imeandikwa, Amelaaniwa kila 
mtu aangikwaye juu ya mti;? 14ili kwa- 
mba baraka ya Ibrahimu iwafikilie Ma- 
taifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea 
ahadi ya Roho kwa njia ya imani. 

15 Ndugu zangu, nanena kwa jinsi 
ya kibinadamu. Lijapokuwa ni agano la 
mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthi- 
bitika, hakuna mtu alibatilishaye, wala 
kuliongeza neno. !6 Basi ahadi ziline- 
nwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. 
Hasemi, Kwa wazao, kana kwamba ni 
wengi, bali kana kwamba ni mmoja, 
Kwa mzao wako, yaani, Kristo.t 17 Ni- 
semalo ni hili; agano lililothibitishwa 
kwanza na Mungu, torati iliyotokea 
miaka mia nne na thelathini baadaye 
hailitangui, hata kuibatilisha ile ahadi.t 
18 Kwa maana urithi ukiwa kwa sheria, 
hauwi tena kwa ahadi; lakini Mungu 
alimkirimia Ibrahimu kwa njia ya aha- 
di.t Torati ni nini basi? Iliingizwa 
kwa sababu ya makosa, hata aje huyo 
mzao aliyepewa ile ahadi; iliamriwa 
kwa utumishi wa malaika kwa mkono 


G 
Gal 3:29; Rum 8:16,17 


al 3:23; 5:1; Kol 2:20 4:4 Efe 1:10 4:5-7 Rum 8:15-17 


WAGALATIA 3-4 


wa mjumbe.t 20 Basi aliye mjumbe si 
mjumbe wa mmoja; bali Mungu ni 
mmoja. ?! Basi je! Torati haipatani na 
ahadi za Mungu? Hasha! Kwa kuwa, 
kama ingalitolewa sheria iwezayo ku- 
huisha, yakini haki ingalipatikana kwa 
sheria.t ?? Lakini andiko limeyafunga 
yote chini ya nguvu ya dhambi, maku- 
sudi hao waaminio wapewe ile ahadi 
kwa imani ya Yesu Kristo.t 

23 Lakini kabla ya kuja ile imani 
tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, 
tumefungwa mpaka ije ile imani itaka- 
yofunuliwa.t 24 Hivyo torati imekuwa 
kiongozi kutuleta kwa Kristo, ili tuhe- 
sabiwe haki kwa imani. ?5 Lakini, iwa- 
po imani imekuja, hatupo tena chini ya 
kiongozi. ?#Kwa kuwa ninyi nyote 
mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya 
imani katika Kristo Yesu.t ?7 Maana 
ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo 
mmemvaa Kristo.t 28 Hapana Myahudi 
wala Myunani. Hapana mtumwa wala 
huru. Hapana mtu mume wala mtu 
mke. Maana ninyi nyote mmekuwa 
mmoja katika Kristo Yesu.t 2 Na kama 
ninyi ni wa Kristo, basi, mmekuwa 
uzao wa Ibrahimu, na warithi sawasa- 
wa na ahadı.t 
4 l! Lakini nasema ya kuwa mrithi, 

wakati wote awapo mtoto, hana 

tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa 
yote; ?bali yu chini ya mawakili .na 
watunzaji, hata wakati uliokwisha kua- 
mriwa na baba. Kadhalika na sisi, 
tulipokuwa watoto, tulikuwa tukitumiki- 
shwa na kawaida za kwanza za dunia. 
4 Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, 
Mungu alimtuma Mwanawe ambaye 
amezaliwa na mwanamke, amezaliwa 
chini ya sheria,f Skusudi awakomboe 
hao waliokuwa chini ya shena, ili sisi 
tupate kupokea hali ya kuwa wana.tt 
6Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, 
Mungu alimtuma Roho wa Mwanawe 
mioyoni mwetu, aliaye, Aba, yaani, 
Baba.t 7Kama ni hivyo, wewe si mtu- 
mwa tena bali u mwana; na kama u 
mwana, basi, u mrithi kwa Mungu.t 


:6 Mwa 15:6; Rum 4:3 3:7 Rum 4:16 3:8 Mwa 12:3; 18:18; Mdo 3:25 3:9 Rum 4:16 

:10 Kum 27:26 3:11 Hab 2:4; Rum 1:17; Ebr 10:38 3:12 Law 18:5; Rum 10:5 

13 Kum 21:23; Rum 8:3; 2 Kor 5:21 3:16 Mwa 12:7; 13:15; 17:7; 22:18; 24:7 3:17 Kut 12:40 
18 Rum 4:14; 11:6 3:19 Rum 5:20; Ebr 2:2; Mdo 7:38,53 3:21 Rum 8:2-4 

:22 Rum 3:9-19; 11:32 3:23 Gal 4:3; 1 Pet 1:5 3:25 Rum 10:4 3:26 Yn 1:12; Rum 8:17 

:27 Rum 6:3; 13:14 3:28 Rum 10:12; 1 Kor 12:13 3:29 Rum 4:13; 9:7 

3 

7 


4:5 Gal 3:13,26 4:6 Rum 8:15 


WAGALATIA 4-5 


8 Lakini wakati ule, kwa kuwa ha- 
mkumjua Mungu, mliwatumikia wao 
ambao kwa asili si miungu. 7 Bali sasa 
mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kuju- 
likana na Mungu, kwa nini kuyarejea 
tena mafundisho ya kwanza yaliyo 
manyonge, yenye upungufu, ambayo 
mnataka kuyatumikia tena? 19 Mnashi- 
ka siku, na miezi, na nyakati, na 
miaka.t 1! Nawachelea, isiwe labda ni- 
mejitaabisha bure kwa ajili yenu.t 

12 Ndugu zangu, nawasihi, iweni 
kama mimi, maana mimi ni kama 
ninyi. Hamkunidhulumu kwa lo lote.t 
13 Lakini mwajua ya kuwa naliwahubiri 
Injili mara ya kwanza kwa sababu ya 
udhaifu wa mwili;t 14na jaribu lililo- 
wapata katika mwili wangu hamkuli- 
dharau wala kulikataa, bali mlinipokea 
kama malaika wa Mungu, kama Kristo 
Yesu.t 15Ku wapi, basi, kule kujiita 
heri? Maana nawashuhudu kwamba, 
kama ingaliwezekana, mngaling'oa 
macho yenu, mkanipa mimi. '$Je! Ni- 
mekuwa adui wenu kwa sababu nawaa- 
mbia yaliyo kweli?t 17? Hao wana shau- 
ku nanyi, lakini si kwa njia nzuri, bali 
wanataka kuwafungia nje, ili kwamba 
ninyi mwaonee wao shauku.t 18 Navyo 
ni vizuri kuonewa shauku katika neno 
jema sikuzote, wala si wakati nikiwapo 
mimi pamoja nanyi tu. ? Vitoto vya- 
ngu, ambao kwamba nawaonea utungu 
tena mpaka Kristo aumbike ndani ye- 
nu;t 20 laiti ningekuwapo pamoja nanyi 
sasa, na kuigeuza sauti yangu! Maana 
naona shaka kwa ajili yenu. 

21 Niambieni, ninyi mnaotaka ku- 
wa chini ya sheria, je! Hamwisikii 
sheria?t 2 Kwa maana imeandikwa ya 
kuwa, Ibrahimu alikuwa na wana wa- 
wili mmoja kwa mjakazi, na mmoja 
kwa mwungwana.! 5 Lakini yule wa 
mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa 
mwungwana kwa ahadi.t 4 Mambo ha- 
ya husemwa kwa mfano; kwa maana 
hawa ndio kama maagano mawili, moja 
kutoka mlima Sinai, lizaalo kwa utu- 
mwa, ambalo ni Hajiri.t 25 Maana Ha- 
jiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabu- 





197 


ni, umelingana na Yerusalemu wa sasa; 
kwa kuwa anatumika pamoja na wato- 
to. 26 Bali Yerusalemu wa juu ni mwu- 
ngwana, naye ndiye mama yetu sisi.t 
27 Kwa maana imeandikwa, 
Furahi, wewe uliye tasa, usiyezaa; 
Paza sauti, ulie, wewe usiye na 
utungu; 
Maana watoto wake 'aliyeachwa 
pekee ni-wengi 
Kuliko wa huyo aliye na 
mume.t 
28 Basi, ndugu zangu, kama Isaka sisi 
tu watoto wa ahadi. ? Lakini kama vile 
siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili 
alivyomwudhi yule aliyezaliwa kwa 
Roho, ndivyo ilivyo na sasa.t 3? Lakini 
lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na 
mwanawe, kwa maana mwana wa mja- 
kazi hatarithi kabisa pamoja na mwana 
wa mwungwana.! 31 Ndiposa, ndugu 
zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali 
tu watoto wa huyo aliye mwungwana.* 
l! Katika ungwana huo Kristo ali- 
tuandika huru; kwa hiyo simame- 
ni, wala msinaswe tena chini ya ko- 
ngwa la utumwa.t 
2 Tazama, mimi Paulo nawaambia 
ninyi ya kwamba, mkitahiriwa, Kristo 
hatawafaidia neno.t 3 Tena namshuhu- 
dia kila mtu atahiriwaye, kwamba ni 
wajibu wake kuitimiza torati yote. 
4 Mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao 
kuhesabiwa haki kwa sheria; mmea- 
nguka na kutoka katika hali ya neema. 
S$ Maana sisi kwa Roho tunalitazamia 
tumaini la haki kwa njia ya imani. 
6 Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa 
hakufai neno, wala kutokutahiriwa, ba- 
li imani itendayo kazi kwa upendo.t 
7 Mlikuwa mkipiga mbio vizuri; ni 
nani aliyewazuia msiitii kweli? 8 Ku- 
shawishi huku hakukutoka kwake yeye 
anayewaita ninyi.t. ? Chachu kidogo 
huchachua donge. zima.t 10 Nina matu- 
maini kwenu katika Bwana, ya kwa- 
mba hamtakuwa na nia ya namna 
nyingine. Lakini yeye anayewafadhai- 
sha atachukua hukumu yake, awaye 
yote.t 11! Nami, ndugu zangu ikiwa 


4:10 Rum 14:5; Kol 2:16 4:11 2 Yoh 1:8 4:12 2Kor 2:5 4:13 Mdo 16:6; 1 Kor 2:3 
4:14 Mdo 14:11,12 4:16 Amo 5:10 4:17 Gall:7 4:19 1Kor4:15 4:21 Gal 3:23 
22 Mwa 16:15; 21:2,9 4:23 Rum 9:7-9; Mwa 17:16 4:24 Gal 5:1; Rum 8:15 4:26 Ebr 12:22 


1 Gal 4:5,31; Mdo 15:10 5:2 2 Kor 10:1 5:6 Gal 6:15; l Kor 7:19 5:8 Gal 1:6 5:9 1 Kor 5:6 


4: 
4:27 Isa 54:1 4:29 Mwa 21:9 4:30 Mwa 21: 10,12; Yn 8:35 4:31 Gal 3:29 
5: 
5: 


10 Gal 1:7; 2 Kor 11: 15 


198 


ninahubiri habari ya kutahiriwa, kwa 
nini ningali ninaudhiwa? Hapo kwazo 
la msalaba limebatilika!t 12 Laiti hao 
wanaowatia mashaka wangejikata na- 
fsi zao!t 

13 Maana ninyi, ndugu, mliitwa 
mpate uhuru; lakini uhuru wenu usiwe 
sababu ya kuufuata mwili, bali tumikia- 
neni kwa upendo.t 14Maana torati yote 
imetimilika katika neno moja, nalo ni 
hili, Umpende jirani yako kama nafsi 
yako.t 1!5Lakini mkiumana na kulana, 
angalieni msije mkaangamizana. 

16 Basi nasema, Enendeni kwa Ro- 
ho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa 
za mwili. 17 Kwa sababu mwili hutama- 
ni ukishindana na Roho, „na Roho 
kushindana na mwili; kwa maana hizi 
zimepingana, hata hamwezi kufanya 
mnayotaka.t 18 Lakini mkiongozwa na 
Roho, hampo chini ya sheria.t 1? Basi 
matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo 
haya, uasherati, uchafu, ufisadi,t 20 iba- 
da ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, 
wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, 
21 husuda, ulevi, ulafi, na mambo yana- 
yofanana na hayo, katika hayo nawaa- 
mbia mapema, kama nilivyokwisha ku- 
waambia, ya kwamba watu watendao 
mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufa- 
Ime wa Mungu.! ??Lakini tunda la 
Roho ni upendo, furaha, amani, uvumi- 
livu, utu wema, fadhili, uaminifu,t 
23 upole, kiasi; juu ya mambo kama 
hayo hakuna sheria.t 24Na hao walio 
wa Kristo Yesu wameusulibisha mwili 
pamoja na mawazo yake mabaya na 
tamaa zake.t 25 Tukiishi kwa Roho, na 
tuenende kwa Roho.t 28 Tusijisifu bure, 
tukichokozana na kuhusudiana.t 

1 Ndugu zangu, mtu akighafilika 

katika kosa lo lote, ninyi mlio wa 
Roho mrejezeni upya mtu kama huyo 
kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi 
yako usije ukajaribiwa wewe mwenye- 
we.t 2 Mchukuliane mizigo na kuitimi- 
za hivyo sheria ya Kristo. 3 Maana mtu 
akijiona kuwa ni kitu, naye si kitu, 


1 1 Kor 1:23 


WAGALATIA 5-6 


ajidanganya nafsi yake. 4Lakini kila 
mtu na aipime kazi yake mwenyewe, 
ndipo atakapokuwa na sababu ya kuji- 
sifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa 
mwenzake.t 5 Maana kila mtu atalichu- 
kua furushi lake mwenyewe.t 

6 Mwanafunzi na amshirikishe 
mkufunzi wake katika mema yote.t 
7 Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; 
kwa kuwa cho chote apandacho mtu, 
ndicho atakachovuna. 8Maana yeye 
apandaye kwa mwili wake, katika 
mwili wake atavuna uharibifu, bali 
yeye apandaye kwa Roho, katika Roho 
atavuna uzima wa milele.t ? Tena tusi- 
choke katika kutenda mema; maana 
tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia 
roho.t 10Kwa hiyo kadiri tupatavyo 
nafasi na tuwatendee watu wote mema; 
na hasa jamaa ya waaminio.t 

11 Tazameni ni kwa herufi gani ku- 
bwa nimewaandikia kwa mkono wangu 
mimi mwenyewe! 12 Wote watakao kuo- 
nekana ni wazuri kwa mambo ya mwili, 
ndio wanaowashurutisha kutahiriwa; 
makusudi wasiudhiwe kwa ajili ya msa- 
laba wa Kristo, hilo tu.t BKwa maana 
hata wao wenyewe waliotahiriwa hawai- 
shiki sheria; bali wanataka ninyi mtahi- 
riwe, wapate kuona fahari katika miili 
yenu. l4Lakini mimi, hasha, nisione 
fahari juu ya kitu cho chote ila msalaba 
wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao 
kwa huo ulimwengu umesulibishwa 
kwangu, na mimi kwa ulimwengu.t 
IsKwa sababu kutahiriwa si kitu, wala 
kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya.t 
l6Na wote watakaoenenda kwa kanuni 
hiyo, amani na iwe kwao na rehema, 
naam, kwa Israeli wa Mungu.t 

17 Tangu sasa mtu asinitaabishe; 
kwa maana ninachukua mwilini mwa- 
ngu chapa zake Yesu.t 

18 Ndugu zangu, neema ya Bwana 
wetu Yesu Kristo na iwe pamoja na 
roho zenu. Amina. 


5:12 Zab 12:3 5:13 1 Pet 2:16 5:14 Law 19:18 


7 Rum 7:15-23; Yak 4:5; 1 Pet 2:11 5:18 Rum 8:14 5:19 1 Kor 6:9,10 
1 Efe 5:5; Ufu 22:15 5:22 Efe 5:9 5:23 1 Tim 1:9 5:24 Rum 6:6; Kol 3:5; 1 Pet 2:11 


1 Kor 9:14 6:8 Rum 8:13; Yn 6:63; 3:6 6:9 2 The 3:13 6:10 2 Pet 1:7 
2 Gal 5:11; Flp 3:18 6:14 1 Kor 1:31; 2:2 6:15 Gal 5:6; 1 Kor 7:19 


5:1 
5:1 
5:2 
5:25 Rum 8:4 5:26 Flp 2:3 6:1 Mt 18:15; Yak 5:19 6:4 2 Kor 13:5 6:5 Rum 14:12 
6:6 
6:1 
6:1 


6 Zab 125:5; 128:6; Flp 3:3 6:17 2 Kor 4:10 


WARAKA WA PAULO MTUME KWA 


WAEFESO 


1 Paulo, mtume wa Kristo Yesu, 
kwa mapenzi ya Mungu; kwa wa- 
takatifu walioko [Efeso] wanaomwa- 
mini Kristo Yesu.t ?Neema na iwe 
kwenu na amani zitokazo kwa Mungu 
Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo.t 
3 Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwa- 

na wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa 
baraka zote za rohoni, katika ulimwe- 
ngu wa roho, ndani yake Kristo: 
4kama vile alivyotuchagua katika yeye 
kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwe- 
ngu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na 
hatia mbele zake katika pendo.t 5 Kwa 
kuwa alitangulia kutuchagua, ili tufa- 
nywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, 
sawasawa na uradhi wa mapenzi yake.t 
6 Na usifiwe utukufu wa neema yake, 
ambayo ametuneemesha katika huyo 
Mpendwa.t 7 Katika yeye huyo, kwa 
damu yake, tunao ukombozi wetu, 
masamaha ya dhambi, sawasawa na 
wingi wa neema yake.t 8 Naye alituzi- 
dishia hiyo katika hekima yote na 
ujuzi;t °? akiisha kutujulisha siri ya ma- 
penzi yake, sawasawa na uradhi wake, 
alioukusudia katika yeye huyo.t 10 Yaa- 
ni, kuleta madaraka ya wakati mkami- 
lifu atavijumlisha vitu vyote katika 
Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya 
duniani pia. Naam, katika yeye huyo;t 
Una ndani yake sisi nasi tulifanywa 
urithi, huku tukichaguliwa tangu awali 
sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye 
hufanya mambo yote kwa shauri la 
mapenzi yake.t 12 Nasi katika huyo 
tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi 
tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini 
letu. 3 Nanyi pia katika huyo mmekwi- 
sha kulisikia neno la kweli, habari 
njema za wokovu wenu; tena mmekwi- 
sha kumwamini yeye, na kutiwa muhu- 
ri na Roho yule wa ahadi aliye Mtaka- 
tifu.t 14 Ndiye aliye arabuni ya urithi 


wetu, ili kuleta ukombozi wa milki 
yake, kuwa sifa ya utukufu wake.t 

15 Kwa sababu hiyo mimi nami, 
tangu nilipopata habari za imani yenu 
katika Bwana Yesu, na pendo lenu 
kwa watakatifu wote,t 16 siachi kutoa 
shukrani kwa ajili yenu; nikiwaku- 
mbuka katika sala zangu,t! 17 Mungu 
wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa 
utukufu, awape ninyi roho ya hekima 
na ya ufunuo katika kumjua yeye;t 
18 macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, 
mjue tumaini la mwito wake jinsi 
lilivyo; na utajiri wa utukufu wa urithi 
wake katika watakatifu jinsi ulivyo; 
IS? na ubora wa ukuu wa uweza wake 
ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo; kwa 
kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza 
wake;t 20 aliotenda katika Kristo ali- 
pomfufua katika wafu, akamweka 
mkono wake wa kuume katika uli- 
mwengu wa roho;t ?! juu sana kuliko 
ufalme wote, na mamlaka, na nguvu, 
na usultani, na kila jina litajwalo, 
wala si ulimwenguni humu tu, bali 
katika ule ujao pia;ł ?? akavitia vitu 
vyote chini ya miguu yake, akamweka 
awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili 
ya kanisa; ambalot 33 ndilo mwili wa- 
ke, ukamilifu wake anayekamilika 
kwa vyote katika vyote.t 

1 Nanyi mlikuwa wafu kwa saba- 

bu ya makosa na dhambi zenu;t 
2 ambazo mliziendea zamani kwa kui- 
fuata kawaida ya ulimwengu huu, na 
kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa 
anga, roho yule atendaye kazi sasa 
katika wana wa kuasi;t 3 ambao zama- 
ni, Sisi sote nasi tulienenda kati yao, 
katika tamaa za miili yetu, tulipoyati- 
miza mapenzi ya mwili na ya nia, 
tukawa kwa tabia yetu watoto wa 
hasira kama na hao wengine. 4 Lakini 
Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa 


Mdo 18:19-21; 19:1; Rum 1:7; Kol 1:1; 1 Kor 1:2 1:2 Kol 1:2 1:3 Efe 2:6 

Yn 15:16; 17:24; Efe 5:27; Rum 8:29 1:5 Yn 1:12 1:6 Mt 3:17; Kol 1:13 

Kol 1:14,20; Efe 2:7; 3:8,16 1:8 Kol 1:9 1:9 Efe 3:9; Rum 16:25 1:10 Gal 4:4; Kol 1:16 
-11 Kol 1:12; Rum 8:28 1:13 Efe 4:30; Kol 1:5,6 1:14 2 Kor 1:22; 5:5 1:15 Kol 1:4,9 
:16 Kol 1:3 1:17 Kol 1:10 1:18 Kum 33:3,4; Efe 12:27: Kol 1:5,11 

:19 2 Kor 13:4; Kol 1:11; 2:12 1:20 Zab 110:1 1:21 Kol 1:16; 2:10 

:22 Zab 8:6; Mt 28: 18; Efe 4:15; Kol 1:18 1:23 Rum 12:5; Kol 1:19; 1 Kor 12:27; Efe 4:10 
-5 Kol 1:21; 2:13 2:2 Efe 6:12; Tit 3:3; Yn 12:31; Kol 1:13 2:3 Kol 3:6 


199 


200 


rehema, kwa mapenzi yake makuu 
aliyotupenda; $ hata wakati ule tulipo- 
kuwa wafu kwa sababu ya makosa 
yetu; alituhuisha pamoja na Kristo; 
yaani, tumeokolewa kwa neema.t 
6 Akatufufua pamoja naye, akatuketi- 
sha pamoja naye katika ulimwengu wa 
roho, katika Kristo Yesu;t 7 ili katika 
zamani zinazokuja audhihirishe wingi 
wa neema yake upitao kiasi kwa wema 
wake kwetu sisi katika Kristo Yesu.t 
8 Kwa maana mmeokolewa kwa nee- 
ma, kwa njia ya imani; ambayo hiyo 
haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa 
cha Mungu;t ? wala si kwa matendo, 
mtu awaye yote asije akajisifu.t 
10 Maana tu kazi yake, tuliumbwa ka- 
tika Kristo Yesu, tutende matendo 
mema, ambayo tokea awali Mungu 
aliyatengeneza ili tuenende nayo.t 

11 Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya 
kwamba zamani ninyi, mlio watu wa 
Mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa 
Wasiotahiriwa na wale wanaoitwa Wa- 
liotahiriwa, yaani, tohara ya mwilini 
iliyofanyika kwa mikono;t 12 kwamba 
zamani zile mlikuwa hamna Kristo, 
mmefarakana na jamii ya Israeli, wa- 
geni wasio wa maagano ya ahadi ile. 
Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mu- 
ngu duniani. BLakini sasa, katika 
Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali 
hapo kwanza mmekuwa karibu kwa 
damu yake Kristo.t # Kwa maana yeye 
ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote 
tuliokuwa wawili kuwa mmoja; akaki- 
bomoa kiambaza cha kati kilichotute- 
nga.t 1!5Naye akiisha kuuondoa ule 
uadui kwa mwili wake; ndiyo sheria ya 
amri zilizo katika maagizo; ili afanye 
hao wawili kuwa mtu mpya mmoja 
ndani ya nafsi yake; akafanya amanı.t 
16 Akawapatanisha wote wawili na Mu- 
ngu katika mwili mmoja, kwa njia ya 
msalaba, akiisha kuufisha ule uadui 
kwa huo msalaba.t 1 Akaja akahubiri 
amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na 
amani kwao wale waliokuwa karibu.t 
18 Kwa maana kwa yeye sisi sote tume- 


2 

2:9 
2:1 
2:1 
2:2 
3:3 
3:8 
3:1 


WAEFESO 2-3 


pata njia ya kumkaribia Baba katika 
Roho mmoja.t !? Basi tangu sasa ninyi 
si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni 
wenyeji pamoja na watakatifu, watu 
wa nyumbani mwake Mungu.t 20 Mme- 
jengwa juu ya msingi wa mitume na 
manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe 
ni jiwe kuu la pembeni.t ?! Katika yeye 
jengo lote linaungamanishwa vema na 
kukua hata liwe hekalu takatifu katika 
Bwana.t 2? Katika yeye ninyi nanyi 
mnajengwa pamoja kuwa maskani ya 
Mungu katika Roho.t 
3 1 Kwa sababu hiyo mimi Paulo ni 
mfungwa wake Kristo Yesu kwa 
ajili yenu ninyi Mataifa;t ? ikiwa mme- 
sikia habari ya uwakili wa neema ya 
Mungu niliyopewa kwa ajili yenu;t 3 ya 
kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa 
siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandi- 
ka kwa maneno machache.t 4Kwa ha- 
yo, myasomapo, mtaweza kuutambua 
ufahamu wangu katika siri yake Kri- 
sto.t $ Siri hiyo hawakujulishwa wana- 
damu katika vizazi vingine; kama wa- 
livyofunuliwa mitume wake watakatifu 
na manabii zamani hizi katika Roho; 
6 ya kwamba Mataifa ni warithi pamoja 
nasi wa urithi mmoja, na wa mwili 
mmoja, na washiriki pamoja nasi wa 
ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu 
kwa njia ya Injili;t 7 Injili hiyo ambayo 
nalifanywa mhudumu wake, kwa kadiri 
ya kipawa cha neema ya Mungu nili- 
yopewa kwa kadiri ya utendaji wa 
uweza wake.t 8Mimi, niliye mdogo 
kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu 
wote, nalipewa neema hii ya kuwahu- 
biri Mataifa utajiri wake Kristo usiopi- 
mika; Ina kuwaangaza watu wote 
wajue habari za madaraka ya siri hiyo, 
ambayo tangu zamani zote ilisitirika 
katika Mungu aliyeviumba vitu vyote;? 
1051; sasa, kwa njia ya kanisa, hekima 
ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijuli- 
kane na falme na mamlaka katika 
ulimwengu wa roho;t !! kwa kadiri ya 
kusudi la milele alilolikusudia katika 
Kristo Yesu Bwana wetu.! 12 Katika 


:5 Lk 15:24,32; Efe 5:14; Rum 6:13 2:6 Rum 8:10; Flp 3:20 2:7 Efe 1:7 2:8 Gal 2:16 
l Kor 1:29 2:10 Tit 2:14 2:11 Efe 5:8 2:12 Rum 9:4; 1 The 4:13 
3 Isa 57:19; 52:7; Kol 1:20 2:14 Isa 9:5; Gal 3:28; Kol 2:14 2:15 Kol 2:14; 2 Kor 5:17 
6 Kol 1:20,22 2:17 Isa 57:19; Zek 9:10 2:18 Efe 3:12 2:19 Efe 3:6; Ebr 12:22,23 
0 Mt 16:18; Isa 28:16 2:21 Kol 2:19 2:22 1 Pet 2:5 3:1 Flp 1:7,13; Kol 1:24 3:2 Kol 1:25 
Efe 1:9,10; Kol 1:26 3:4-6 Kol 1:26-27 3:6 Efe 2:13,18,19 3:7 Kol 1:25,29 
:8 1 Kor 15:9,10; Efe 1:7; Gal 1:16 3:9 Rum 16:25; Kol 1:26;27 
:10 1 Pet 1:12; Rum 11:33; Kol 1:26 3:11 Efe 1:11 


WAEFESO 3 -4 


yeye tunao ujasiri na uwezo wa kuka- 
ribia katika tumaini kwa njia ya ku- 
mwamini.t 3 Basi naomba msikate ta- 
maa kwa sababu ya dhiki zangu kwa 
ajili yenu, zilizo utukufu kwenu.t 

14 Kwa hiyo nampigia Baba mago- 
ti, !5ambaye kwa jina lake ubaba wote 
wa mbinguni na wa duniani unaitwa, 
16 awajalieni, kwa kadiri ya utajiri wa 
utukufu wake, kufanywa imara kwa 
nguvu, kwa kazi ya Roho wake katika 
utu wa ndani.t !” Kristo akae mioyoni 
mwenu kwa imani mkiwa na shina na 
msingi katika upendo;t 18ili mpate 
kufahamu pamoja na watakatifu wote 
jinsi ulivyo upana, na urefu, na kimo, 
na kina;t na kuujua upendo wake 
Kristo, upitao ufahamu kwa jinsi uli- 
vyo mwingi, mpate kutimilika kwa 
utimilifu wote wa Mungu.! 

20 Basi atukuzwe yeye awezaye 
kufanya mambo ya ajabu mno kuliko 
yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa 
kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani 
yetu;t 21 naam, atukuzwe katika Kanisa 
na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote 
vya milele na milele. Amina. 

4 1 Kwa hiyo nawasihi, mimi niliye 

mfungwa katika Bwana, mwene- 
nde kama inavyoustahili wito wenu 
mlioitiwa;t ? kwa unyenyekevu wote na 
upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana 
katika upendo;t 3 na kujitahidi kuuhifa- 
dhi umoja wa Roho katika kifungo cha 
amani.! 4 Mwili mmoja, na Roho mmo- 
ja, kama na mlivyoitwa katika tumaini 
moja la wito wenu.t 

5 Bwana mmoja, imani moja, uba- 
tizo mmoja.t 6 Mungu mmoja, naye ni 
Baba wa wote, aliye juu ya yote na 
katika yote na ndani ya yote.t 7 Lakini 
kila mmoja wetu alipewa neema kwa 
kadiri ya kipimo cha kipawa chake 
Kristo.t 8 Hivyo husema, 

Alipopaa juu aliteka mateka, 

Akawapa wanadamu vipawa.t 
9 Basi neno hilo, Alipaa, maana yake 
nini kama siyo kusema kwamba yeye 
naye alishuka mpaka pande zilizo 


201 


chini za nchi?t 10 Naye aliyeshuka 
ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita 
mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. 
11 Naye alitoa wengine kuwa mitume, 
na wengine kuwa manabii; na wengi- 
ne kuwa wainjilisti na wengine kuwa 
wachungaji na waalimu;t 1? kwa kusu- 
di la kuwakamilisha watakatifu, hata 
kazi ya huduma itendeke, hata mwili 
wa Kristo ujengwe;t 13 hata na sisi 
sote tutakapoufikia umoja wa imani 
na kumfahamu sana Mwana wa Mu- 
ngu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata 
kufika kwenye cheo cha kimo cha 
utimilifu wa Kristo;t 14 ili tusiwe tena 
watoto wachanga, tukitupwa huku na 
huku, na kuchukuliwa na kila upepo 
wa elimu, kwa hila ya watu, kwa 
ujanja, tukizifuata njia za udanganyi- 
fu.t 15 Lakini tuishike kweli katika 
upendo na kukua hata tumfikie yeye 
katika yote, yeye aliye kichwa, Kri- 
sto.t 16 Katika yeye mwili wote ukiu- 
ngamanishwa na kushikanishwa kwa 
msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya 
utendaji wa kila sehemu moja moja, 
huukuza mwili upate kujijenga we- 
nyewe katika upendo.t 

17 Basi nasema neno hili, tena na- 
shuhudia katika Bwana, tangu sasa 
msienende kama Mataifa waenenda- 
vyo, katika ubatili wa nia zao; 
18 ambao; akili zao zimetiwa giza, nao 
wamefarikishwa na uzima wa Mungu, 
kwa sababu ya ujinga uliomo ndani 
yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo 
yao;t ambao wakiisha kufa ganzi 
wanajitia katika mambo ya ufisadi 
wapate kufanyiza kila namna ya uchafu 
kwa kutamani.t 2?Bali ninyi, sivyo 
mlivyojifunza Kristo; ?! ikiwa mlimsi- 
kia mkafundishwa katika yeye, kama 
kweli ilivyo katika Yesu, ?? mvue kwa 
habari ya mwenendo wa kwanza utu 
wa zamani, unaoharibika kwa kuzifua- 
ta tamaa zenye kudanganya;t 5 na mfa- 
nywe wapya katika roho ya nia zenu;t 
24 mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa 


202 


namna ya Mungu katika haki na utaka- 
tifu wa kweli.t 

25 Basi uvueni uongo, mkaseme 
kweli kila mtu na jirani. yake; kwa 
maana tu viungo, kila mmoja kiungo 
cha wenzake.t 26 Mwe na hasira, ila 
msitende dhambi; jua lisichwe na 
uchungu wenu bado haujawatoka;t 
27 wala msimpe Ibilisi nafasi. 28 Mwiba- 
ji asiibe tena; bali afadhali afanye 
juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa 
mikono yake mwenyewe, apate kuwa 
na kitu cha kumgawia mhitaji.t 2? Neno 
lo lote lililo ovu lisitoke vinywani 
mwenu, bali lililo jema la kumfaa 
mwenye kuhitaji, ili liwape neema 
wanaosikia.t 30 Wala msimhuzunishe 
yule Roho Mtakatifu wa Mungu; amba- 
ye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku 
ya ukombozi.t 31! Uchungu wote na 
ghadhabu na hasira na kelele na matu- 
kano yaondoke kwenu, pamoja na kila 
namna ya ubaya;t 32tena iweni wafa- 
dhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, 
mkasameheane kama na Mungu katika 
Kristo alivyowasamehe ninyi.t 
5 1 Hivyo mfuateni Mungu, kama 

watoto wanaopendwa;t ? mkaene- 
nde katika upendo, kama Kristo naye 
alivyowapenda ninyi tena akajitoa kwa 
ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa 
Mungu, kuwa harufu ya manukato.t 
3 Lakini uasherati usitajwe kwenu ka- 
mwe, wala uchafu wo wote wa kuta- 
mani, kama iwastahilivyo watakatifu;t 
4 wala aibu wala maneno ya upuzi wala 
ubishi; hayo hayapendezi; balı afadhalı 
kushukuru.t 5 Maana neno hili mnalijua 
hakika, ya kwamba hakuna mwasherati 
wala mchafu wala mwenye tamaa, 
ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi 
katika ufalme wa Kristo na Mungu.t 
6 Mtu asiwadanganye kwa maneno ya- 
siyo na maana; kwa kuwa kwa sababu 
ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana 
wa uasi.! Basi msishirikiane nao. 
8Kwa maana zamani ninyi mlikuwa 


WAEFESO 4-5 


giza, bali sasa mmekuwa nuru katika 
Bwana; enendeni kama watoto wa nu- 
ru,t ? kwa kuwa tunda la nuru ni katika 
wema wote na haki na kweli; 1° mkiha- 
kiki ni nini impendezayo Bwana.t 
11 Wala msishirikiane na matendo yasi- 
yozaa ya giza, bali myakemee;t 1? kwa 
kuwa yanayotendeka kwao kwa siri, ni 
aibu hata kuyanena.t !3Lakini yote 
yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru 
maana kila kilichodhihirika ni nuru.t 
14 Hivyo husema, 

Amka, wewe usinziaye, 

Ufufuke katika wafu, 

Na Kristo atakuangaza.t 

15 Basi angalieni sana jinsi mna- 
vyoenenda; si kama watu wasio na 
hekima bali kama watu wenye heki- 
ma;t 16 mkiukomboa wakati kwa maana 
zamani hizi ni za uovu.t 7 Kwa sababu 
hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni 
nini yaliyo mapenzi ya Bwana.t 18 Tena 
msilewe kwa mvinyo, ambamo mna 
ufisadi; bali mjazwe Roho;t 1? mkise- 
mezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo 
za rohoni, huku mkiimba na kumsha- 
ngilia Bwana mioyoni mwenu;t na 
kumshukuru Mungu Baba sikuzote 
kwa mambo yote, katika jina lake 
Bwana wetu Yesu Kristo;t ?! hali mna- 
nyenyekeana katika kicho cha Kristo.! 

22 Enyi wake, watiini waume zenu 
kama kumtii Bwana wetu.t 5Kwa 
maana mume ni kichwa cha mkewe, 
kama Kristo naye ni kichwa cha Kani- 
sa; naye ni mwokozi wa mwili.t ?4 La- 
kini kama vile Kanisa limtiivyo Kristo 
vivyo hivyo wake nao wawatii waume 
zao katika kila jambo. 

25 Enyi waume, wapendeni wake 
zenu, kama Kristo naye alivyolipenda 
Kanisa, akajitoa kwa ajili yake;t %6 ili 
makusudi alitakase na kulisafisha kwa 
maji katika neno;t apate kujiletea 
Kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunya- 
nzi wala lo lote kama hayo; bali liwe 
takatifu lisilo na mawaa.t 238 Vivyo 


:24 Mwa 1:26; Kol 3:10 4:25 Zek 8:16; Kol 3:8 4:26 Zab 4:4; Yak 1:19,20 4:28 1 The 4:11 
:29 Efe 5:4; Kol 3:16,17;4:6 4:30 Efe 1:13; Isa 63:10 4:31 Kol 5:8 
:32 Kol 3:13; Mt 6:14; 18:22-35; 5:1 Mt 5:48; Kol 3:12 
:2 Kut 29:18; Zab 40:6; Gal 2:20; Ebr 10:10; Kol 3:13; Eze 20:41 5:3 Efe 4:19; Kol 3:5 
:4 Efe 4:29; Kol 3:8 5:5 1 Kor 6:9,10; Kol 3:5; Mdo 8:21 5:6 Rum 1:18; Kol 2:4,8 
:8 Efe 2:11,13; Lk 16:8; 1 Pet 2:9; Yn 12:36 5:10 Rum 12:2 5:11 Yn 16:8 5:12 Rum 1:24 
:13 Yn 3:20,21 5:14 Isa 26:19; 60:1; Rum 13:11; 6:13 5:15 Mt 10:16; Kol 4:5 5:16 Kol 4:5 
:17 Rum 12:2 5:18 Mit 23:31; Lk 21:34 5:19-20 Kol 3:16-17; Zab 33:2,3 5:20 Kol 3:17 
:21 1 Pet 5:5 5:22 Kol 3:18; 1 Pet 3:1; Mwa 3:16 5:23 1 Kor 11:3; Kol 1:18 
:25 Kol 3:19; 1 Pet 3:7 5:26 Tit3:5 5:27 Zab 45:13; 2 Kor 11:2 


WAEFESO 5:— 6 


hivyo imewapasa waume nao kuwape- 
nda wake zao kama miili yao wenye- 
we. Ampendaye mkewe hujipenda 
mwenyewe. ?? Maana hakuna mtu ana- 
yeuchukia mwili wake po pote; bali 
huulisha na kuutunza, kama Kristo 
naye anavyolitendea Kanisa. 3! Kwa 
kuwa tu viungo vya mwili wake. 
3i Kwa sababu hiyo mtu atamwacha 
baba yake na mama yake, ataambatana 
na mkewe na hao wawili watakuwa 
mwili mmoja.t 3? Siri hiyo ni kubwa; 
ila mimi nanena habari ya Kristo na 
Kanisa.t 53 Lakini kila mtu ampende 
mke wake kama nafsi yake mwenyewe; 
wala mke asikose kumstahi mumewe. 
6 1 Enyi watoto, watiini wazazi we- 
nu katika Bwana, maana hii ndiyo 
haki.t ? Waheshimu baba yako na ma- 
ma yako; amri hii ndiyo amri ya 
kwanza yenye ahadi,! 3Upate heri, 
ukae siku nyingi katika dunia. 4 Nanyi, 
akina baba, msiwachokoze watoto we- 
nu; bali waleeni katika adabu na mao- 
nyo ya Bwana.t 
5 Enyi watumwa, watiini wao walio 
bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa 
hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa 
moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo; 
6 wala si kwa utumwa wa macho tu 
kama wajipendekazao kwa wanadamu 
bali kama watumwa wa Kristo, mkite- 
nda yampendezayo Mungu kwa moyo; 
7kwa 'nia njema kama kumtumikia 
Bwana wala si mwanadamu; $ mkijua 
ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu 
atapewa lilo hilo na Bwana kwamba ni 
mtumwa au kwamba ni huru.t 9? Nanyi, 
akina bwana, watendeeni wao yayo 
hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mki- 
jua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na 
wenu yuko mbinguni, wala kwake 
hakuna upendeleo. 
10 Hatimaye, mzidi kuwa hodari 
katika Bwana na katika uweza wa 


203 


nguvu zake.t !! Vaeni silaha zote za 
Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila 
za Shetani.t Kwa maana kushindana 
kwetu sisi si juu ya damu na nyama; 
bali ni juu ya falme na mamlaka, juu 
ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi 
ya pepo wabaya katika ulimwengu wa 
roho.t 3 Kwa sababu hiyo twaeni sila- 
ha ‘zote za Mungu, mpate kuweza 
kushindana siku ya uovu, na mkiisha 
kuyatimiza yote, kusimama.! 14 Bası 
simameni, hali mmejifunga kweli viu- 
noni, na kuvaa dirii ya haki kifuani,” 
IS na kufungiwa miguu utayari tupatao 
kwa Injili ya amani;t !6 zaidi ya yote 
mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa 
hiyo mtaweza kuizima mishale yote 
yenye moto ya yule mwovu.t !7 Tena 
ipokeeni chapeo ya wokovu, na upanga 
wa Roho ambao ni neno la Mungu; 
18 kwa sala zote na maombi mkisali kila 
wakati katika Roho, mkikesha kwa 
jambo hilo na kudumu katika kuwao- 
mbea watakatifu wote;t pia na kwa 
ajili yangu mimi, nipewe usemi kwa 
kufumbua kinywa changu, ili niihubiri 
kwa ujasiri ile siri ya Injili;t ?? ambayo 
kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika 
minyororo; hata nipate ujasiri katika 
huyo kunena jinsi inipasavyo kunena.t 

21 Basi ninyi nanyi mpate kuzijua 
habari zangu, ni hali gani, Tikiko, ndugu 
mpendwa, mhudumu mwaminifu katika 
Bwana, atawajulisheni mambo yote;t 
22 ambaye nampeleka kwenu kwa kusudi 
lilo hilo mpate kuzijua habari zetu, naye 
awafariji mioyo yenu.t 

23 Amani,na iwe kwa ndugu, na 
pendo, pamoja na imani, zitokazo kwa 
Mungu Baba na kwa Bwana Yesu 
Kristo. MNeema na iwe pamoja na 
wote wampendao Bwana wetu Yesu 
Kristo katika hali ya kutokuharibika. 


5:30 Efe 1:23; 1 Kor 6:15; Mwa 2:23 5:31 Mwa 2:24 5:32 Ufu 19:7 6:1 Kol 3:20 

6:2-3 Kut 20:12; Kum 5:16 6:4 Kol 3:21; Isa 50:5; Mit 2:2; 3:11; 19:18; Kum 6:7,20-25; Zab 78:4 
6:5-8 Kol 3:22-25; Tit 2:9,10; 1 Pet 2:18 6:8 2 Kor 5:10 

6:9 Kum 10:17; Kol 3:25; 4:1; 2 Nya 19:7; Mdo 10:34 6:10 1 Kor 16:13; 1 Yoh 2:14 

6:11 Efe 4:14;2 Kor 10:4 6:12 Efe 2:2; Yn 14:30; Kol 1:13; 1 Pet 5:8,9 6:13 1 Fal 20:11 

6:14 Isa 11:5; 59:17; Lk 12:35; 1 Pet 1:13; 1 The 5:8 6:15 Isa 52:7; 40:3,9 

6:16 1 Pet 5:9; 1 Yoh 5:4 6:17 Isa 59:17; 11:4; 49:2; 51:16; 1 The 5:8; Hos 6:5 

6:18 Mt 26:41; Kol 4:2,3 6:19 Kol 4:3; 2 The 3:1; Mdo 4:29 6:20 2 Kor 5:20; Kol 4:4 

6:21 Mdo 20:4; 2 Tim 4:12; Kol 4:7 6:21-22 Kol 4:7-8 6:22 Kol 4:7,8 6:24 1 Pet 1:8 


WARAKA WA PAULO MTUME KWA 


WAFILIPI 


1 Paulo na Timotheo, watumwa wa 
Kristo Yesu, kwa watakatifu wote 
katika Kristo Yesu, walioko Filipi, 
pamoja na maaskofu? na mashemasi.?t 
? Neema na iwe kwenu na amani zito- 
kazo kwa Mungu Baba yetu na kwa 
Bwana Yesu Kristo.t 
3 Namshukuru Mungu wangu kila 
niwakumbukapo,t “sikuzote kila ni- 
waombeapo ninyi nyote nikisema sala 
zangu kwa furaha, Skwa sababu ya 
ushirika wenu katika kuieneza Injili, 
tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. 
6 Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwa- 
mba yeye aliyeanza kazi njema mioyo- 
ni mwenu ataimaliza hata siku ya 
Kristo Yesu;t 7vile vile kama ilivyo 
wajibu wangu kufikiri haya juu yenu 
nyote; kwa sababu ninyi mmo moyoni 
mwangu; kwa kuwa katika kufungwa 
kwangu na katika kazi ya kutetea Injili 
na kuithibitisha, ninyi nyote mmeshiri- 
kiana nami neema hii. 8 Maana Mungu 
ni shahidi wangu, jinsi ninavyowaonea 
shauku ninyi nyote katika moyo wake 
Kristo Yesu.t 9 Na hii ndiyo dua yangu, 
kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi 
sana, katika hekima na ufahamu wote; 
10 mpate kuyakubali yaliyo mema; ili 
mpate kuwa na mioyo safi, bila kosa, 
mpaka siku ya Kristo;t !! hali mmeja- 
zwa matunda ya haki, kwa njia ya Yesu 
Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu.t 
12 Lakini, ndugu zangu, nataka mjue 
ya kuwa mambo yote yaliyonipata 
yametokea zaidi kwa kuieneza Injili;t 
13 hata vifungo vyangu vimekuwa dha- 
hiri katika Kristo, miongoni mwa 
askari, na kwa wengine wote piat 
14 Na wengi wa hao ndugu walio katika 
Bwana, hali wakapata kuthibitika kwa 
ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi 
sana kuthubutu kunena neno la Mungu 
pasipo hofu. !5 Wengine wanahubiri 


habari za Kristo kwa sababu ya husuda 
na fitina; na wengine kwa nia njema. 
16 Hawa wanamhubiri kwa pendo, wa- 
kijua ya kuwa nimewekwa ili niitetee 
Injili; !7bali wengine wanamhubiri 
Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo 
mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za 
kufungwa kwangu. '? Yadhuru nini? 
Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa 
hila, au ikiwa ni kwa kweli, Kristo 
anahubiriwa; na kwa hiyo nafurahi, 
naam, nami nitafurahi.t 1? Maana najua 
ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wo- 
kovu wangu, kwa sababu ya kuomba 
kwenu, na kuruzukiwa Roho wa Yesu 
Kristo;t 22kama vile nilivyotazamia 
sana, na kutumaini, kwamba sitaaibika 
kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama 
sikuzote na sasa vivyo hivyo Kristo 
ataadhimishwa katika mwili wangu; 
ikiwa kwa maisha yangu, au ikiwa kwa 
mauti yangu.t ?! Kwa maana kwangu 
mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni 
faida.t ?? Ila ikiwa kuishi katika mwili, 
kwangu mimi ni matunda ya kazi; basi 
nitakalolichagua silitambui.? ?3 Nina- 
songwa katikati ya mambo mawili; 
ninatamani kwenda zangu nikae na 
Kristo maana ni vizuri zaidi sana;t 
24 bali kudumu katika mwili kwahitaji- 
wa zaidi kwa ajili yenu. ?5 Nami niki- 
tumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa 
na kudumu pamoja nanyi, ili mpate 
kuendelea na kufurahi katika imani; 
26 hata mzidi kuona fahari katika Kri- 
sto Yesu juu yangu kwa sababu ya 
kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. 
27 Lakini mwenendo wenu na uwe 
kama inavyoipasa Injili ya Kristo, ili, 
nikija na kuwaona ninyi, au nisipoku- 
wapo, niyasikie mambo yenu, kama 
mnasimama imara katika roho moja, 
kwa moyo mmoja mkiishindania imani 
ya Injili; ?#Swala hamwaogopi adui 


:1 Mdo 16:12;1 Kor 1:2; 1 Tim 3:1,8 1:2 Rum 1:7 1:3 Rum 1:8; 1 Kor 1:4 
Fip 2:13; 1 Kor 1:6-8 1:8 Rum 1:9; 2 Kor 1:23; 1 The 2:5 
0 Rum 2:18; 12:2; 1 The 5:23; Ebr 5:14 1:11 Efe 5:9; 1:6,12,14; Yn 15:8 1:12 2 Tim 2:9 


1:18 Flp 2:17,18 1:19 Ayu 13:16; 2 Kor 1:11 


0 1 Pet4:16 1:21 Gal 2:20 1:22 Rum 1:13 1:23 1 Fal 19:4; 2 Kor 5:8 


1 

1:6 

1:1 

1:13 Mdo 28:30; Fip 4:22; Efe 3:1 
1:2 

1:27 Kol 1:10; Flp 4:3; 1 The 2:12 
b 


1 Askofu maana yake ni, Mwangalizi. 


l: 
1:1 Shemasi maana yake ni, Mtumishi wa Kanisa. 


204 


WAFILIPI 1 - 2 


zenu, katika neno lo lote; kwao hao ni 
ishara mathubuti ya kupotea, bali kwe- 
nu ninyi ni ishara ya wokovu, huo 
utokao kwa Mungu. ? Maana mmepe- 
wa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini 
tu, ila na kuteswa kwa ajili yake; 
30 mkiwa na mashindano yale yale mli- 
yoyaona kwangu, na kusikia kwamba 
ninayo hata sasa.t 

1 Basi ikiwako faraja yo yote kati- 

ka Kristo, yakiwako matulizo yo 
yote ya mapenzi, ukiwako ushirika wo 
wote wa Roho, ikiwako huruma yo 
yote na rehema, ?ijalizeni furaha ya- 
ngu, ili mwe na nia moja, wenye 
mapenzi mamoja, wenye roho moja, 
mkinia mamoja. 3Msitende neno lo 
lote kwa kushindana wala kwa majivu- 
no; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na 
amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko 
nafsi yake.t “Kila mtu asiangalie ma- 
mbo yake mwenyewe, bali kila mtu 
aangalie mambo ya wengine.t 5Iweni 
na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo 
ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu; 
éambaye yeye mwanzo alikuwa yuna 
namna ya Mungu, naye hakuona kule 
kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha 
kushikamana nacho;t 7bali alijifanya 
kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya 
mtumwa, akawa ana mfano wa wana- 
damu;t 8tena, alipoonekana ana umbo 
kama mwanadamu, alijinyenyekeza 
akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya 
msalaba.t 9 Kwa hiyo tena Mungu ali- 
mwadhimisha mno, akamkirimia Jina 
lile lipitalo kila jina;t 1051; kwa jina la 
Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya 
mbinguni, na vya duniani, na vya chini 
ya nchi;t 1! na kila ulimi ukiri ya kuwa 
YESU KRISTO NI BWANA, kwa 
utukufu wa Mungu Baba. 

t? Basi, wapendwa wangu, kama 
vile mlivyotii sikuzote, si wakati mimi 
nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana 
mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu 
wenu wenyewe kwa kuogopa na kute- 
temeka.t 13Kwa maana ndiye Mungu 
atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwe- 





205 


nu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza 
kusudi lake jema.t 

14 Yatendeni mambo yote pasipo 
manung'uniko wala mashindano,t 
15 mpate kuwa wana wa Mungu wasio 
na lawama, wala udanganyifu, wasio 
na ila kati ya kizazi chenye ukaidi, 
kilichopotoka; ambao kati ya hao 
mnaonekana kuwa kama mianga katika 
ulimwengu,! 16 mkishika neno la uzi- 
ma; nipate sababu ya kuona fahari 
katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga 
mbio bure wala sikujitaabisha bure.t 
17 Naam, hata nikimiminwa juu ya dha- 
bihu na ibada ya imani yenu, nafurahi; 
tena nafurahi pamoja nanyi nyote.t 
18 Nanyi vivyo hivyo furahini, tena 
furahini pamoja nami.t 

19 Walakini natumaini katika Bwa- 
na Yesu kumtuma Timotheo afike kwe- 
nu karibu, nifarijiwe na mimi, nikiijua 
hali yenu. 2? Maana sina mtu mwingine 
mwenye nia moja nami, atakayeianga- 
lia hali yenu kweli kweli.t 21 Maana 
wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo 
vya Kristo Yesu.t 2 Ila mwajua sifa 
yake, ya kuwa ametumika pamoja nami 
kwa ajili ya Injili, kama mwana na 
baba yake. 5 Basi, natumaini kumtuma 
huyo mara, hapo nitakapojua yatakayo- 
nipata. 24 Nami naamini katika Bwana 
ya kuwa nitakuja na mimi mwenyewe 
hivi karibu.t 

25 Lakini naliona imenilazimu ku- 
mtuma kwenu Epafrodito, ndugu ya- 
ngu, mtenda kazi pamoja nami, askari 
pamoja nami; tena ni mtume wenu na 
mhudumu wa mahitaji yangu.t 26 Kwa 
kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi 
nyote, akahuzunika sana, kwa sababu 
mlisikia ya kwamba alikuwa hawezi. 
27 Kwa maana alikuwa hawezi kweli 
kweli, karibu na kufa; lakini Mungu 
alimhurumia; wala si yeye peke yake, 
ila na mimi pia; nisiwe na huzuni juu 
ya huzuni. 28 Kwa hiyo nimefanya bidii 
nyingi zaidi kumtuma, ili mtakapo- 
mwona tena mpate kufurahi, nami ni- 
punguziwe huzuni yangu. ?? Mpokeeni, 


1:30 Mdo 16:19-40 2:3 Gal 5:26; Rum 12:10 2:4 1 Kor 10:24,33 

2:6 Yn 1:1,2; 17:5; Mwa 1:27; 3:5 2:7 Isa 53:3; 2 Kor 8:9; Ebr 2:14,17 
2:8 Ebr 12:2; 5:8; Yn 10:17 2:9 Mdo 2:33; Efe 1:21; Ebr 1:3,4 
2:10-11 Isa'45:23; Yn 5:23; Ufu 5:13 2:12 1 Pet 1:17; Zab 2:11 


2:13 Yn 15:5;2 Kor 3:5; 1 The 2:13 2:14 1 Pet 4:9 


2:15 Kum 32:5; Mt 5:14; 10:16; Flp 1:10; Efe 5:8; Kum 32:5; Mdo 2:40 
2:16 1 The 2:19; Gal 2:2; Isa 49:4; 65:23 2:17 Rum 15:16; 2 Tim 4:6 2:18 Flp 3:1; 4:4 
2:20 1 Kor 16:10 2:21 2 Tim 4:10,16; Gal 4:17 2:24 Flp 1:25 2:25 Flp 4:18 


206 


basi, katika Bwana, kwa furaha yote, 
mkawahesabu watu kama huyu kuwa 
watu wa kuheshimiwa.t 30 Maana kwa 
ajili ya kazi ya Kristo alikaribia kufa 
akaponza roho yake; ili kusudi ayati- 
mize yaliyopungua katika huduma ye- 
nu kwangu. 
1 Hatimaye, ndugu zangu, furahini 
katika Bwana. Kuwaandikieni ma- 
mbo yale yale hakuniudhi mimi, bali 
kutawafaa ninyi.t 
2 Jihadharini na mbwa, jihadhari- 
ni na watendao mabaya, jihadharini 
na wajikatao.t 3 Maana sisi tu tohara, 
tumwabuduo Mungu kwa Roho, na 
kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala 
hatuutumainii mwili.! 4 Walakini mi- 
mi ningeweza kuutumainia mwili. 
Mtu ye yote akijiona kuwa anayo 
sababu ya kuutumainia mwili, mimi 
zaidi.! 5 Nalitahiriwa siku ya nane, ni 
mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya 
Benyamini, Mwebrania wa Waebra- 
nia, kwa habari ya kuishika torati, ni 
Farisayo, Skwa habari ya juhudi, 
mwenye kuliudhi Kanisa, kwa habari 
ya haki ipatikanayo kwa sheria siku- 
wa na hatia.t 7 Lakini mambo yale 
yaliyokuwa faida kwangu, naliyahe- 
sabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo.t 
8s Naam, zaidi ya hayo, nayahesabu 
mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya 
uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo 
Yesu, Bwana wangu; ambaye kwa 
ajili yake nimepata hasara ya mambo 
yote nikiyahesabu kuwa kama mavi 
ili nipate Kristo; tena nionekane 
katika yeye, nisiwe na haki yangu 
mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, 
bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo 
katika Kristo, haki ile itokayo kwa 
Mungu, kwa imani;t 10 ili nimjue ye- 
ye, na uweza wa kufufuka kwake, na 
ushirika wa mateso yake, nikifanani- 
shwa na kufa kwake;t? 1! ili nipate kwa 
njia yo yote kuifikia kiyama ya wafu.t 
1251 kwamba nimekwisha kufika, au 
nimekwisha kuwa mkamilifu; la! Bali 
nakaza mwendo ili nipate kulishika 
lile ambalo kwa ajili yake nimeshi- 


2:2 
3:4 
3:7 
3:1 
3:1 
3:2 
4:3 


WAFILIPI 2-4 


kwa na Kristo Yesu.! 13 Ndugu, siji- 
dhanii nafsi yangu kwamba nimekwi- 
sha kushika; ila natenda neno moja tu; 
nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachu- 
chumilia yaliyo mbele; nakaza 
mwendo, niifikilie mede ya thawabu 
ya mwito mkuu wa Mungu katika 
Kristo Yesu.! !5 Basi sisi tulio waka- 
milifu na tuwaze hayo; na hata mki- 
waza mengine katika jambo lo lote, 
Mungu atawafunulia hilo nalo.t 16 La- 
kini, hapo tulipofika na tuenende 
katika lilo hilo.? 

17 Ndugu zangu, mnifuate mimi, 
mkawatazame wao waendao kwa kuu- 
fuata mfano tuliowapa ninyi.t 18 Maa- 
na wengi huenenda, ambao nimewaa- 
mbieni mara nyingi habari zao, na 
sasa nawaambia hata kwa machozi, 
kuwa ni adui za msalaba wa Kristo;t 
19 mwisho wao ni uharibifu, mungu 
wao ni tumbo, utukufu wao u katika 
fedheha yao, waniao mambo ya du- 
niani.t ?? Kwa maana sisi, wenyeji 
wetu uko mbinguni; kutoka huko tena 
tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu 
Kristo;t 21 atakayeubadili mwili wetu 
wa unyonge, upate kufanana na mwili 
wake wa utukufu, kwa uweza ule 
ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha 
vitu vyote viwe chini yake.t 
4' Basi, ndugu zangu, wapendwa 

wangu, ninaowaonea shauku, fura- 
ha yangu, na taji yangu, hivyo sima- 
meni imara katika Bwana, wapenzi 
wangu.t ? Namsihi Euodia, namsihi na 
Sintike, wawe na nia moja katika 
Bwana. 3 Naam, nataka na wewe pia, 
mjoli wa kweli, uwasaidie wanawake 
hao; kwa maana waliishindania Injili 
pamoja nami, na Klementi naye, na 
wale wengine waliotenda kazi pamoja 
nami, ambao majina yao yamo katika 
kitabu cha uzima.t 

4 Furahini katika Bwana sikuzote; 
tena nasema, Furahini.t $ Upole wenu 
na ujulikane na watu wote. Bwana yu 
karibu.! $ Msijisumbue kwa neno lo 
lote; bali katika kila neno kwa kusali 
na kuomba, pamoja na kushukuru, 


9 1 Kor 16:16; 1 Tim 5:17 3:1 Flp 2:18;4:4 3:2 Ufu 22:15 3:3 Rum 2:29 

2 Kor 11:18,22 3:5 Mdo 23:6; 26:5; Rum 11:1; Lk 1:59; 2:21 3:6 Mdo 8:3; 22:4; 26:9-11 
Mt 13:44,46 3:9 Rum 3:21,22 3:10 Rum 6:3-5; 8:17; Gal 6:17 3:11 Mdo 4:2; Ufu 20:5,6 
l Tim 6:12; Mdo 9:6 3:14 1 Kor 9:24 3:15 1 Kor 2:6 3:16 Gal 6:16 

l Kor 4:16; 11:1; 1 The 1:7; 1 Pet 5:3 3:18 1 Kor 1:23; Gal 6:12 3:19 Rum 16:18 

Efe 2:6; Kol 3:1; Ebr 12:22 3:21 1 Kor 15:43,49,53 4:1 2 Kor 1:14; 1 The 2:19,20 

Zab 69:28; Lk 10:20 4:4 Flp 3:1; 2 Kor 13:11 4:5 Ebr 10:37; Yak 5:8,9 


WAKOLOSAI 1 


haja zenu na zijulikane na Mungu.! 
7Na amani ya Mungu, ipitayo akili 
zote, itawahifadhi mioyo yenu na nia 
zenu katika Kristo Yesu.t 

8 Hatimaye, ndugu zangu, mambo 
yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo 
ya staha, yo yote yaliyo ya haki, yo yote 
yaliyo safi, yo yote yenye kupendeza, 
yo yote yenye sifa njema; ukiwapo 
wema wo wote, ikiwapo sifa nzuri yo 
yote, yatafakarini hayo.t Mambo mli- 
yojifunza kwangu na kuyapokea, na 
kuyasikia na kuyaona kwangu, yatende- 
ni hayo; na Mungu wa amani atakuwa 
pamoja nanyi.t 

10 Nalifurahi sana katika Bwana, 
kwa kuwa sasa mwisho mmehuisha tena 
fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile 
mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu laki- 
ni hamkupata nafasi. 1! Si kwamba nase- 
ma haya.kwa kuwa nina mahitaji, maana 
nimejifunza kuwa radhi na hali yo yote 
niliyo nayo.t 12 Najua kudhiliwa, tena 
najua kufanikiwa; katika hali yo yote, na 
katika mambo yo yote, nimefundishwa 
kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na 
kupungukiwa.t 13 Nayaweza mambo yo- 
te katika yeye anitiaye nguvu.t 14 Lakini 
mlifanya vema, mliposhiriki nami katika 


207 


dhiki yangu. !5 Nanyi pia, ninyi wenye- 
we mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa 
katika mwanzo wa Injili, nilipotoka 
Makedonia, hakuna kanisa lingine lililo- 
shirikiana nami katika habari hii ya 
kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu.t 
16Kwa kuwa hata. huko Thesalonike 
mliniletea msaada “kwa mahitaji yangu, 
wala si mara moja.t 1 Si kwamba naki- 
tamani kile kipawa, bali nayatamani 
mazao yanayozidi kuwa mengi, katika 
hesabu yenu.t Lakini ninavyo , vitu 
vyote na kuzidi, tena nimejaa tele; 
nimepokea kwa mkono wa Epafrodito 
vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya 
manukato, sadaka yenye kibali, impe- 
ndezayo Mungu.t #Na Mungu wangu 
atawajazeni kila mnachokihitaji kwa ka- 
diri ya utajiri wake, katika utukufu, 
ndani ya Kristo Yesu. ??Sasa atukuzwe 
Mungu, Baba yetu, milele na milele. 
Amina. 

21 Mnisalimie kila mtakatifu katika 
Kristo Yesu. Ndugu walio pamoja nami 
wawasalimu. ?? Watakatifu wote wawa- 
salimu, hasa wao walio wa nyumbani 
mwa Kaisari.t 

23 Neema ya Bwana Yesu Kristo na 
iwe pamoja na roho zenu. 


Mt 6:25-34; Kol 4:2; 1 Pet 5:7; Zab 145:18; Yn 14:27 4:7 Kol 3:15 4:8 Rum 12:17 


2 Kor 12:10; 2 Tim 4:17 4:15-16 2 Kor 11:9; 4:16 Mdo 17:1 


4:6 

4:9 1 The 5:23; Rum 16:20; 1 Kor 14:33 4:11 1 Tim 6:6 4:12 2 Kor 6:10 
4:13 

4:18 Kut 29:18; Eze 20:41; Flp 2:25 4:22 Flp 1:13 


4:17 1 Kor 9:11 


WARAKA WA PAULO MTUME KWA 


WAKOLOSAI 


1 1 Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa 
mapenzi ya Mungu, na Timotheo, 
ndugu yetu,t “kwa ndugu watakatifu, 
waaminifu katika Kristo, walioko Kolo- 
sai. Neema na iwe kwenu, na amani, 
zitokazo kwa Mungu Baba yetu.! 

3 Twamshukuru Mungu, Baba yake 
Bwana wetu Yesu Kristo, siku zote 
tukiwaombea;t “tangu tuliposikia ha- 
bari za imani yenu katika Kristo Yesu, 
na upendo mlio nao kwa watakatifu 


wote;t 5kwa sababu ya tumaini mlilo- 
wekewa akiba mbinguni; ambalo haba- 
ri zake mlizisikia zamani kwa neno la 
kweli ya Injili;t Siliyofika kwenu, ka- 
ma ilivyo katika ulimwengu wote, na 
kuzaa matunda na kukua, kama inavyo- 
kua kwenu pia, tangu siku mlipoisikia 
mkaifahamu sana neema ya Mungu 
katika kweli;t 7 kama mlivyofundishwa 
na Epafra, mjoli wetu mpenzi, aliye 
mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa 


Efe 1:1 1:2 Rum 1:7; Efe 1:2 1:3 1 Kor 13:13; Efe 1:16; 1 The 1:2,3 1:4 Efe 1:15 


1:1 
1:5 1 Pet 1:4; Efe 1:13,18 1:6 1 Tim 3:16; Efe 1:13 


208 


ajili yenu;t $naye alitueleza upendo 
wenu katika Roho. 

9 Kwa sababu hiyo sisi nasi, tangu 
siku ile tuliposikia, hatuachi kufanya 
maombi na dua kwa ajili yenu, ili 
mjazwe maarifa ya mapenzi yake kati- 
ka hekima yote na ufahamu wa rohoni; 
10 mwenende kama ulivyo wajibu wenu 
kwa Bwana, mkimpendeza kabisa; 
mkizaa matunda kwa kila kazi njema, 
na kuzidi katika maarifa ya Mungu;t 
11 mkiwezeshwa kwa uwezo wote, kwa 
kadiri ya nguvu ya utukufu wake, 
mpate kuwa na saburi ya kila namna 
na uvumilivu pamoja na furaha; 
12 mkimshukuru Baba, aliyewastahili- 
sha kupokea sehemu ya urithi wa 
watakatifu katika nuru.t 13 Naye alituo- 
koa katika nguvu za giza, akatuhami- 
sha na kutuingiza katika ufalme wa 
Mwana wa pendo lake;t 14 ambaye ka- 
tika yeye tuna ukombozi, yaani, msa- 
maha wa dhambi;t !5 naye ni mfano wa 
Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa 
kwanza wa viumbe vyote.t 16 Kwa ku- 
wa katika yeye vitu vyote viliumbwa, 
vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya 
nchi, vinavyoonekana na visivyoone- 
kana; ikiwa ni vitu vya enzi, au usulta- 
ni, au enzi, au mamlaka; vitu vyote 
viliumbwa kwa njia yake, na kwa ajili 
yake.t 17 Naye amekuwako kabla ya 
vitu vyote, na vitu vyote hushikana 
katika yeye.t 18 Naye ndiye kichwa cha 
mwili, yaani, cha kanisa; naye ni mwa- 
nzo, ni mzaliwa wa kwanza katika 
wafu, ili kwamba awe mtangulizi kati- 
ka yote.t 19?Kwa kuwa katika yeye 
ilipendeza utimilifu wote ukae;t 20 na 
kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na 
nafsi yake akiisha kufanya amani kwa 
damu ya msalaba wake; kwa yeye, 
ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi, au 
vilivyo mbinguni.t 21 Na ninyi, mlioku- 
wa hapo kwanza mmefarikishwa, tena 
adui katika nia zenu, kwa matendo 
yenu mabaya, amewapatanisha sasa;t 


1 

1 

1: 
1: 
1 

1: 
1: 
1: 
1: 
2: 


Rum 16:18; Efe 4:17; 5:6 


:7 Kol 4:12; Flm 1:23 1:9 Efe 1:8,9,15-17; Flp 1:9 1:10 Efe 1:17; 2:10; 4:1; Fip 1 
11 1 Kor 1:5; Efe 1:18,19; 3:16 1:12 Efe 1:11,18 1:13 Kol 2:15; Lk 22:53; Efe 2:2; 
14 Efe 1:7 1:15 Ebr 1:3; 2 Kor 4:4; 1 Tim 6:16; Yn 1:18 1:16 Yn 1:3,10; Efe 1:10,2 
17 Mit 8:25-27; Efe 1:22 1:18 Efe 1:22-23; 4:15; 5:23; Mdo 4:2; 26:23; Ufu 1:5 

19 Efe 1:23; Kol 2:9; Yn 1:16 1:20 Efe 1:7,10; 2:13,16; 1 Yoh 2:2 

21 Efe 2:1,12; 4:18; Rum 5:10 1:22 Efe 2:11,14,16; 5:27 
23 
26 
29 
4 


WAKOLOSAI 1 -2 


22 katika mwili wa nyama yake, kwa 
kufa kwake, ili awalete ninyi mbele 
zake, watakatifu, wasio na mawaa wala 
lawama;t 53 mkidumu tu katika ile ima- 
ni, hali mmewekwa juu ya msingi, 
mkawa imara; msipogeuzwa na kulia- 
cha tumaini la Injili mliyosikia habari 
zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyo- 
te vilivyo chini ya mbingu; ambayo 
mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake.t 
24 Sasa nayafurahia mateso niliyo 
nayo kwa ajili yenu; tena nayatimiliza 
katika mwili wangu yale yaliyopungua 
ya mateso ya Kristo, kwa ajili ya mwili 
wake, yaani, kanisa lake;t 25 ambalo 
nimefanywa mhudumu wake, sawasa- 
wa na uwakili wa Mungu, niliopewa 
kwa faida yenu, nilitimize neno la 
Mungu;t 26siri ile iliyofichwa tangu 
zamani zote na tangu vizazi vyote, bali 
sasa imefunuliwa kwa watakatifu wa- 
ke;t 277 ambao Mungu alipenda kuwaju- 
lisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa 
siri hii katika Mataifa, nao ni Kristo 
ndani yenu, tumaini la utukufu! 
28 ambaye sisi tunamhubiri habari zake 
tukimwonya kila mtu, na kumfundisha 
kila mtu katika hekima yote, tupate 
kumleta kila mtu mtimilifu katika Kri- 
sto.t 2? Nami najitaabisha kwa neno lilo 
hilo, nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda 
kazi kwake atendaye kazi ndani yangu 
kwa nguvu.t 
2 1 Maana nataka ninyi mjue jinsi 
ilivyo kuu juhudi yangu niliyo nayo 
kwa ajili yenu, na kwa ajili ya wale wa 
Laodikia, na wale wasioniona uso wa- 
ngu katika mwili; ?ili wafarijiwe mioyo 
yao, wakiunganishwa katika upendo, 
wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa 
hakika, wapate kujua kabisa siri ya 
Mungu, yaani, Kristo;t 3ambaye ndani 
yake yeye hazina zote za hekima na 
maarifa zimesitirika.t 4Nasema neno 
hili, mtu asije akawadanganya kwa 
maneno ya kuwashawishi.t 5Maana ni- 
japokuwa sipo kwa mwili, lakini nipo 
:27 
2 6:1 1:6 


Mk 16:15; 1 Tim 3:16; Efe 3:17; Ebr 3:14 1:24 Efe 3:1,13 1:25 Efe 3:2,7,8 
Rum 16:25,26; Efe 3:3,5,9,10 1:27 1 Tim 1:1; Rum 16:25; Efe 3:9; 1:18 1:28 Efe 4:13 
Flp 4:13; Efe 3:7,20 2:2 Kol 1:26; Efe 3:18 2:3 Isa 45:3; Mit 2:3,4; Efe 3:19; 1 Kor 1:24,30 


WAKOLOSAI 2-3 


pamoja nanyi kwa roho, nikifurahi na 
kuuona utaratibu wenu na uthabiti wa 
imani yenu katika Kristo.t 

6 Basi kama mlivyompokea Kristo 
Yesu, Bwana, enendeni vivyo hivyo 
katika yeye;t 7 wenye shina na wenye 
kujengwa katika yeye; mmefanywa 
imara kwa imani, kama mlivyofundi- 
shwa; mkizidi kutoa shukrani.! 

8 Angalieni mtu asiwafanye mate- 
ka kwa elimu yake ya bure na mada- 
nganyo matupu, kwa jinsi ya mapo- 
keo ya wanadamu, kwa jinsi ya 
mafundisho ya awali ya ulimwengu, 
wala si kwa jinsi ya Kristo.t ? Maana 
katika yeye unakaa utimilifu wote wa 
Mungu, kwa jinsi ya kimwili.t 1° Na 
ninyi mmetimilika katika yeye aliye 
kichwa cha enzi yote na mamlaka. 
11 Katika yeye mmetahiriwa kwa to- 
hara isiyofanyika kwa mikono, kwa 
kuuvua mwili wa nyama, kwa tohara 
ya Kristo.t 12 Mkazikwa pamoja naye 
katika ubatizo; na katika huo mkafu- 
fuliwa pamoja naye, kwa kuziamini 
nguvu za Mungu aliyemfufua katika 
wafu.t 13 Na ninyi mlipokuwa mme- 
kufa kwa sababu ya makosa yenu na 
kutokutahiriwa kwa mwili wenu, ali- 
wafanya hai pamoja naye, akiisha 
kutusamehe makosa yote;t 14 akiisha 
kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutu- 
shitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa 
na uadui kwetu; akaiondoa isiwepo 
tena, akaigongomea msalabani;t 
15 akiisha kuzivua enzi na mamlaka, 
na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasi- 
ri, akizishangilia katika msalaba 
huo.t 16 Basi, mtu asiwahukumu ninyi 
katika vyakula au vinywaji, au kwa 
sababu ya sikukuu au mwandamo wa 
mwezi, au sabato;t 17 mambo hayo ni 
kivuli cha mambo yajayo; bali mwili 
ni wa Kristo.t 18 Mtu asiwanyang'a- 
nye thawabu yenu, kwa kunyenyekea 
kwa mapenzi yake mwenyewe tu, na 
kuabudu malaika, akijitia katika mao- 
no yake na kujivuna bure, kwa akili 
zake za kimwili; !° wala hakishiki 
Kichwa, ambacho kwa yeye mwili 


tri — 


209 


wote ukiruzukiwa na kuungamani- 
shwa kwa viungo na mishipa, hukua 
kwa maongeo yatokayo kwa Mungu.t 
20 Basi ikiwa mlikufa pamoja na 
Kristo mkayaacha yale mafundisho ya 
awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia 
chini ya amri, kama wenye kuishi dunia- 
nit 2 Msishike, msionje, msiguse; 
22 (mämbo hayo yote huharibika wakati 
wa kutumiwa); hali mkifuata maagizo na 
mafundisho ya wanadamu?! 3 Mambo 
hayo yanaonekana kana kwamba yana 
hekima, katika namna ya ibada mliyoji- 
tungia wenyewe, na katika kunyenye- 
kea, na katika kuutawala mwili kwa 
ukali; lakini hayafai kitu kwa kuzizuia 
tamaa za mwili.t 
3 1 Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja 
na Kristo, yatafuteni: yaliyo juu 
Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume 
wa Mungu.t ? Yafikirini yaliyo juu, siyo 
yaliyo katika nchi.t 3Kwa maana mli- 
kufa, na uhai wenu umefichwa pamoja 
na Kristo katika Mungu.t 4 Kristo ʻata- 
kapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo 
na ninyi mtafunuliwa pamoja naye 
katika utukufu.t 
5 Basi, vifisheni viungo .vyenu vili- 
vyo katika nchi, uasherati, uchafu, ta- 
maa mbaya, mawazo mabaya, na kuta- 
mani, ndiyo ibada ya sanamu $kwa 
ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya 
Mungu.! 7 Katika hayo ninyi nanyi mli- 
tembea zamani, mlipoishi katika hayo. 
8Lakini sasa yawekeni mbali nanyi 
haya yote, hasira, na ghadhabu, na 
uovu, na matukano, na matusi vinywani 
mwenu.t ? Msiambiane uongo, kwa ku- 
wa mmevua kabisa utu wa kale, pamoja 
na matendo yake;t 1° mkivaa utu.mpya, 
unaofanywa upya upate ufahamu sawa- 
sawa na mfano wake yeye aliyeuumba.t 
11 Hapo hapana Myunani wala Myahu- 
di, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, 
mgeni wala mshenzi, mtumwa wala 
mwungwana, bali Kristo ni yote, na 
katika yote.t 
12 Basi, kwa kuwa mmekuwa wateu- 
le wa Mungu, watakatifu wapendwao, 
jivikeni moyo wa rehema, utu wema, 


1 Kor 5:3; 14:40 2:6 Efe 4:17 2:7 Efe 3:17; 2:20,22 2:8 Efe 5:6 2:9 Yn 1:14,16 

:10 Efe 1:21 2:11 1 Pet 3:21; Rum 2:29 2:12 Rum 6:4; Kol 3:1; Efe 1:19,20 2:13 Efe 2:1-5 
:14 Efe 2:14,15; 1 Pet 2:24 2:15 Kol 1:13 2:16 Rum 14:1-6 2:17 Ebr 8:5; 10:1 

:19 Efe 2:21; 4:15,16 2:20 Gal 4:3,9 2:21 Gal 6:8 2:22 Isa 20:13; Mt 15:9 

:23 Rum 13:14; | Tim 4:3 3:1 Zab 110:1; Kol 2:12 3:2 Mt 6:33 3:3 Rum 6:2 

Kor 15:43; Flp 1:21; Gal 2:20 3:5 Rum 6:6; 8:13; Efe 4:19; 5:3,5 3:6 Efe 5:6 

fe 4:25-31; 5:4 3:9 Efe 4:22 3:10 Mwa 1:26; Efe 4:24 3:11 Gal 3:28 


210 


unyenyekevu, upole, uvumilivu,t 3mki- 
chukuliana, na kusameheana, mtu akiwa 
na sababu ya kumlaumu mwenzake; 
kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vi- 
vyo na ninyi.! Zaidi ya hayo yote 
jivikeni upendo, ndio kifungo cha uka- 
milifu.t 'SNa amani ya Kristo iamue 
mioyoni mwenu; ndiyo mliyoitiwa kati- 
ka mwili mmoja; tena iweni watu wa 
shukrani.t 16 Neno la Kristo na likae kwa 
wingi ndani yenu katika hekima yote, 
mkifundishana na kuonyana kwa zaburi, 
na nyimbo, na tenzi za rohoni; huku 
mkimwimbia Mungu kwa neema mioyo- 
ni mwenu.t '7Na kila mfanyalo, kwa 
neno au kwa tendo, fanyeni yote katika 
jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mu- 
ngu Baba kwa yeye.t 
18 Ninyi wake, watiini waume zenu, 
kama ipendezavyo katika Bwana.t ?Ni- 
nyi waume, wapendeni wake zenu msi- 
we na uchungu nao.t Ninyi watoto, 
watiini wazazi wenu katika mambo yote; 
maana jambo hili lapendeza katika Bwa- 
na.t 2! Ninyi akina baba, msiwachokoze 
watoto wenu, wasije wakakata tamaa.t 
22 Ninyi watumwa, watiini hao ambao 
kwa mwili ni bwana zenu, katika mambo 
yote, si kwa utumwa wa macho, kama 
wajipendekezao kwa wanadamu, bali 
kwa unyofu wa moyo, mkimcha Bwana.t 
23 Lo lote mfanyalo, lifanyeni kwa moyo, 
kama kwa Bwana, wala si kwa wanada- 
mu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa 
Bwana ujira wa urithi. Mnamtumikia 
Bwana Kristo. ?235Maana adhulumuye 
atapata mapato ya udhalimu wake, wala 
hakuna upendeleo.t 
4 1 Ninyi akina bwana, wapeni wa- 
tumwa wenu yaliyo haki na ya 
adili, mkijua ya kuwa ninyi nanyi mna 
Bwana mbinguni.t 
2 Dumuni sana katika kuomba, 
mkikesha katika kuomba huku na shu- 
krani;t 3 mkituombea na sisi pia, kwa- 
mba Mungu atufungulie mlango kwa 
lile neno lake, tuinene siri ya Kristo, 
ambayo kwa ajili yake nimefungwa,t 


WAKOLOSAI 3-4 


4ili niidhihirishe, kama inipasavyo ku- 
nena.t 5Enendeni kwa hekima mbele 
yao walio nje, mkiukomboa wakatı.t 
6Maneno yenu yawe na neema siku 
zote, yakikolea munyu, mpate kujua 
jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu.t 

7 Tikiko, ndugu mpendwa, mtumishi 
mwaminifu, mjoli wangu katika Bwana, 
atawaarifu mambo yangu yote;t 8 amba- 
ye nimemtuma kwenu kwa sababu iyo 
hiyo, ili mjue mambo yetu, naye akawa- 
fariji mioyo yenu;t ? pamoja na Onesimo, 
ndugu mwaminifu, mpendwa, aliye mtu 
wa kwenu. Hao watawaarifu mambo 
yote ya hapa petu.t 

10 Aristarko, aliyefungwa pamoja 
nami, awasalimu; na Marko, mjomba 
wake Barnaba, ambaye mmepokea 
maagizo kwa habari yake; akifika kwe- 
nu mkaribisheni.t !! Na Yesu aitwaye 
Yusto; hao ni watu wa tohara. Tena hao 
peke yao ni watendaji wa kazi pamoja 
nami kwa ajili ya ufalme wa Mungu; 
nao walikuwa faraja kwangu. !? Epafra, 
aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu 
Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku 
zote kwa ajili yenu katika maombi 
yake, ili kwamba msimame wakamilifu 
na kuthibitika sana katika mapenzi 
yote ya Mungu.! 3 Maana namshuhu- 
dia kwamba ana juhudi nyingi kwa ajili 
yenu, na kwa ajili ya hao walioko 
Laodikia, na kwa ajili ya hao walioko 
Hierapoli. “Luka, yule tabibu mpe- 
ndwa, na Dema, wanawasalimu.t 
15 Wasalimuni ndugu walioko Laodi- 
kia, na Nimfa, na kanisa lililo katika 
nyumba yake. 'S$ Waraka huu ukiisha 
kusomwa kwenu fanyeni kwamba uso- 
mwe katika kanisa la Walaodikia pia; 
na ule wa Laodikia usomwe na ninyi. 
17 Mwambieni Arkipo, Iangalie sana 
huduma ile uliyopewa katika Bwana, 
ili uitimize.! 

18 Salamu yangu mimi Paulo, kwa 
mkono wangu mwenyewe. Kumbukeni 
kufungwa kwangu. Neema na iwe pa- 
moja nanyi.t 


2-13 Efe 4:2,32; 5:2; 1 Pet 2:9; 3:13 Efe 4:32; 5:2; Mt 6:14 3:14 Rum 13:8,10; Efe 4:3 
5 Efe 4:4; Flp 4:7; 1 Kor 12:13,27 3:16-17 Efe 5:19-20 3:17 1 Kor 10:31; Efe 5:20 

8 Efe 5:22-6:9; 1 Pet 3:1 3:19 Efe 5:25; 1 Pet 3:7 3:20 Efe6:1 3:21 Efe 6:4 

2-25 Efe 6:5-8 3:25 Kum 10:17; Rum 2:11; Efe 6:9 4:1 Efe 6:9; Law 25:43,53 


Efe 6:20 4:5 Efe 5:15,16; 1 The 4:12 4:6 Efe 4:29; Mk 9:50; 1 Pet 3:15 
Mdo 20:4; 2 Tim 4:12; Efe 6:21 4:8 Efe 6:22 4:9 Fim 1:10-12 
0 Mdo 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 18:27; 19:29; 27:2; Flm 1:24 4:12 Kol 1:7; Flm 1:23 


3:1 
3:1 
3:1 
3:2 
4:2 1 The 5:17; Efe 6:18; Flp 4:6 4:3 Rum 15:30; Efe 6:18,19; 2 The 3:1; 1 Kor 16:9 
4:4 
4:7 
4:1 
4:1 


4 2 Tim 4:10,11; Fim 1:24 4:17 Fim 1:2 4:18 1 Kor 16:21; 2 The 3:17 


WARAKA WA KWANZA WA PAULO MTUME KWA 


WATHESALONIKE 


1 Paulo, na Silwano, na Timotheo, 

kwa kanisa la Wathesalonike, lili- 
lo katika Mungu Baba, na katika Bwa- 
na Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu 
na amanit ` 

2 Twamshukuru Mungu siku zote 
kwa ajili yenu nyote, tukiwataja kati- 
ka maombi yetu.t 3Wala hatuachi 
kuikumbuka kazi yenu ya imani, na 
taabu yenu ya upendo, na saburi yenu 
ya tumaini lililo katika Bwana wetu 
Yesu Kristo, mbele za Mungu Baba 
yetu.t 4Kwa maana, ndugu mnaope- 
ndwa na Mungu, twajua uteule wenu; 
5 ya kwamba injili yetu haikuwafikia 
katika maneno tu, bali na katika 
nguvu, na katika Roho Mtakatifu, na 
uthibitifu mwingi; kama vile mnavyo- 
jua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwe- 
nu, kwa ajili yenu.t 6 Nanyi mkawa 
wafuasi wetu na wa Bwana, mkiisha 
kulipokea neno katika dhiki nyingi, 
pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu.! 
7 Hata mkawa kielelezo kwa watu 
wote waaminio katika Makedonia, na 
katika Akaya.t 

8 Maana kutoka kwenu neno la 
Mungu limevuma, si katika Makedonia 
na Akaya tu, ila na kila mahali imani 
yenu mliyo nayo kwa Mungu imeenea; 
hata hatuna haja sisi kunena lo lote.t 
9? Kwa kuwa wao wenyewe wanatanga- 
za habari zetu, jinsi kulivyokuwa kui- 
ngia kwetu kwenu; na jinsi mlivyo- 
mgeukia Mungu mkaziacha sanamu, ili 
kumtumikia Mungu aliye hai, wa kwe- 
li;t 10 na kumngojea Mwanawe kutoka 
mbinguni, ambaye alimfufua katika 
wafu, naye ni Yesu, mwenye kutuokoa 
na ghadhabu itakayokuja.t 
2 1 Maana ninyi wenyewe, ndugu, 

mwakujua kuingia kwetu kwenu, 
ya kwamba hakukuwa bure;t ? lakini 
tukiisha kuteswa kwanza na kutendwa 
jeuri, kama mjuavyo, katika Filipi, 
twalithubutu katika Mungu kuinena 


1: 
1 
1 
2: 
2; 
2; 


Injili ya Mungu kwenu, kwa kuishi- 
ndania sana.t 3 Kwa maana maonyo 
yetu siyo ya ukosefu, wala ya uchafu, 
wala ya hila; 4 bali kama vile tulivyo- 
pata kibali kwa Mungu tuwekewe 
amana Injili, ndivyo tunenavyo; si 
kama wapendezao wanadamu, bali 
wampendezao Mungu anayetupima 
mioyo yetu.t 5Maana hatukuwa na 
maneno ya kujipendekeza wakati wo 
wote, kama mjuavyo, wala maneno ya 
juujuu ya kuficha choyo; Mungu ni 
shahidi.t 6 Hatukutafuta utukufu kwa 
wanadamu, wala kwenu, wala kwa 
wengine tulipokuwa tukiweza kuwale- 
mea kama mitume wa Kristo;t 7 bali 
tulikuwa wapole katikati yenu, kama 
vile mlezi awatunzavyo watoto wake 
mwenyewe. 8 Vivyo hivyo nasi tuki- 
watumaini kwa upendo mwingi, tulio- 
na furaha kuwapa, si Injili ya Mungu 
tu, bali na roho zetu pia, kwa sababu 
mmekuwa wapendwa wetu. 7 Maana, 
ndugu, mnakumbuka taabu yetu na 
masumbufu yetu; kwa kuwa mchana 
na usiku tulifanya kazi tusije tukamle- 
mea mtu wa kwenu awaye yote, tuka- 
wahubiri hivi Injili ya Mungu.t 10 Ni- 
nyi ni mashahidi, na Mungu pia, jinsi 
tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini, 
kwa utakatifu, na kwa haki, bila ku- 
laumiwa; 11 vile vile, kama mjuavyo, 
jinsi tulivyomwonya kila mmoja wenu 
kama baba awaonyavyo watoto wake 
mwenyewe, tukiwatia moyo na kushu- 
hudia;t 12 ili mwenende kama ilivyo 
wajibu wenu kwa Mungu, mwenye 
kuwaita ninyi ili mwingie katika ufa- 
lme wake na utukufu wake.t 

13 Kwa sababu hiyo sisi nasi twa- 
mshukuru Mungu bila kukoma, kwa 
kuwa, mlipopata lile neno la ujumbe la 
Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea 
si kama neno la wanadamu, bali kama 
neno la Mungu; na ndivyo lilivyo kweli 
kweli; litendalo kazi pia ndani yenu 


1 Mdo 17:1; 15:40; 2 The 1:1 1:22The 1:11 1:3 1 Kor 13:13; Kol 1:4,5 1:5 1 Kor 2:5 

:6 Mdo 17:5-9; 13:52; 1 Kor 4:16; 2 The 3:9 1:7 1 The 4:10; Flp 3:7; 1 Pet 5:3 1:8 Rum 1:8 
:9 Mdo 14:15; Yn 17:3; 1 Kor 12:2 1:10 1 The 5:9; Tit 2:13; Mdo 17:31 

1 1 The 1:5,9; 2 The 3:7 2:2 Mdo 16:19-24; 17:1-9 2:4 Yer 11:20; Gal 1:10; 1 Tim 1:11 

5 Mdo 20:33; Mk 12:40; 2 Pet 2:3 2:6 Yn 5:41,44 2:9 1 Kor 4:12; Mdo 20:34 

11 Mdo 20:31 2:12 Efe 4:1; Flp 1:27; 2 The 1:5; 1 Pet 5:10 


211 





212 


ninyi mnaoamini.t 14 Maana ninyi, ndu- 
gu, mlikuwa wafuasi wa makanisa ya 
Mungu yaliyo katika Uyahudi, katika 
Kristo Yesu; kwa kuwa mlipata mateso 
yale yale kwa watu wa taifa lenu 
wenyewe, waliyoyapata na hao kwa 
Wayahudi;f 15 ambao walimwua Bwana 
Yesu, na hao manabii, na kutuudhi sisi; 
wala hawampendezi Mungu, wala ha- 
wapatani na watu wo wote;t 16 huku 
wakituzuia tusiseme na Mataifa wapate 
kuokolewa; ili watimize dhambi zao 
siku zote. Lakini hasira imewafikia 
hata mwisho.? 

17 Lakini sisi, ndugu, tukiwa tume- 
farakana nanyi kwa kitambo, kwa uso si 
kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shau- 
ku nyingi kuwaona nyuso zenu.! !8 Kwa 
hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi 
Paulo, mara ya kwanza, na mara ya pili, 
na Shetani akatuzuia. '? Maana tumaini 
letu, au furaha yetu, au taji ya kujionea 
fahari, ni nini? Je! Si ninyi, mbele za 
Bwana wetu Yesu, wakati wa kuja 
kwake?t 20 Maana ninyi ndinyi utukufu 
wetu, na furaha yetu. 

3 1 Basi kwa hiyo, tulipokuwa hatu- 

wezi kuvumilia zaidi, tuliona ve- 
ma kuachwa Athene peke yetu.t ? Tu- 
kamtuma Timotheo ndugu yetu, 
mtumishi wa Mungu katika Injili ya 
Kristo, ili kuwafanya ninyi imara na 
kuwafariji kwa habari ya imani yenu; 
3 mtu asifadhaishwe na dhiki hizi; maa- 
na ninyi wenyewe mnajua ya kuwa 
twawekewa hizo.t #Kwa kuwa tulipo- 
kuwapo kwenu tulitangulia kuwaambia 
kwamba tutapata dhiki, kama ilivyotu- 
kia, nanyi mwajua.t SKwa hiyo mimi 
nami nilipokuwa siwezi kuvumilia te- 
na, nalituma mtu ili niijue imani yenu, 
asije yule mjaribu akawajaribu, na 
taabu yetu ikawa haina faida.t $ Lakini 
Timotheo alipotujia hivi sasa kutoka 
kwenu, alituletea habari njema za ima- 
ni yenu na upendo wenu, na ya kwa- 
mba mnatukumbuka vema siku zote; 
mkitamani kutuona sisi vile vile kama 
sisi kuwaona ninyi. 7Kwa sababu 


l The 1:2; Gal 1:11;2 The 2: 
Rum 1:11,13 2:19 Fip 2: 16; 


1 WATHESALONIKE 2-4 


hiyo, ndugu, tulifarijiwa kwa habari 
zenu, katika msiba na dhiki yetu yote, 
kwa imani yenu.t 8Kwa kuwa sasa 
twaishi, ikiwa ninyi mnasimama imara 
katika Bwana. ? Maana ni shukrani gani 
tuwezayo kumlipa Mungu kwa ajili 
yenu, kwa furaha ile yote tunayoifura- 
hia, kwa sababu yenu mbele za Mungu 
wetu; usiku na mchana tunapoomba 
kwa juhudi tupate kuwaona nyuso ze- 
nu, na kuyatengeneza mapungufu ya 
imani yenu? 

ll Basi Mungu mwenyewe, Baba 
yetu, na Bwana wetu Yesu, atuongoze 
njia yetu tufike kwenu. Bwana na 
awaongeze na kuwazidisha katika upe- 
ndo, ninyi kwa ninyi, na kwa watu wote, 
kama vile sisi nasi tulivyo kwenu; !3 apa- 
te kuifanya imara mioyo yenu iwe bila 
lawama katika utakatifu mbele za Mu- 
ngu, Baba yetu, wakati wa kuja kwake 
Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu 
wake wote.t 
4 1 Iliyobaki, ndugu, tunakusihini na 

kuwaonya kwamba mwenende kati- 
ka Bwana Yesu; kama mlivyopokea 
kwetu jinsi iwapasavyo kuenenda na 
kumpendeza Mungu, kama nanyi mna- 
vyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi 
sana.t ?Kwa kuwa mnajua ni maagizo 
gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. 
3 Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, 
kutakaswa kwenu, mwepukane na ua- 
sherati;t 4kila mmoja wenu ajue kuuwe- 
za mwili wake katika utakatifu na heshi- 
ma;t 5si katika hali ya tamaa mbaya, 
kama Mataifa wasiomjua Mungu.! $Mtu 
asimpunje ndugu yake wala kumkosa 
katika jambo hili; kwa sababu Bwana 
ndiye alipizaye kisasi cha haya yote; 
kama tulivyowaambia kwanza, tukashu- 
hudia sana.t 7 Maana Mungu hakutuitia 
uchafu, bali tuwe katika utakaso.t 8 Basi 
yeye anayekataa, hakatai mwanadamu 
bali Mungu, anayewapa ninyi Roho 
wake Mtakatifu.t 

9 Katika habari ya upendano, ha- 
mna haja niwaandikie; maana ninyi 
wenyewe mmefundishwa na Mungu 


:13 13 2:14 Mdo 17:5 

:15 Mdo 2:23; 7:52; 9: 23, 29; 13:45,50; 14:2,5,19; 17:5,13; 18:12 2:16 Mwa 15:16; Mt 23:32,33 
Pi 4:1;2 The 1:4 3:1 Mdo 17:14,15 3:2 Mdo 16:1-3 

Efe 3:13; 2 Tim 3:12; 2 The 1:4 3:4 2 The 3:10; Mdo 14:22 3:5 Flp 2:16 3:6 Mdo 18:5 

2 The 1:4 3:11 2 The 2:16 3:13 Flp 1:10; 2 The 1:7,10 4:1 2 The 3:6 

1 The 5:23; Ebr 10:10; 1 Pet 1:16 4:4 1 Kor 6:13,15 4:5 Yer 10:25; Zab 79:6 4:6 Zab 94:2 
2 The 2:13,14 4:8 Lk 10:16; Eze 36:27; 37:14 


1 WATHESALONIKE 4-5 


kupendana.! Kwa maana mnafanya 
neno hili kwa ndugu wote walio katika 
Makedonia yote. Lakini twawasihi, 
ndugu, mzidi sana.t 1! Tena mjitahidi 
kutulia, na kutenda shughuli zenu, na 
kufanya kazi kwa mikono yenu wenye- 
we, kama tulivyowaagiza;t 12ili mwe- 
nende kwa adabu mbele yao walio nje, 
wala msiwe na haja ya kitu cho chote.t 
13 Lakini, ndugu, hatutaki msijue 
habari zao waliolala mauti, msije mka- 
huzunika kama na wengine wasio na 
matumaini.! “Maana, ikiwa twaamini 
ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, 
vivyo hivyo na hao waliolala katika 
Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye.t 
IsKwa kuwa twawaambieni haya kwa 
neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, 
tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake 
Bwana, hakika hatutawatangulia wao 
waliokwisha kulala mauti.t 16 Kwa saba- 
bu Bwana mwenyewe atashuka kutoka 
mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti 
ya malaika mkuu, na parapanda ya 
Mungu; nao waliokufa katika Kristo 
watafufuliwa kwanza.t !” Kisha sisi tulio 
hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja 
nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana 
hewani; na hivyo tutakuwa pamoja na 
Bwana milele.t '#Basi, farijianeni kwa 
maneno hayo. 
S 1 Lakini, ndugu, kwa habari ya nya- 
kati na majira, hamna haja niwaa- 
ndikie.t ?Maana ninyi wenyewe mnajua 
yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja 
kama vile mwivi ajavyo usiku.t 3 Wakati 
wasemapo, Kuna amani na salama, ndi- 
po uharibifu uwajiapo kwa ghafula, 
kama vile utungu umjiavyo mwenye 
mimba, wala hakika hawataokolewa.t 
4Bali ninyi, ndugu, hammo gizani, hata 
siku ile iwapate kama mwivi. “Kwa 
kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa 
nuru, na wana wa mchana; sisi si wa 
usiku, wala wa giza.t “Basi tusilale 
usingizi kama wengine, bali tukeshe, na 
kuwa na kiasi. 7” Maana walalao usingizi 





d: 
d: 
4: 
5: 
5: 
5: 
5: 
5: 
5: 
5: 


213 


hulala usiku, pia na walewao hulewa 
usiku. 8Lakini sisi tulio wa mchana, 
tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani 
imani na upendo, na chapeo yetu iwe 
tumaini la wokovu.t ?Kwa kuwa Mungu 
hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate 
wokovu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo;t 
10 ambaye alikufa kwa ajili yetu, ili tuishi 
pamoja naye, kwamba twakesha au kwa- 
mba twalala.t 1! Basi, farijianeni na ku- 
jengana kila mtu na mwenzake, vile vile 
kama mnavyofanya.t 

12 Lakini, ndugu, tunataka mwata- 
mbue wale wanaojitaabisha kwa ajili 
yenu, na kuwasimamia ninyi katika 
Bwana, na kuwaonyeni;t 13 mkawastahi 
sana katika upendo, kwa ajili ya kazi 
zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. 

14 Ndugu, twawasihi, waonyeni 
wale wasiokaa kwa utaratibu; watieni 
moyo walio dhaifu; watieni nguvu 
wanyonge; vumilieni na watu wote.t 
15 Angalieni mtu awaye yote asimlipe 
mwenziwe mabaya kwa mabaya; bali 
siku zote lifuateni lililo jema, ninyi 
kwa ninyi na kwa watu wote.! 

16 Furahini siku zote;t 17 ombeni 
bila kukoma;t !18shukuruni kwa kila 
jambo; maana hayo ni mapenzi ya 
Mungu kwenu katika Kristo Yesu.t 
19 Msimzimishe Roho;t 20 msitweze 
unabii; ?! jaribuni mambo yote; lishike- 
ni lililo jema;t ?? jitengeni na ubaya wa 
kila namna.t 

23 Mungu wa amani mwenyewe 
awatakase kabisa; nanyi nafsi zenu na 
roho zenu na miili yenu mhifadhiwe 
mwe kamili, bila lawama, wakati wa 
kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo.! 
24 Yeye ni mwaminifu ambaye awaita, 
naye atafanya. 

25 Ndugu, tuombeeni.t 26 Wasali- 
muni ndugu wote kwa busu takatifu.t 
27 Nawaapisha kwa Bwana, ndugu wote 
wasomewe waraka huu. ?8 Neema ya 
Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamo- 
ja nanyi. 


9 Yn 13:34; Yer 31:33,34 4:10 2 The 3:4 4:11 Efe 4:28; 2 The 3:8,12 

12 Kol 4:5; 1 Kor 5:12,13 4:13 1 Kor 15:20; Efe 2:12 4:14 Rum 14:9; 1 Kor 15:3,4,12 

15-17 1 Kor 15:51-52; 7:10,25 4:16 1 Kor 15:52; 2 The 1:7 4:17 Yn 12:26; 17:24 

1 Mt 24:36 5:2 Mt 24:42-44; Ufu 3:3; 16:15; Lk 12:39; 2 Pet 3:10 

3 Yer 6:14; Yn 16:21,22; Mt 24:39; Lk 21:34,35 5:5 Rum 13:12; Efe 5:9 

:8 Isa 59:17; Efe 6:13-17 5:9 1 The 1:10; 2 The 2:14 5:10 1 The 4:14; Rum 14:8,9 

11 Yud 1:20 5:12 1 Kor 16:18; 1 Tim 5:17 5:14 2 The 3:6,11,15 

15 Mit 20:22; Rum 12:17; 1 Pet 3:9 5:16 Flp 4:4 5:17 Lk 18:1; Rum 12:12; Kol 4:2 

18 Efe 5:20 5:19 1 Kor 14:1,29,30,39 5:21 1 Yoh 4:1 5:22 Ayu 1:1,8; 2:3 5:23 2 The 3:16 
24 1 Kor 1:9; 2 The 3:3 5:25 2 The 3:1 5:26 1 Kor 16:20 


WARAKA WA PILI WA PAULO MTUME KWA 


WATHESALONIKE 


1 Paulo, na Silwano, na Timotheo, 
kwa kanisa la Wathesalonike, lili- 
lo katika Mungu Baba yetu, na Bwana 
Yesu Kristo.t ? Neema na iwe kwenu 
na amani zitokazo kwa Mungu Baba, 
na kwa Bwana Yesu Kristo.t 
3 Ndugu, imetupasa kumshukuru 
Mungu sikuzote kwa ajili yenu, kama 
ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu 
inazidi sana, na upendo wa kila mtu 
kwenu kwa mwenzake umekuwa mwi- 
ngi.t #Hata na sisi wenyewe twaona 
fahari juu yenu katika makanisa ya 
Mungu kwa ajili ya saburi yenu, na 
imani mliyo nayo katika adha zenu zote 
na dhiki mnazostahimili.t $ Ndiyo ishara 
hasa ya hukumu iliyo haki ya Mungu, ili 
mhesabiwe kuwa mwastahili kuuingia 
ufalme wa Mungu, ambao kwa ajili yake 
mnateswa.! 6Kwa kuwa ni haki mbele za 
Mungu kuwalipa mateso wale wawate- 
sao ninyi;t 7na kuwalipa ninyi mteswao 
raha pamoja na sisi; wakati wa kufunu- 
liwa kwake Bwana Yesu kutoka mbi- 
nguni pamoja na malaika wa uweza 
waket 8katika mwali wa moto; huku 
akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mu- 
ngu, na wao wasioitii Injili ya Bwana 
wetu Yesu;t ?watakaoadhibiwa kwa 
maangamizi ya milele, kutengwa na uso 
wa Bwana na utukufu wa nguvu zake;t 
10 yeye atakapokuja ili kutukuzwa katika 
watakatifu wake, na kustaajabiwa katika 
wote waliosadiki katika siku ile, (kwa 
sababu ushuhuda wetu ulisadikiwa kwe- 
nu).t Kwa hiyo twawaombea ninyi 
sikuzote, ili Mungu wetu awahesabu 
kuwa mmekustahili kuitwa kwenu, aka- 
timiza kila haja ya wema na kila kazi ya 
imani kwa nguvu;t jina la Bwana wetu 
Yesu litukuzwe ndani yenu, nanyi ndani 
yake, kwa neema ya Mungu wetu na ya 
Bwana Yesu Kristo.t 


1:2 Rum 1:7 
2 Kor 7:4; Ufu 1:9; 1 The 2:19; 3:2,7 


Mdo 17:1; 1 The 1:1 


1: 
1 
1 
1 
1: 
1: 
2: 
2: 


! Basi, ndugu, tunakusihini, kwa 

habari ya kuja kwake Bwana wetu 
Yesu Kristo, na kukusanyika kwetu 
mbele zake,t ? kwamba msifadhaishwe 
upesi hata kuiacha nia yenu, wala 
msisitushwe, kwa roho, wala kwa ne- 
no, wala kwa waraka unaodhaniwa 
kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya 
Bwana imekwisha kuwapo. 3 Mtu awa- 
ye yote asiwadanganye kwa njia yo 
yote; maana haiji, usipokuja kwanza 
ule ukengeufu; akafunuliwa yule mtu 
wa kuasi, mwana wa uharibifu; 4 yule 
mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu 
ya kila kiitwacho Mungu ama kuabu- 
diwa; hata yeye mwenyewe kuketi 
katika hekalu la Mungu, akijionyesha 
nafsi yake kana kwamba yeye ndiye 
Mungu.t 5Je! Hamkumbuki ya kuwa 
wakati nilipokuwapo pamoja nanyi na- 
liwaambieni hayo? $Na sasa lizuialo 
mwalijua, yule apate kufunuliwa waka- 
ti wake. 7 Maana ile siri ya kuasi hivi 
sasa inatenda kazi; lakini yuko azuiaye 
sasa, hata atakapoondolewa.t $ Hapo 
ndipo atakapofunuliwa yule asi, amba- 
ye Bwana Yesu atamwua kwa pumzi 
ya kinywa chake, na kumwangamiza 
kwa ufunuo wa kuwapo kwake;t 9 yule 
ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa 
kutenda kwake Shetani, kwa uwezo 
wote, na ishara na ajabu za uongo;t 
na katika madanganyo yote ya udha- 
limu kwa hao wanaopotea; kwa sababu 
hawakukubali kuipenda ile kweli, wa- 
pate kuokolewa.t !! Kwa hiyo Mungu 
awaletea nguvu ya upotevu, wauamini 
uongo; 1? ili wahukumiwe wote ambao 
hawakuiamini kweli, bali walikuwa 
wakijifurahisha katika udhalimu. 

13 Lakini imetupasa sisi kumshu- 
kuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, 
ndugu mliopendwa na Bwana, kwa 
kuwa Mungu amewachagua tangu 


1 1:3 1 The 1:2,3; 2 The 2:13 

4 1:5 1 The 2:12; Fip 1:28; Lk 21:36 

6 Ufu 18:6,7; Rum 12:19 1:7 Mt 25:31; 1 The 3:13; 4:16 

:8 Rum 2:8; Isa 66:15; Yer 10:25; Zab 79:6; 1 Pet 4:17 1:9 Isa 2:10,19,21 

10 1 The 3:13; Kol 3:4; Zab 89:7; 69:36; Isa 49:3; 2:11,17 1:11 1 The 1:2,3 

12 lsa 24:15; 66:5; Mal 1:11 2:1 1 The 4:15-17 2:3 1 Tim 4:1; Yn 17:12; 1 Yoh 2:18; 4:3 
4 Dan 11:36; Eze 28:2 2:7 Mdo 20:29 2:8 Isa 11:4; Ayu 4:9; Ufu 19:15,20 

9 Mt 24:24; Ufu 13:11-13 2:10 2 Kor 2:15; 4:3 2:11 2 Tim 4:4 


214 


2 WATHESALONIKE 2 -3 


mwanzo mpate wokovu, katika kutaka- 
swa na Roho, na kuiamini kweli: 
4 aliyowaitia ninyi kwa injili yetu, ili 
kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu 
Kristo.t 15 Basi, ndugu, simameni ima- 
ra, mkayashike mapokeo mliyofundi- 
shwa, ama kwa maneno, ama kwa 
waraka wetu. !6Na Bwana wetu Yesu 
Kristo mwenyewe, na Mungu Baba 
yetu, aliyetupenda akatupa faraja ya 
milele na tumaini jema, katika neema, 
17 awafariji mioyo yenu, na kuwafanya 
imara katika kila neno na tendo jema. 
3 1 Hatimaye, ndugu, tuombeeni, ne- 

no la Bwana liendelee, na kutuku- 
zwa vile vile kama ilivyo kwenu;t 
2 tukaokolewe na watu wasio haki, 
wabaya; maana si wote walio na imani. 
3 Lakini Bwana ni mwaminifu, ataka- 
yewafanya imara na kuwalinda na yule 
mwovu.t 4 Nasi tumemtumaini Bwana 
kwa mambo yenu, kwamba mnayafa- 
nya tulivyowaagiza, tena kwamba mta- 
yafanya.t 5Bwana awaongoze mioyo 
yenu mkapate pendo la Mungu, na 
saburi ya Kristo. 

6 Ndugu, twawaagiza katika jina la 
Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi 
zenu na kila ndugu aendaye bila utara- 
tibu, wala si kwa kufuata mapokeo 
mliyoyapokea kwetu.t 7Mwajua we- 
nyewe jinsi iwapasavyo kutufuata; kwa 
sababu hatukuenda bila utaratibu kwe- 
nu;t 8 wala hatukula chakula kwa mtu 


215 


ye yote bure; bali kwa taabu na masu- 
mbufu, usiku na mchana tulitenda kazı, 
ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye 
yote.t 9 Si kwamba hatuna amri, lakini 
makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kie- 
lełezo kwenu, mtufuate.t 10 Kwa kuwa 
hata wakati ule tulipokuwapo kwenu 
tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa 
mtu hataki kufanya kazi, basi, asile 
chakula.t !! Maana twasikia kwamba 
wako watu kwenu waendao bila utara- 
tibu, hawana shughuli zao wenyewe, 
lakini wanajishughulisha na mambo ya 
wėngine.t !? Basi twawaagiza hao, na 
kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, 
watende kazi kwa utulivu na kula 
chakula chao wenyewe.t 3 Lakini ni- 
nyi, ndugu, msikate tamaa katika kute- 
nda mema.t #Na ikiwa mtu awaye 
yote halishiki neno letu la waraka huu, 
jihadharini na mtu huyo, wala msizu- 
ngumze naye, apate kutahayari;t 1? la- 
kini msimhesabu kuwa adui, bali mwo- 
nyeni kama ndugu. 

16 Sasa, Bwana wa amani mwenye- 
we na awape amani daima kwa njia 
zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote.t 

17 Salamu zangu mimi Paulo, kwa 
mkono wangu mwenyewe. Hii ndiyo 
alama katika kila waraka, ndio mwandi- 
ko wangu.! "Neema ya Bwana wetu 
Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. 


2:13 Efe 1:4; Kum 33:12; 1 The 2:13; 4:7 2:14 1 The 4:7; 5:9 2:16 1 The 3:11-13 

3:1 Kol 4:3; 1 The 5:25 3:3 1 The 5:24 3:4 1 The 4:10; Gal 5:10; 2 Kor 7:16 

3:6 Mt 18:17; Rum 16:17; 1 The 5:14; 4:1 3:7 1 The 2:1; 1:6 3:8 1 Kor 4:12; Flp 3:17; 1 The 2:9 
3:9 Mt 10:10; 1 Kor 4:16; 1 The 1:6,7 3:10 Mwa 3:19; 1 The 3:4; 4:11 3:11 1 The 5:14; 

3:12 1 The 4:11 3:13 Gal 6:9 3:14 1 Kor 5:9,11 3:15 1 The 5:13,14 3:16 1 The 5:23 


3:17 1 Kor 16:21 


WARAKA WA KWANZA WA PAULO MTUME KWA 


TIMOTHEO 


1 Paulo, mtume wa Kristo Yesu, 
kwa amri ya Mungu Mwokozi 
wetu na Kristo Yesu, taraja letu;t ? kwa 
Timotheo, mwanangu hasa katika ima- 
ni. Neema na iwe kwako, na rehema, 
na amani, zitokazo kwa Mungu Baba 
na kwa Kristo Yesu Bwana wetu.t 
3 Kama vile nilivyokusihi ukae Efe- 
so, nilipokuwa nikisafiri kwenda Make- 
donia, ili uwakataze wengine wasifu- 
ndishe elimu nyingine; #wala 
wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na 
ukomo, ziletazo maswali wala si mada- 
raka ya Mungu yaliyo katika imanı; basi 
ufanye hivyo.? 5Walakini mwisho wa 
agizo hilo ni upendo utokao katika 
moyo safi na dhamiri njema, na imani 
isiyo na unafiki.t 6 Wengine wakiyakosa 
hayo wamegeukia maneno ya ubatili;t 
7wapenda kuwa waalimu wa sheria, 
ingawa hawayafahamu wasemayo wala 
mambo yale wayanenayo kwa uthabiti. 
8 Lakini twajua ya kuwa sheria ni njema, 
kama mtu akitumia kwa njia iliyo 
halali;t °’ akilifahamu neno hili, ya kuwa 
sheria haimhusu mtu wa haki, bali 
waasi, na wasio wataratibu, na makafiri, 
na wenye dhambi, na wanajisi, na 
wasiomcha Mungu, na wapigao baba 
zao, na wapigao mama zao, na wauaji, 
lona wazinifu, na wafiraji, na waibao 
watu, na waongo, nao waapao kwa 
uongo; na likiwapo neno lo lote lingine- 
lo lisilopatana na mafundisho yenye 
uzima;t !! kama vile ilivyonenwa katika 
Habari Njema ya utukufu wa Mungu 
ahimidiwaye, niliyowekewa amana.t 
12 Nami namshukuru Kristo Yesu 
Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sa- 
babu aliniona kuwa mwaminifu, akani- 
weka katika utumishi wake;t 8 ingawa 
hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwe- 
nye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini 
nalipata rehema kwa kuwa nalitenda 
hivyo kwa ujinga, na kwa kutokuwa na 
imani.t “Na neema ya Bwana wetu 


ilizidi sana, pamoja na imani na pendo 
lililo katika Kristo Yesu. !5Ni neno la 
kuaminiwa, tena lastahili kukubalika 
kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja 
ulimwenguni awaokoe wenye dhambi; 
ambao wa kwanza wao ni mimi.t !6 La- 
kini kwa ajili hii nalipata rehema, ili 
katika mimi wa kwanza, Yesu Kristo 
audhihirishe uvumilivu wake wote; ni- 
we kielelezo kwa wale watakaomwami- 
ni baadaye, wapate uzima wa milele. 
17 Sasa kwa Mfalme wa milele, asiyewe- 
za kuona uharibifu, asiyeonekana, Mu- 
ngu peke yake, na iwe heshima na 
utukufu milele na milele. Amina.t 

18 Mwanangu Timotheo, nakukabi- 
dhi agizo hilo liwe akiba, kwa ajili ya 
maneno ya unabii yaliyotangulia juu 
yako, ili katika hayo uvipige vile vita 
vizuri;? Muwe mwenye imani na dha- 
miri njema, ambayo wengine wameisu- 
kumia mbali, wakaangamia kwa habari 
ya Imani.t ? Katika hao wamo Hime- 
nayo na Iskanda, ambao nimempa She- 
tani watu hao, ili wafundishwe wasi- 
mtukane Mungu.t 
2 1 Basi, kabla ya mambo yote, na- 

taka dua, na sala, na maombezi, 
na shukrani, zifanyike kwa ajili ya 
watu wote;? ? kwa ajili ya wafalme na 
wote wenye mamlaka, tuishi maisha 
ya utulivu na amani, katika utauwa 
wote na ustahivu. 3 Hili ni zuri, nalo 
lakubalika mbele za Mungu Mwokozi 
wetu;i 4ambaye hutaka watu wote 
waokolewe, na kupata kujua yaliyo 
kweli.t $ Kwa sababu Mungu ni mmo- 
ja, na mpatanishi kati ya Mungu na 
wanadamu ni mmoja, Mwanadamu 
Kristo Yesu;t Sambaye alijitoa mwe- 
nyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya 
wote, utakaoshuhudiwa kwa majira 
yake.t 7 Nami kwa ajili ya huo naliwe- 
kwa niwe mhubiri na mtume, (nasema 
kweli, sisemi uongo), mwalimu wa 
Mataifa katika imani na-kweli.t 


:1 Kol 1:27 1:2 Mdo 16:1; Tit 1:4 1:3 Mdo 20:1 1:4 1 Tim 4:7 1:5 Rum 13:10; Gal 5:6 


l Tim 6:4,20 1:8 Rum 7:12 1:10 1l Tim 6:3 1:11 1 Tim 6:15 


:1 Fip 4:6 2:3 1 Tim 1:1; 4:10 2:4 Eze 18:23; 2 Pet 3:9 2:5 Rum 3:29,30; Ebr 12:24 


1:1 

1:6 

1:12 Mdo 9:15; 1 Kor 15:9,10; Gal 1:13-16 1:13 Mdo 8:3; 9:4-5 1:15 Lk 15:2; 19:10 

1:17 Rum 16:27 1:18 1 Tim 6:12; Yud 1:3 1:19 1 Tim 3:9; 6:10 1:20 2 Tim 2:17; 1 Kor 5:5 
2:1 

2:6 


Gal 1:4; 2:20; Tit 2:14 2:7 2 Tim 1:11; Gal 2:7,8 


216 





1 TIMOTHEO 2 — 4 


8 Basi, nataka wanaume wasalishe 
kila mahali, huku wakiinua mikono 
iliyotakata pasipo hasira wala majadi- 
liano. 9 Vivyo hivyo wanawake na wa- 
jipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pa- 
moja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi; 
si kwa kusuka nywele, wala kwa dha- 
habu na lulu, wala kwa nguo za thama- 
ni;t 10 bali kwa matendo mema, kama 
iwapasavyo wanawake wanaoukiri 
uchaji wa Mungu.! 1! Mwanamke na 
ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila 
namna.t 12 Simpi mwanamke ruhusa ya 
kufundisha, wala kumtawala mwana- 
mume, bali awe katika utulivu.t 15 Kwa 
maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwa- 
nza, na Hawa baadaye.t 14 Wala Adamu 
hakudanganywa, ila mwanamke alida- 
nganywa kabisa akaingia katika hali ya 
kukosa.t 15 Walakini ataokolewa kwa 
uzazi wake, kama wakidumu katika 
imani na upendo na utakaso, pamoja na 
moyo wa kiasi. 

3 1 Ni neno la kuaminiwa; mtu aki- 

taka kazi ya askofu," atamani kazi 
njema.t ? Basi imempasa askofu awe 
mtu asiyelaumika, mume wa mke 
mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu 
wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye ku- 
fundisha;t. 3si mtu wa kuzoelea ulevi, 
si mpiga watu; bali awe mpole; si mtu 
wa kujadiliana, wala asiwe mwenye 
kupenda fedha; 4mwenye kuisimamia 
nyumba yake vema, ajuaye kutiisha 
watoto katika ustahivu;t 5(yaani, mtu 
asiyejua kuisimamia nyumba yake 
mwenyewe, atalitunzaje Kanisa la Mu- 
ngu?) 6Wala asiwe mtu aliyeongoka 
karibu, asije akajivuna akaanguka ka- 
tika hukumu ya Ibilisi. 7 Tena imempa- 
sa kushuhudiwa mema na watu walio 
nje; ili asianguke katika lawama na 
mtego wa Ibilisi.t 8 Vivyo hivyo ma- 
shemasi? na wawe wastahivu; si wenye 
kauli mbili, si watu wa kutumia mvi- 
nyo sana, si watu wanaotamani fedha 
ya aibu;t ’wakiishika siri ya imani 
katika dhamiri safi. 10 Hawa pia na 
wajaribiwe kwanza; baadaye waitende 





217 


kazi ya shemasi, wakiisha kuonekana 
kuwa hawana hatia. 1! Vivyo hivyo 
wake zao na wawe wastahivu; si wasi- 
ngiziaji; watu wa kiasi, waaminifu 
katika mambo yote.t 12 Mashemasi na 
wawe waume wa mke mmoja, wakiwa- 
simamia watoto wao vizuri, na nyumba 
zao. 3 Kwa maana watendao vema kazi 
ya shemasi hujipatia daraja nzuri, na 
ujasiri mwingi katika imani iliyo kati- 
ka Kristo Yesu. 

14 Nakuandikia hayo nikitaraji kuja 
kwako hivi karibu. 15 Lakini nikikawia, 
upate kujua jinsi iwapasavyo watu 
kuenenda katika nyumba ya Mungu, 
iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo 
na msingi wa kweli.t 16 Na bila shaka 
siri ya utauwa ni kuu. 

Mungu alidhihirishwa katika 

mwili, 
Akajulika kuwa na haki katika 
roho, 

Akaonekana na malaika, 

Akahubiriwa katika mataifa, 

Akaaminiwa katika ulimwengu, 

Akachukuliwa juu katika 
utukufu.t 

1 Basi Roho anena waziwazi ya 

kwamba nyakati za mwisho we- 
ngine watajitenga na imani, wakisikili- 
za roho zidanganyazo, na mafundisho 
ya mashetani; ?kwa unafiki wa watu 
wasemao uongo, wakichomwa moto 
dhamiri zao wenyewe; 3wakiwazuia 
watu wasioe, na kuwaamuru wajiepu- 
she na vyakula, ambavyo Mungu ali- 
viumba vipokewe kwa shukrani na 
walio na imani wenye kuijua hiyo 
kweli.t #Kwa maana kila kiumbe cha 
Mungu ni kizuri, wala hakuna cha 
kukataliwa, kama kikipokewa kwa shu- 
krani;t Skwa kuwa kimetakaswa kwa 
neno la Mungu na kwa kuomba. 

6 Uwakumbushe ndugu mambo ha- 
yo, nawe utakuwa mtumishi mwema 
wa Kristo Yesu, na mzoevu wa maneno 
ya imani, na mafundisho mazuri yale 
uliyoyafuata. "Bali hadithi za kizee, 
zisizokuwa za dini, uzikatae; nawe 


2:9 1 Pet 3:3-5 2:10 1 Tim 5:10 2:11 Efe 5:22 2:12 1 Kor 14:34; Mwa 3:16 

2:13 Mwa 1:27; 2:7,21-22; 1 Kor 11:8,9 2:14 Mwa 3:1-6; 2 Kor 11:3 3:1 Mdo 20:28 

3:2-7 Tit 1:6-9 3:4 1 Sam 2:12 3:7 1 Tim 5:10; 2 Kor 8:21; 1 Kor 5:12,13 3:8 Flp 1:1; Mdo 6:3 
3:11 Tit 2:3 3:15 2 Tim 2:20; Efe 2:19-22 3:16 Yn 1:14; 16:10; Rum 1:4; Mk 16:19 

4:1 2 Tim 3:1; 2 Pet 3:3; Yud 1:18; 1 Yoh 2:18 4:3 Mwa 9:3; 1 Kor 10:30,31 


4:4 Mwa 1:31; Mdo 10:15 
a 3:1 Askofu maana yake ni, Mwangalizi. 


b 3:8 Shemasi maana yake ni, Mtumishi wa Kanisa. 





218 


ujizoeze kupata utauwa.t $ Kwa maana 
kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa- 
faa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa 
mambo yote; yaani, unayo ahadi ya 
uzima wa sasa, na ya ule utakaokuwa- 
po baadaye. 

9 Ni neno la kuaminiwa, tena lasta- 
hili kukubalika kabisa;t kwa maana 
twajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi 
hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu 
aliye hai, aliye Mwokozi wa watu 
wote, hasa wa waaminio.t 

11 Mambo hayo uyaagize na kuyafu- 
ndisha. 12Mtu awaye yote asiudharau 
ujana wako, bali uwe kielelezo kwao 
waaminio, katika usemi na mwenendo, 
na katika upendo na imani na usafi.t 
13 Hata nitakapokuja, ufanye bidii katika 
kusoma na kuonya na kufundisha. 
14Usiache kuitumia karama ile iliyomo 
ndani yako, uliyopewa kwa unabii na 
kwa kuwekewa mikono ya wazee.t 
15 Uyatafakari hayo; ukae katika hayo; ili 
kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa 
watu wote. 'SJitunze nafsi yako, na 
mafundisho yako. Dumu katika mambo 
hayo; maana kwa kufanya hivyo utajio- 
koa nafsi yako na wale wakusikiao pia.” 

1 Mzee usimkemee, bali umwonye 

kama baba; na vijana kama ndugu; 
2?wanawake wazee kama mama; wana- 
wake vijana kama ndugu wa kike; katika 
usafi wote. 3Uwaheshimu wajane walio 
wajane kweli kweli. 4Lakini mjane aki- 
wa ana watoto au wajukuu, na wajifunze 
kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao 
kwa jamaa zao wenyewe, na kuwalipa 
wazazi wao. Kwa kuwa hili lakubalika 
mbele za Mungu. 5 Basi yeye aliye mjane 
kweli kweli, ameachwa peke yake, huyo 
amemwekea Mungu tumaini lake, naye 
hudumu katika maombi na sala mchana 
na usiku.t $Bali, yeye asiyejizuia nafsi 
yake amekufa ingawa yu hai. 7 Mambo 
hayo pia uyaagize, ili wasiwe na lawa- 
ma. $ Lakini mtu ye yote asiyewatunza 
walio wake, yaani, wale wa nyumbani 
mwake hasa, ameikana Imani, tena ni 
mbaya kuliko mtu asiyeamini. ? Mjane 
asiandikwe isipokuwa umri wake ame- 
pata miaka sitini; naye amekuwa mke wa 


| TIMOTHEO 4-5 


mume mmoja; Unaye ameshuhudiwa 
kwa matendo mema; ikiwa amelea wa- 
toto, ikiwa amekaribisha wageni, ikiwa 
amewaosha watakatifu miguu, ikiwa 
amewasaidia wateswao, ikiwa amefuata 
kwa bidii kila tendo jema.t !! Bali wajane 
walio vijana ukatae kuwaandika hao, 
maana, wakizidiwa na tamaa kinyume 
cha Kristo, wataka kuolewa; 1?nao wana 
hukumu kwa kuwa wameiacha imani 
yao ya kwanza. Tena, pamoja na hayo, 
hujifunza kuwa wavivu, wakizunguka- 
zunguka nyumba kwa nyumba; wala si 
wavivu tu, lakini ni wachongezi na 
wadadisi, wakinena maneno yasiyowa- 
pasa.t MBasi napenda wajane, ambao si 
wazee, waolewe, wazae watoto, wawe 
na madaraka ya nyumbani; ili wasimpe 
adui nafasi ya kulaumu.! 'SKwa maana 
wengine wamekwisha kugeuka na ku- 
mfuata Shetani. 16 Mwanamke aaminiye, 
akiwa ana wajane, na awasaidie mwe- 
nyewe, Kanisa lisilemewe; ili liwasaidie 
wale walio wajane kweli kweli. 

17 Wazee watawalao vema na wa- 
hesabiwe kustahili heshima maradufu; 
hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu 
na kufundisha.t !8 Kwa maana andiko 
lasema, Usimfunge kinywa ng'ombe 
apurapo nafaka. Na tena, Mtenda kazi 
astahili ujira wake.t 19 Usikubali ma- 
shitaka juu ya mzee, ila kwa vinywa 
vya mashahidi wawili au watatu.t 
22 Wale wadumuo kutenda dhambi 
uwakemee mbele ya wote, ili na we- 
ngine waogope.t 21 Nakuagiza mbele za 
Mungu, na mbele za Kristo Yesu, na 
mbele za malaika wateule, uyatende 
hayo pasipo kuhukumu kwa haraka; 
usifanye neno lo lote kwa upendeleo.t 
22 Usimwekee mtu mikono kwa haraka, 
wala usizishiriki dhambi za watu we- 
ngine. Ujilinde nafsi yako uwe safi.t 
23 Tokea sasa usinywe maji tu lakini 
tumia mvinyo kidogo, kwa ajili ya 
tumbo lako, na magonjwa yakupatayo 
mara kwa mara. 

24 Dhambi za watu wengine zi 
dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni; 
wengine dhambi zao zawafuata. 25 Vi- 
vyo hivyo matendo yaliyo mazuri ya 


4:7 1 Tim 1:4; 6:20; 2 Tim 2:16,23; Tit 1:14;3:9 4:8 1 Tim 6:6 4:9 1 Tim 1:15 

4:10 1 Tim 2:3,4 4:12 Tit 2:15 4:14 1 Tim 5:22; 2 Tim 1:6; Mdo 6:6; 8:17 4:16 Rum 11:14 
5:1 Law 19:32 5:5 Yer 49:11; Lk 2:37; 18:7 5:10 Ebr 13:2; Yn 13:14 5:13 2 The 3:11 

5:14 1 Kor 7:9 5:17 Rum 12:8; Flp 2:29 5:18 Kum 25:4; 24:15; 1 Kor 9:9; Mt 10:10; Lk 10:7 
5:19 Kum 17:6; 19:15; Mt 18:16; 2 Kor 13:1 5:20 Gal 2:14 5:21 Lk 9:26 5:22 1 Tim 4:14 


1 TIMOTHEO 5-6 


dhahiri; wala yale yasiyo dhahiri haya- 
wezi kusitirika. 

1 Wo wote walio chini ya kongwa, 

hali ya utumwa, na wawahesabie 
bwana zao kuwa wamestahili heshima 
yote, jina la Mungu lisitukanwe wala 
mafundisho yetu.t ? Na wale walio na 
bwana waaminio wasiwadharau kwa 
kuwa ni ndugu; bali afadhali wawatu- 
mikie, kwa sababu hao waishirikio 
faida ya kazi yao wamekuwa wenye 
imani na kupendwa. Mambo hayo uya- 
fundishe na kuonya.t 

3 Mtu awaye yote akifundisha eli- 

mu nyingine, wala hayakubali maneno 
yenye uzima ya Bwana wetu Yesu 
Kristo, wala mafundisho yapatanayo 
na utauwa,t 4amejivuna; wala hafaha- 
mu neno lo lote; bali ana wazimu wa 
kuwazia habari za maswali, na mashi- 
ndano ya maneno, ambayo katika hayo 
hutoka husuda, na ugomvi, na matuka- 
no, na shuku mbaya; 5na majadiliano 
ya watu walioharibika akili zao, wa- 
lioikosa kweli, huku wakidhani ya 
kuwa utauwa ni njia ya kupata faida.t 
6 Walakini utauwa pamoja na kuridhika 
ni faida kubwa.t 7 Kwa maana hatukuja 
na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka 
na kitu;t Sila tukiwa na chakula na 
nguo tutaridhika na vitu hivyo. ? Laki- 
ni hao watakao kuwa na mali huanguka 
katika majaribu na tanzi, na tamaa 
nyingi zisizo na maana, zenye kudhu- 
ru, ziwatosazo wanadamu katika upo- 
tevu na uharibifu.t 10 Maana shina moja 
la mabaya ya kila namna ni kupenda 
fedha; ambayo wengine hali wakiita- 
mani hiyo wamefarakana na Imani, na 
kujichoma kwa maumivu mengi.t 


:1 


l 
6 


219 


11 Bali wewe, mtu wa Mungu, uya- 
kimbie mambo hayo; ukafuate haki, 
utauwa, imani, upendo, saburi, upole.t 
12 Piga vita vile vizuri vya imani; shika 
uzima ule wa milele ulioitiwa, ukau- 
ngama maungamo mazuri mbele ya 
mashahidi wengi.t 3 Nakuagiza mbele 
za Mungu anayevihifadhi hai vitu vyo- 
te, na mbele za Kristo Yesu, aliyeyau- 
ngama maungamo mazuri yale mbele 
ya Pontio Pilato,t Mkwamba uilinde 
amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, 
hata kufunuliwa kwake Bwana wetu 
Yesu Kristo; 'Sambako yeye kwa ma- 
jira yake atakudhihirisha, yeye aliyehi- 
midiwa, Mwenye uweza peke yake, 
Mfalme wa wafalme, Bwana wa ma- 
bwana;t ambaye yeye peke yake 
hapatikani na mauti, amekaa katika 
nuru isiyoweza kukaribiwa; wala haku- 
na mwanadamu aliyemwona, wala 
awezaye kumwona. Heshima na uweza 
una yeye hata milele. Amina.! 

17 Walio matajiri wa ulimwengu 
wa sasa uwaagize wasijivune, wala 
wasiutumainie Utajiri usio yakini, bali 
wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote 
kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha.t 
18 Watende mema, wawe matajiri kwa 
kutenda mema, wawe tayari kutoa mali 
zao, washirikiane na wengine kwa 
moyo; huku wakijiwekea akiba iwe 
msingi mzuri kwa wakati ujao, ili 
wapate uzima ulio kweli kweli.t 

20 Ee Timotheo, ilinde hiyo amana; 
ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, 
yasiyo na maana, -na mashindano ya 
elimu iitwayo elimu kwa uongo;t 
21 ambayo wengine wakiikiri hiyo wa- 
meikosa Imani. Neema na iwe pamoja 
nanyi.t 


:1 Efe 6:5; Tit 2:9,10 6:2 Flm 1:16 6:3 Gal 1:6-9; 2 Tim 1:13 6:5 2 Tim 3:8; 4:4; Tit 1:14 
1 Tim 4:8; Ebr 13:5; Flp 4:11,12 6:7 Mhu 5:14; Ayu 1:21 6:8 Mit 30:8 6:9 Mit 23:4; 28:22 
6:11 2 Tim 2:22 6:12 1 Kor 9:25,26; 2 Tim 4:7 6:13 Yn 18:36,37; 19:11 
Ufu 17:14; Kum 10:17 6:16 Kut33:20 6:17 Zab 62:10; Lk 12:20; Rum 12:16 
20 1 Tim 4:7;2 Tim 1:14 6:21 1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18 


WARAKA WA PILI WA PAULO MTUME KWA 


TIMOTHEO 


l! Paulo, mtume wa Kristo Yesu, 
kwa mapenzi ya Mungu; kwa ajili 
ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo 
Yesu; ?kwa Timotheo, mwanangu mpe- 
ndwa. Neema na iwe kwako, na rehema, 
na amani, zitokazo kwa Mungu Baba na 
kwa Kristo Yesu Bwana wetu.t 
3 Namshukuru Mungu, nimwabu- 
duye kwa dhamiri safi tangu zamani za 
wazee wangu, kama vile nikukumbu- 
kavyo wewe daima, katika kuomba 
kwangu usiku na mchana.t # Nami na- 
tamani sana kukuona, nikiyakumbuka 
machozi yako, ili nijae furaha; 5nikii- 
kumbuka imani uliyo nayo isiyo na 
unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika 
bibi yako Loisi, na katika mama yako 
Eunike, nami nasadiki wewe nawe 
unayo.t $Kwa sababu hiyo nakuku- 
mbusha, uichochee karama ya Mungu, 
iliyo ndani yako kwa kuwekewa miko- 
no yangu.t 7 Maana Mungu hakutupa 
roho ya woga, bali ya nguvu na ya 
upendo na ya moyo wa kiasi.t 
8 Basi usiuonee haya ushuhuda wa 
Bwana wetu, wala usinionee haya mi- 
mi mfungwa wake, bali uvumilie ma- 
baya pamoja nami kwa ajili ya Injili, 
kwa kadiri ya nguvu ya Mungu;t 
9? ambaye alituokoa akatuita kwa mwito 
mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo 
yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi 
yake yeye na neema yake. Neema hiyo 
tulipewa katika Kristo Yesu tangu 
milele,t Ona sasa inadhihirishwa kwa 
kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kri- 
sto Yesu; aliyebatili mauti, na kuufu- 
nua uzima na kutokuharibika, kwa ile 
Injili;t ambayo kwa ajili ya hiyo 
naliwekwa niwe mhubiri na mtume na 
mwalimu.t '? Kwa sababu hiyo nimepa- 
tikana na mateso haya, wala sitahayari; 
kwa maana namjua yeye niliyemwami- 
ni, na kusadiki ya kwamba aweza 
kukilinda kile nilichokiweka amana 
kwake hata siku ile. 3 Shika kielelezo 
cha maneno yenye uzima uliyoyasikia 


kwangu, katika imani na upendo ulio 
katika Kristo Yesu.t 14 Ilinde ile amana 
nzuri kwa Roho Mtakatifu akaaye nda- 
ni yetu. 

15 Waijua habari hii, ya kuwa wote 
walio wa Asia waliniepuka, ambao 
miongoni mwao wamo Figelo na He- 
rmogene.t 18 Bwana awape rehema wa- 
le walio wa mlango wake Onesiforo; 
maana mara nyingi aliniburudisha, wa- 
la hakuuonea haya mnyororo wangu; 
17 bali, alipokuwapo hapa Rumi, alini- 
tafuta kwa bidii akanipata. !8 Bwana na 
ampe kuona rehema machoni pa Bwana 
siku ile. Na jinsi alivyonihudumia kwa 
mengi huko Efeso, wewe unajua sana.* 

1 Basi wewe, mwanangu, uwe ho- 

dari katika neema iliyo katika 
Kristo Yesu. 2? Na mambo yale uliyo- 
yasikia kwangu mbele ya mashahidi 
wengi, hayo uwakabidhi watu waami- 
nifu watakaofaa kuwafundisha na we- 
ngine. 3 Ushiriki taabu pamoja nami, 
kama askari mwema wa Kristo Yesu.! 
4 Hakuna apigaye vita ajitiaye katika 
shughuli za dunia, ili ampendeze yeye 
aliyemwandika awe askari. 5 Hata mtu 
akishindana katika machezo hapewi 
taji, asiposhindana kwa halali.t 6 Ya- 
mpasa mkulima mwenye taabu ya kazi 
kuwa wa kwanza wa kupata fungu la 
matunda.t 7 Yafahamu sana hayo nise- 
mayo, kwa maana Bwana atakupa 
akili katika mambo yote. $ Mkumbuke 
Yesu Kristo, aliyefufuka katika wafu, 
wa uzao wa Daudi kama inenavyo 
injili yangu.t 9? Nami katika hiyo nime- 
teswa hata kufungwa kama mtenda 
mabaya; lakini neno la Mungu halifu- 
ngwi.t 10 Kwa ajili ya hilo nastahimili 
mambo yote, kwa ajili ya wateule, ili 
wao nao waupate wokovu ule ulio 
katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu 
wa milele.t 

11I Ni neno la kuaminiwa. Kwa 
maana, 

Kama tukifa pamoja naye, 


1:2 Mdo 16:1 1:3 Mdo 23:1; 24:16; Flp 3:5 1:5 Mdo 16:1 1:6 1 The 5:19; 1 Tim 4:14 
1:7 Rum 8:15 1:8 Rum 1:16 1:9 Tit 3:5 1:10 Rum 16:26; Ebr 2:14; 1 Kor 15:55,57 

1:11 1Tim2:7 1:13 1Tim6:3;Tit 2:1 1:14 1 Tim 6:20 1:15 2 Tim 4:16 1:18 Yud 1:21 
2:3 

2:8 


2 Tim 1:8;4:5 2:5 2 Tim 4:8 2:6 1 Kor 9:7,10 


Rum 1:3; 2:16; 1 Kor 15:4,20; 2 Sam 7:12 2:9 Efe 3:1,13; Flp 1:12-14; 2:17 2:10 Kol 1:24 


220 


2 TIMOTHEO 2-3 


tutaishi pamoja naye pia;t 
12 Kama tukistahimili, 
tutamiliki pamoja naye; 
Kama tukimkana yeye, 
yeye naye atatukana sisi;t 
” 13 Kama sisi hatuamini, 
yeye hudumu wa kuaminiwa. 
Kwa maana hawezi kujikana mwe- 
nyewe.t 
14 Uwakumbushe mambo hayo, 
ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe 
na mashindano ya maneno, ambayo 
hayana faida, bali huwaharibu wasi- 
kiao.t 15Jitahidi kujionyesha kuwa 
umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi 
asiye na sababu ya kutahayari, ukitu- 
mia kwa halali neno la kweli.t 16 Jiepu- 
she na maneno yasiyo na maana, amba- 
yo si ya dini; kwa kuwa wataendelea 
zaidi katika maovu,t !7na neno lao 
litaenea kama donda-ndugu. Miongoni 
mwa hao wamo Himenayo na Fileto,t 
18 walioikosa ile kweli, wakisema ya 
kwamba kiyama imekwisha kuwapo, 
hata kuipindua imani ya watu kadha wa 
kadha. '? Lakini msingi wa Mungu ulio 
imara umesimama, wenye muhuri hii, 
Bwana awajua walio wake. 
Na tena, 
Kila alitajaye jina la Bwaná na 
auache uovu.t 
20 Basi katika nyumba kubwa havi- 
mo vyombo vya dhahabu na fedha tu, 
bali na vya mti, na vya udongo; vingine 
vina heshima, vingine havina.t ?!Basi 
ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na 
hao, atakuwa chombo cha kupata heshi- 
ma, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, 
kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo 
njema.t 2? Lakini zikimbie tamaa za uja- 
nani; ukafuate haki, na imani, na upe- 
ndo, na amani, pamoja na wale wamwi- 
tao Bwana kwa moyo safi.t 23 Walakini 
uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo 
na elimu, ukijua ya kuwa huzaa mago- 
mvi.t 24Tena haimpasi mtumwa wa 
Bwana kuwa mgomvi; bali kuwa mwa- 


nana kwa watu wote, awezaye kufundi- ' 


sha, mvumilivu;t 35 akiwaonya kwa upo- 





2 
2 
2 
2: 
3: 
3: 
3: 


12 Mt 16:24; Mdo 14:22 


221 


le ‘wao washindanao naye, ili kama 
ikiwezekana, Mungu awape kutubu na 
kuijua kweli;t 26 wapate tena fahamu zao, 
na kutoka katika mtego wa Ibilisi, 
ambao hao wametegwa naye, hata kuya- 
fanya mapenzi yake. 

! Lakini ufahamu neno hili, ya 

kuwa siku za mwisho kutakuwako 
nyakati za hatari.t ? Maana watu wa- 
takuwa wenye kujipenda wenyewe, 
wenye kupenda fedha, wenye kujisi- 
fu, wenye kiburi, wenye kutukana, 
wasiotii wazazi wao, wasio na shu- 
krani, wasio safi,t 3 wasiowapenda wa 
kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wa- 
singiziaji, wasiojizuia, wakali, wasio- 
penda mema, 4 wasaliti, wakaidi, we- 
nye kujivuna, wapendao anasa kuliko 
kumpenda Mungu;t 5 wenye mfano wa 
utauwa, lakini wakikana nguvu zake; 
hao nao ujiepushe nao.t 6 Kwa maana 
katika hao wamo wale wajiingizao 
katika nyumba za watu, na kuchukua 
mateka wanawake wajinga wenye mi- 
zigo ya dhambi, waliochukuliwa na 
tamaa za namna 'nyingi;t 7 wakijifu- 
nza siku zote, ila wasiweze kabisa 
kuufikia ujuzi wa kweli.t $ Na kama 
vile Yane na Yambre walivyopingana 
na Musa, vivyo hivyo na hawa wana- 
pingana na ile kweli; ni watu walio- 
haribika akili zao, wamekataliwa kwa 
mambo ya imani.t ? Lakini hawatae- 
ndelea sana; maana upumbavu wao 
utakuwa dhahiri kwa watu wote, ka- 
ma vile na upumbavu wa hao ulivyo- 
kuwa dhahiri. 

10 Bali wewe umeyafuata mafundi- 
sho: yangu;:na mwenendo wangu, na 
makusudi yangu, na imani, na uvumi- 
livu, na upendo, na saburi; tena na 
adha zangu na mateso, mambo yaliyo- 
nipata katika Antiokia, katika Ikonio, 
na katika Listra, kila namna ya adha 
niliyoistahimili, naye Bwana aliniokoa 
katika hayo yote.t 1? Naam, na wote 
wapendao kuishi maisha ya utauwa 
katika Kristo Yesu wataudhiwa.t 3 la- 
kini watu wabaya na wadanganyaji 


11 2Kor4:11 2:12 Mt 10:33; Lk 12:9 2:13 Rum 3:2,3; Hes 23:19 2:14 1 Tim 6:4; Tit 3:9 

15 1 Tim 4:6; Lk 12:42; Tit 2:7,8 2:16 1 Tim 4:7 2:17 1 Tim 1:20 

:19 Hes 16:5,26; Yn 10: 14; Isa 26:13; 28:16,17 2:20 1 Kor 3:12 2:21 2 Tim 3:17 

22 1 Tim 6:11;1:5 2:23 1 Tim 4:7 2:24 Tit 1:7 2:25 1 Tim 2:4 3:1 1 Tim 4:1 3:2 Rum 1:29 
4 Flp 3:19 3:5 Mt7:15,21; Rum 2:20; Tit 1:16 3:6 Mt 23:14; Tit 1:11 3:7 2 Tim 2:25 

8 Kut 7:11,22; 1 Tim 6:5; 1:12 3:11 Mdo 13: 14-52; 14:1-20; Zab 34: 19 


222 


wataendelea, na kuzidi kuwa waovu, 
wakidanganya na kudanganyika.t 
l4 Bali wewe ukae katika mambo yale 
uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa 
maana unajua ni akina nani ambao 
ulijifunza kwao;t !5na ya kuwa tangu 
utoto umeyajua maandiko matakatifu, 
ambayo yaweza kukuhekimisha hata 
upate wokovu kwa imani iliyo katika 
Kristo Yesu.t !ś6KĶKila andiko, lenye 
pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundi- 
sho, na kwa kuwaonya watu makosa 
yao, na kwa kuwaongoza, na kwa 
kuwaadibisha katika haki;t !7 ili mtu wa 
Mungu awe kamili, amekamilishwa 
apate kutenda kila tendo jema.t 
4 l Nakuagiza mbele za Mungu, na 
mbele za Kristo Yesu, atakayewa- 
hukumu walio hai na waliokufa; kwa 
kufunuliwa kwake na kwa ufalme wa- 
ke;t ?lihubiri neno, uwe tayari, wakati 
ukufaao na wakati usiokufaa, karipia, 
kemea, na kuonya kwa uvumilivu wote 
na mafundisho.t 3 Maana utakuja wakati 
watakapoyakataa mafundisho yenye 
uzima; ila kwa kuzifuata nia zao wenye- 
we watajipatia waalimu makundi maku- 
ndi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti;t 
4nao watajiepusha. wasisikie yaliyo 
kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo.t 
5 Bali wewe, uwe na kiasi katika mambo 
yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya 
mhubiri wa Injili, timiliza huduma ya- 
ko.t #Kwa maana, mimi sasa namimi- 
nwa, na wakati wa kufariki kwangu 
umefika.t 7 Nimevipiga vita vilivyo vi- 
zuri, mwendo nimeumaliza, Imani ni- 
meilinda;t 8baada ya hayo nimewekewa 
taji ya haki, ambayo Bwana, mhukumu 
mwenye haki, atanipa siku ile; wala si 


l Tim 4:1 


0 Mdo 19: 22; 20:4; 21: :29; Rum 16:23 


2 TIMOTHEO 3 -4 


mimi tu, bali na watu wote pia waliope- 
nda kufunuliwa kwake.t 

9 Jitahidi kuja kwangu upesi. 
lo Maana Dema aliniacha, akiupenda 
ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwe- 
nda Thesalonike; Kreske amekwenda 
Galatia; Tito amekwenda Dalmatıia.t 
11 Luka peke yake yupo hapa pamoja 
nami. Umtwae Marko, umlete pamoja 
nawe, maana anifaa kwa utumishi.! 
12 Lakini Tikiko nalimpeleka Efeso.t 
13 Lile joho nililoliacha kwa Karpo 
huko Troa, ujapo ulilete, na vile vitabu, 
hasa vile vya ngozi.t 14 Iskanda, mfua 
shaba, alionyesha ubaya mwingi kwa- 
ngu; Bwana atamlipa sawasawa na 
matendo yake.t !5 Nawe ujihadhari na 
huyo, kwa sababu aliyapinga sana ma- 
neno yetu. 16 Katika jawabu langu la 
kwanza hakuna mtu aliyesimama upa- 
nde wangu, bali wote waliniacha; nao- 
mba wasihesabiwe hatia kwa jambo 
hilo.t 17 Lakini Bwana alisimama pa- 
moja nami akanitia nguvu, ili kwa kazi 
yangu ule ujumbe utangazwe kwa uti- 
milifu, hata wasikie Mataifa yote; nami 
nikaokolewa katika kinywa cha simba.t 
18 Bwana ataniokoa na kila neno baya, 
na kunihifadhi hata nifike ufalme wake 
wa mbinguni. Utukufu una Yeye milele 
na milele. Amina. 

19 Nisalimie Priska na Akila, na 
wale wa nyumbani mwa Onesiforo.t 
20 Erasto alikaa Korintho. Trofimo na- 
limwacha huko Mileto, hawezi. 2! Jita- 
hidi kuja kabla ya wakati wa baridi. 
Eubulo akusalimu, na Pude, na Lino, 
na Klaudia, na ndugu wote pia. 

22 Bwana na awe pamoja na roho 
yako. Neema na iwe pamoja nanyi. 


3:14 2 Tim 2:2 3:15 Yn 5:39; Zab 119:99 3:16 2 Pet 1:19-21; Rum 15:4 


:13 

:17 1Tim 6:11 4:1 Mdo 10:42; 1 Pet 4:5; Rum 14:9,10 4:2 Mdo 20:20,31 

:3 2 Tim 1:13; 1 Tim 4:1 4:4 1 Tim 4:7; 2 The 2:11 4:5 2 Tim 2:3; Efe 4:11 4:6 Flp 2:17 

:7 1 Kor 9:25; 1 Tim 6:12; Fip 3:14 4:8 2 Tim 2:5; Yn 1:22; | Pet 5:4; Ufu 2:10 4:9 2 Tim 1:4 
:10 2 Kor 8:23; Gal 2:3; Kol 4:14; Tit 1:4; Fim 1:24 

:11 Mdo 12: 12, 25; 13: 13; 15:37- 39; Kol 4: 10,14; Fim 1:24 

:12 Mdo 20:4; Efe 6:21- 22; Kol 4:7-8 4:13 Mdo 20:6 

:14 Zab 28:4; 62:12; Mit 24:12; Rum 2:6; 1 Tim 1:20; 2 Sam 3:39; 4:16 2 Tim 1:15 

:17 Zab 22:21; Dan 6:21, 28; Mdo 23:11; 27:23 4:19 Mdo 18:2; 2 Tim 1: 16-17 

:2 


WARAKA WA PAULO MTUME KWA 


TITO 


Ji 1 Paulo, mtumwa wa Mungu, na 
mtume wa Yesu Kristo; kwa ajili 
ya imani ya wateule wa Mungu, na 
ujuzi wa kweli ile iletayo utauwa; 
2? katika tumaini la uzima wa milele, 
ambao Mungu asiyeweza kusema uo- 
ngo aliuahidi tangu milele; 3 akalifunua 
neno lake kwa majira yake katika ule 
ujumbe niliowekewa amana mimi kwa 
amri ya Mwokozi wetu Mungu; #kwa 
Tito, mwanangu hasa katika imani 
tuishirikiyo. Neema na iwe kwako na 
amani zitokazo kwa Mungu Baba na 
kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu.t 
$ Kwa sababu hii nalikuacha Krete, 
ili uyatengeneze yaliyopunguka, na ku- 
weka wazee katika kila mji kama vile 
nilivyokuamuru; Sikiwa mtu hakushi- 
takiwa neno, naye ni mume wa mke 
mmoja, ana watoto waaminio, wasio- 
shitakiwa kuwa ni wafisadi wala wa- 
siotii.tt 7 Maana imempasa askofu" awe 
mtu asiyeshitakiwa neno, kwa kuwa ni 
wakili wa Mungu; asiwe mtu wa kuji- 
pendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa 
hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asi- 
we mpenda mapato ya aibu; 8 bali awe 
mkaribishaji, mpenda wema, mwenye 
kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwe- 
nye kudhibiti nafsi yake; 7 akilishika 
lile neno la imani vile vile kama 
alivyofundishwa, apate kuweza kuwao- 
nya watu kwa mafundisho yenye uzi- 
ma, na kuwashinda wenye kupinga.t 
10 Kwa maana kuna wengi wasio- 
tii, wenye maneno yasiyo na maana, 
wadanganyaji, na hasa wale wa tohara, 
ambao yapasa wazibwe vinywa vyao. 
11 Hao wanapindua watu wa nyumba 
nzima, wakifundisha yasiyowapasa 
kwa ajili ya mapato ya aibu.t 1? Mtu wa 
kwao, nabii wao wenyewe, amesema, 
Wakrete ni waongo siku zote, hayawa- 
ni wabaya, walafi wavivu. 3 Ushuhuda 
huo ni kweli. Kwa sababu hiyo uwake- 
mee kwa ukali, ili wapate kuwa wazi- 





ma katika imani;t 14 wasisikilize hadi- 
thi za Kiyahudi, wala maagizo ya watu 
wajiepushao na yaliyo kweli.t 15 Vitu 
vyote ni safi kwa hao walio safi; lakini 
hakuna kilicho safi kwao walio wana- 
jisi, wasioamini; bali akili zao zimeku- 
wa najisi, na nia zao pia.t 16 Wanakiri 
ya kwamba wanamjua Mungu, bali 
kwa matendo yao wanamkana; ni we- 
nye machukizo, waasi, wala kwa kila 
tendo jema hawafai.t 
2 1 Lakini wewe nena mambo yapa- 
sayo mafundisho yenye uzima;t 
2 ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, 
wastahivu, wenye busara, wazima ka- 
tika imani na katika upendo na katika 
saburi. 3Vivyo hivyo na wazee wa 
kike wawe na mwenendo wa utakatifu; 
wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye 
kutumia mvinyo nyingi, bali wafundi- 
shao mema;t 4ili wawatie wanawake 
vijana akili, wawapende waume zao, 
na kuwapenda watoto wao; 5na kuwa 
wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi 
nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii 
waume zao wenyewe; ili neno la Mu- 
ngu lisitukanwe.t 
6 Vivyo hivyo na vijana waume 
uwaonye kuwa na kiasi; "katika ma- 
mbo yote ukijionyesha wewe mwenye- 
we kuwa kielelezo cha matendo mema, 
na katika mafundisho yako ukionyesha 
usahihi na ustahivu,t? 8na maneno ye- 
nye uzima yasiyoweza kuhukumiwa 
makosa, ili yule mwenye kupinga ata- 
hayarike, kwa kuwa hana neno baya la 
kunena juu yetu.t 
9 Watumwa na wawatii bwana zao, 
wakiwapendeza katika mambo yote; 
wasiwe wenye kujibu, 10 wasiwe wai- 
baji; bali wauonyeshe uaminifu mwe- 
ma wote, ili wayapambe mafundisho 
ya Mwokozi wetu Mungu katika ma- 
mbo yote.t 1! Maana neema ya Mungu 
iwaokoayo wanadamu wote imefunuli- 
wa; 12 nayo yatufundisha kukataa ubaya 


1:3 Efe 1:9,10; 1 Tim 1:1,11 1:4 2 Kor 8:23; Gal 2:3; 2 Tim 4:10; 1 Tim 1:2 1:6-9 

1 Tim 3:2-7 1:7 1 Kor 4:1; 1 Pet 5:2; 2 Tim 2:24 1:9 Tit 2:1; 1 Tim 1:10; 2 Tim 4:3 

1:11 Tit 3:6; Yn 10:12; 1 Pet 5:2 1:13 2 Tim 4:2 1:14 1 Tim 4:7 1:15 Mt 15:11; Rum 14:20 
1:16 2 Tim 3:5 2:1 1 Tim 6:3; 2 Tim 1:13 2:2 1 Tim 5:1 2:3 1 Tim 3:11 2:5 Efe 5:22 

2:7 1 Tim 4:12; 1 Pet 5:3 2:8 1 Pet2:15 2:9 Efe 6:5; 1 Tim 6:1; 1 Pet 2:18 2:10 Tit 1:3 


a 1:7 Askofu maana yake ni, Mwangalizi. 


223 


224 


na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa 
kiasi, na haki, na utauwa, katika uli- 
mwengu huu wa sasa;t 3 tukilitazamia 
tumaini lenye baraka na mafunuo ya 
utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu 
na Mwokozi wetu;t ambaye alijitoa 
nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe 
na maasi yote, na kujisafishia watu 
wawe milki yake mwenyewe, wale 
walio na juhudi katika matendo mema.t 

15 Nena maneno hayo, onya na 
kukaripia kwa mamlaka yote; asiku- 
dharau mtu awaye yote.t 

1 Uwakumbushe watu kunyenye- 

kea kwa wenye uwezo na mamla- 
ka, na kutii, na kuwa tayari kwa kila 
kazi njema;t ?wasimtukane mtu ye 
yote, wasiwe wagomvi, wawe wema, 
wakionyesha upole wote kwa watu 
wote.t 3 Maana hapo zamani sisi nasi 
tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, 
tumedanganywa, huku tukitumikia ta- 
maa na anasa za namna nyingi, tukiishi 
katika uovu na husuda, tukichukiza na 
kuchukiana.t “Lakini wema wake 
Mwokozi wetu Mungu, na upendo 
wake kwa wanadamu, ulipofunuliwa, 
alituokoa;t 5si kwa sababu ya matendo 
ya haki tuliyoyatenda sisi; bali kwa 
rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuza- 
liwa kwa pili na kufanywa upya na 
Roho Mtakatifu;t Sambaye alitumwa- 
gia kwa wingi, kwa njia ya Yesu Kristo 
Mwokozi wetu;t 7 ili tukihesabiwa haki 


TITO 2-3 


kwa neema yake, tupate kufanywa 
warithi wa uzima wa milele, kama 
lilivyo tumaini letut 8Ni neno la 
kuaminiwa; na mambo hayo nataka 
uyanene kwa nguvu, ili wale walio- 
mwamini Mungu wakumbuke kudumu 
katika matendo mema. Hayo ni mazuri, 
tena yana faida kwa wanadamu. ° Laki- 
ni maswali ya upuzi ujiepushe nayo, na 
nasaba, na magomvi, na mashindano ya 
sheria. Kwa kuwa hayana faida, tena 
hayana maana.t !0Mtu aliye mzushi, 
baada ya kumwonya mara ya kwanza 
na mara ya pili, mkatae;t !! ukijua ya 
kuwa mtu kama huyo amepotoka, tena 
atenda dhambi, maana amejihukumu 
hatia yeye mwenyewe.t 

12 Wakati nitakapomtuma Artema 
kwako au Tikiko, jitahidi kuja kwangu 
huku Nikopoli; kwa maana huku nime- 
kusudia kukaa wakati wa baridi.! 3 Ze- 
na, yule mwana-sheria, na Apolo, uwa- 
safirishe kwa bidii, wasipungukiwe na 
cho chote.t 14 Watu wetu nao wajifunze 
kudumu katika matendo mema, kwa 
matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe 
hawana matunda.t 

15 Watu wote walio pamoja nami 
wakusalimu. Tusalimie wale watupe- 
ndao katika imani. 

Neema na iwe pamoja nanyi nyote. 


2:12 Efe 1:4; 1 Yoh 2:16 2:13 1 Kor 1:7; Rum 5:2; Flp 3:20 

2:14 Kut 19:5; Kum 4:20; 7:6; 14:2; Zab 130:8; 1 Pet 2:9; 3:13; Gal 1:4; 1 Tim 2:6; Efe 2:10; 
Eze 37:23 2:15 1 Tim 4:12 3:1 1Pet 2:13 3:2 Flp 4:5 3:3 1 Kor 6:11; Efe 2:2; 5:8 

3:4 Tit 2:11; Mit 8:31 3:5 Efe 2:8,9; 5:26; Yn 3:5;2Tim 1:9 3:6 Yoe 2:28 3:7 Rum 3:24 
3:9 1 Tim 4:7 3:10 2 Yoh 1:10; Mt 18:15,16 3:11 1 Tim 6:4,5 3:12 2 Tim 4:12 

3:13 Mdo 18:24; 1 Kor 3:5,6 3:14 Tit 2:14; Mt 7:19; Efe 4:28,29 


WARAKA WA PAULO MTUME KWA 


FILEMONI 


Ji 1 Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu, 
na Timotheo aliye ndugu yetu, 
kwa Filemoni mpendwa wetu, mtenda 
kazi pamoja nasi,t ? na kwa Afia, ndugu 
yetu, na kwa Arkipo askari mwenzetu, 
na kwa kanisa lililo katika nyumba 
yako.t 3Neema na iwe kwenu, na 
amani, zitokazo kwa Mungu, Baba 
yetu, na kwa Bwana Yesu Kristo.t 
4 Namshukuru Mungu wangu sikuzote, 
nikikukumbuka katika maombi yangu; 
5 nikisikia habari za upendo wako na 
imani uliyo nayo kwa Bwana Yesu na 
kwa watakatifu wote; $ili kwamba 
ushirika wa imani yako ufanye kazi 
yake, katika ujuzi wa kila kitu chema 
kilicho kwetu, katika Kristo.t 7 Maana 
nalikuwa na furaha nyingi na faraja 
kwa sababu ya upendo wako, kwa 
kuwa mioyo ya watakatifu imeburudi- 
shwa nawe, ndugu yangu.t 

8 Kwa hiyo, nijapokuwa nina ujasi- 
ri katika Kristo kukuagiza likupasalo; 
9 lakini, kwa ajili ya upendo nakusihi, 
kwa kuwa ni kama nilivyo, Paulo 
mzee, na sasa mfungwa wa Kristo 
Yesu pia. Y Nakusihi kwa ajili ya 
mtoto wangu niliyemzaa katika vifu- 
ngo vyangu, yaani, Onesimo;t !! amba- 
ye zamani alikuwa hakufai, bali sasa 
akufaa sana, wewe na mimi pia; 1? ni- 
liyemtuma kwako, yeye mwenyewe, 
maana ni moyo wangu hasa; 3 ambaye 
mimi nalitaka akae kwangu, apate ku- 
nitumikia badala yako katika vifungo 





1 
1 
1 
1 


vya Injili.t #Lakini sikutaka kutenda 
neno lo lote isipokuwa kwa shauri 
lako, ili kwamba wema wako usiwe 
kama kwa lazima, bali kwa hiari.t 
15 Maana, labda ndiyo sababu alite- 
ngwa nawe kwa muda, ili uwe naye 
tena milele; !śtokea sasa, si kama 
mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu 
mpendwa; kwangu mimi sana, na kwa- 
ko wewe zaidi sana, katika mwili na 
katika Bwana.t 17 Basi kama ukiniona 
mimi kuwa mshirika nawe, mpokee 
huyu kama mimi mwenyewe. 18Na 
kama amekudhulumu, au unamwia ki- 
tu, ukiandike hicho juu yangu. ? Mimi 
Paulo nimeandika kwa mkono wangu 
mwenyewe, mimi nitalipa. Sikuambii 
kwamba nakuwia hata nafsi yako.t 
20 Naam, ndugu yangu, nipate faida 
kwako katika Bwana; uniburudishe 
moyo wangu katika Kristo. 

21 Kwa kuwa nakuamini kutii kwa- 
ko ndiyo maana nimekuandikia, nikijua 
ya kuwa utafanya zaidi ya hayo nise- 
mayo. ?? Na pamoja na hayo uniwekee 
tayari mahali pa kukaa; maana nataraji 
ya kwamba kwa maombi yenu mtajali- 
wa kunipata.t 

23 Epafra, aliyefungwa pamoja na- 
mi katika Kristo Yesu, akusalimu;t 
24 na Marko, na Aristarko, na Dema, na 
Luka, watendao kazi pamoja nami.t 
25 Neema ya Bwana Yesu Kristo na iwe 
pamoja na roho zenu. 


:14 Efe3:1 1:2 Kol4:17;2 Tim 2:3 1:3 Rum 1:7 1:6 Flp 1:9 1:7 2 Kor 7:4 

:10 Kol 4:9; Gal 4:19; 1 Kor 4:15 1:13 Flp 2:30 1:14 2 Kor 9:7; 1 Pet 5:2 1:16 1 Tim 6:2 
:19 Gal 6:11; 2 The 3:17 1:22 Flp 1:25;2:24 1:23 Kol 1:7; 4:12 

:24 Mdo 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Kol 4:10,14 2 Tim 4:10,11 


225 


WARAKA KWA WAEBRANIA 


] 1 Mungu, ambaye alisema zamani 
na baba zetu katika manabii kwa 
sehemu nyingi na kwa njia nyingi, 
2 mwisho wa siku hizi amesema na sisi 
katika Mwana, aliyemweka kuwa mri- 
thi wa yote, tena kwa yeye aliufanya 
ulimwengu.t 3Yeye kwa kuwa ni 
mng'ao wa utukufu wake na chapa ya 
nafsi yake, akivichukua vyote kwa 
amri ya uweza wake, akiisha kufanya 
utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa 
kuume wa Ukuu huko juu;t #amefanyi- 
ka bora kupita malaika, kwa kadiri jina 
alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao.t 
5 Kwa maana alimwambia malaika 
yupi wakati wo wote, 
Ndiwe mwanangu, 
Mimi leo nimekuzaa? 
Na tena 
Mimi nitakuwa kwake baba, 
Na yeye atakuwa kwangu 
mwana?t 
é Hata tena, amletapo mzaliwa wa kwa- 
nza ulimwenguni, asema, 
Na wamsujudu malaika wote wa 
Mungu.t 
17Na kwa habari za malaika asema, 
Afanyaye malaika wake kuwa 
pepo, 
Na watumishi wake kuwa miali 
ya moto.t 
8 Lakini kwa habari za Mwana asema, 
Kiti chako cha enzi, Mungu, ni 
cha milele na milele; 
Na fimbo ya ufalme wako ni 
fimbo ya adili.t 
? Umependa haki, umechukia 
maasi; 
Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, 
amekutia mafuta, 
Mafuta ya shangwe kupita 
wenzio. 
10 Na tena, 
Wewe, Bwana, hapo mwanzo 
uliitia misingi ya nchi, 
Na mbingu ni kazi za mikono 
yako;t 


ab 2:8; Yn 1:3; Kol 1:16; Mt 21:38 


Mk 16:20; 1 Kor 12:4,11 2:6-8 Zab 8:4-6 


11 Hizo zitaharibika, bali wewe 
unadumu; 
Nazo zote zitachakaa kama 
nguo, 
12 Na kama mavazı utazizinga, nazo 
zitabadilika; 
Lakini wewe u yeye yule, 
Na miaka yako haitakoma. 
13 Je! Yuko malaika aliyemwambia wa- 
kati wo wote, 
Uketi mkono wangu wa kuume 
Hata nitakapoweka adui zako 
chini ya nyayo zako?! 
4Je! Hao wote si roho watumikao, 
wakitumwa kuwahudumu wale wata- 
kaourithi wokovu?! 
2 1 Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia 
zaidi hayo yaliyosikiwa tusije tu- 
kayakosa. ?Kwa maana, ikiwa lile 
neno lililonenwa na malaika lilikuwa 
imara, na kila kosa na uasi ulipata 
ujira wa haki,t 3sisi je! Tutapataje 
kupona, tusipojali wokovu mkuu na- 
mna hii? Ambao kwanza ulinenwa na 
Bwana, kisha ukathibitika kwetu na 
wale waliosikia;t 4 Mungu naye aki- 
shuhudu pamoja nao kwa ishara na 
ajabu na nguvu za namna nyingi, na 
kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu, 
kama alivyopenda mwenyewe.t 
5 Maana hakuuweka chini ya ma- 
laika ulimwengu ule ujao tunaounena, 
ila mtu mmoja ameshuhudia hivi ma- 
hali fulani, akisema, 
é Mwanadamu ni nini hata 
umkumbuke, 
Ama mwana wa binadamu, 
hata umwangalie?t 
7 Umemfanya mdogo punde kuliko 
malaika, 
Umemvika taji ya utukufu na 
heshima, 
Umemtawaza juu ya kazi za 
mikono yako; 
8 Umeweka vitu vyote chini ya 
nyayo zake. 
Kwa maana katika kuweka vitu vyote 
chini yake hakusaza kitu kisichowekwa 


27 
3 Zab 110:1; 2 Kor 4:4; Kol 1:15; Mk 16:19; Ebr 9:14,26 1:4 Flp 2:9 

5 Zab 2:7; 2 Sam 7:14; 1 Nya 17:14; Ebr 5:5; Mdo 13:33 1:6 Kum 32:43; Rum 8:29; Zab 97:7 
7 Zab 104:4 1:8-9 Zab 45:6-7 1:10-12 Zab 102:25-27 1:13 Zab 110:1 

:14 Dan 7:10; Zab 34:8; 91:11 2:2 Mdo 7:38,53; Gal 3:19 2:3 Ebr 10:29; 12:25 

4 


226 





WARAKA KWA WAEBRANIA 2-3 


chini yake. Lakini sasa bado hamjaona 
vitu vyote kutiwa chini yake, ?ila 
twamwona yeye aliyefanywa mdogo 
punde kuliko malaika, yaani, Yesu, 
kwa sababu ya maumivu ya mauti, 
amevikwa taji ya utukufu na heshima, 
ili kwa neema ya Mungu aionje mauti 
kwa ajili ya kila mtu.t Kwa kuwa 
ilimpasa yeye, ambaye kwa ajili yake 
na kwa njia yake vitu vyote vimekuwa- 
po, akileta wana wengi waufikilie utu- 
kufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa 
wokovu wao kwa njia ya mateso.! 
11 Maana yeye atakasaye na hao wanao- 
takaswa wote pia watoka kwa mmoja. 
Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu 
zake;t 12 akisema, 
Nitalihubiri jina lako kwa ndugu 
zangu; 
Katikati ya kanisa nitakuimbia 
sifa.t 
13 Na tena, 
Nitakuwa nimemtumaini yeye. 
Na tena, 
Tazama, mimi nipo hapa na 
watoto niliopewa na Mungu.t 
14 Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki 
damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo 
alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya 
mauti amharibu yeye aliyekuwa na 
nguvu za mauti, yaani, Ibilisi,t 15 awaa- 
che huru wale ambao kwamba maisha 
yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa 
katika hali ya utumwa. !6 Maana ni 
hakika, hatwai asili ya malaika, ila 
atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu.t 
17 Hivyo ilimpasa kufananishwa na 
ndugu zake katika mambo yote, apate 
kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, 
mwaminifu katika mambo ya Mungu, 
ili afanye suluhu kwa dhambi za watu 
wake.t 18Na kwa kuwa mwenyewe 
aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasai- 
dia wao wanaojaribiwa.t 
3 1 Kwa hiyo, ndugu watakatifu, we- 
nye kuushiriki mwito wa mbingu- 
ni, mtafakarini sana Mtume na Kuhani 
Mkuu wa maungamo yetu, Yesu,t ? ali- 
yekuwa mwaminifu kwake yeye aliye- 
mweka, kama Musa naye alivyokuwa, 


l Kor 15:27 2:9 Flp 2:8,9 2:10 Rum 11:36 
2 Zab 22:22 2:13 Isa 8:17,18; 2 Sam 22:3 


2: 
2: 
2: 
2: 
3: 
3: 


4 Ebr 6:11; 11:1 3:15 Zab 95:7-8 


227 


katika nyumba yote ya Mungu.! 3 Kwa 
maana huyo amehesabiwa kuwa ame- 
stahili utukufu zaidi kuliko Musa, ka- 
ma vile yeye aitengenezaye nyumba 
alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyu- 
mba. 4 Maana kila nyumba imetengene- 
zwa na mtu; ila yeye aliyevitengeneza 
vitu vyote ni Mungu. 5Na Musa kweli 
alikuwa mwaminifu katika nyumba yo- 
te ya Mungu kama mtumishi, awe 
ushuhuda wa mambo yatakayonenwa 
baadaye;t 6bali Kristo, kama mwana, 
juu ya nyumba ya Mungu; ambaye 
nyumba yake ni sisi, kama tukishika- 
mana sana na ujasiri wetu na fahari ya 
taraja letu mpaka mwisho.t 
7 Kwa hiyo, kama anenavyo Roho 
Mtakatifu, 
Leo, kama mtaisikia sauti yake,t 
8 Msifanye migumu mioyo yenu, 
Kama wakati wa kukasirisha, 
Siku ya kujaribiwa katika 
jangwa,t 
9? Hapo baba zenu waliponijaribu, 
wakanipima, 
Wakaona matendo yangu 
miaka arobaini. 
10 Kwa hiyo nalichukizwa na kizazi 
hiki, 
Nikasema, Sikuzote ni watu 
waliopotoka mioyo hawa; 
Hawakuzijua njia zangu; 
11 Kama nilivyoapa kwa hasira 
yangu, 
Hawataingia rahani mwangu.! 
12 Angalieni, ndugu zangu, usiwe 
katika mmoja wenu moyo mbovu wa 
kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu 
aliye hai. BLakini mwonyane kila 
siku, maadamu iitwapo leo; ili mmoja 
wenu asifanywe mgumu kwa udanga- 
nyifu wa dhambi.t 4 Kwa maana tume- 
kuwa washirika wa Kristo, kama tuki- 
shikamana na mwanzo wa uthabiti 
wetu kwa nguvu mpaka mwisho;t !5 ha- 
po inenwapo, 
Leo, kama mtaisikia sauti yake, 
Msifanye migumu mioyo yenu, 
Kama wakati wa kukasirisha.t 


2:11 Mk 3:34,35; Mt 25:40; Ya 20:17 


8 Ebr 4:15 3:1 Ebr 4:14 3:2 Hes 12:7 3:5 Hes 12:7 3:6 Efe 2:19; Kol 1:23 


8 
1 
14 2 Tim 1:10; Yn 12:31; Ufu 12:10; 1 Kor 15:56 2:16 Isa 41:8,9 2:17 Zab 22:22; Fip 2:7 
1 
7-11 Zab 95:7-11 3:8 Kut 17:7; Hes 20:2-5 3:11 Hes 14:21-23 3:13 1 The 5:11 

1 


228 


16 Maana ni akina nani waliokasirisha, 
waliposikia? Si wale wote waliotoka 
Misri wakiongozwa na Musa?! 17 Tena 
ni akina nani aliochukizwa nao miaka 
arobaini? Si wale waliokosa, ambao 
mizoga yao ilianguka katika jangwa?! 
18 Tena ni akina nani aliowaapia ya 
kwamba hawataingia katika raha yake, 
ila wale walioasi?t 19 Basi twaona ya 
kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu 
ya kutokuamini kwao. 
4 1 Basi, ikiwa ikaliko ahadi ya kui- 
ngia katika raha yake, na tuogope, 
mmoja wenu asije akaonekana ameiko- 
sa.t 2 Maana ni kweli, sisi nasi tumehu- 
biriwa habari njema vile vile kama hao. 
Lakini neno lile lililosikiwa halikuwa- 
faa hao, kwa sababu halikuchanganyi- 
ka na imani ndani yao waliosikia. 
3 Maana sisi tulioamini tunaingia kati- 
ka raha ile; kama vile alivyosema, 

Kama nilivyoapa kwa hasira 

yangu, 

Hawataingia rahani mwangu: 
ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu 
kuwekwa misingi ya ulimwengu.t 
4Kwa maana ameinena siku ya saba 
mahali fulani hivi, Mungu alistarehe 
siku ya saba, akaziacha kazi zake zote;t 
Sna hapa napo, Hawataingia rahani 
mwangu.! $ Basi, kwa kuwa neno hili 
limebaki kwamba wako watu wata- 
kaoingia humo, na wale waliohubiriwa 
habari ile zamani walikosa kuingia 
kwa sababu ya kuasi kwao, 7aweka 
tena siku fulani, akisema katika Daudi 
baada ya muda mwingi namna hii, Leo; 
kama ilivyonenwa tangu zamani, 

Leo, kama mtaisikia sauti yake, 

Msifanye migumu mioyo yenu.t 
8 Maana kama Yoshua angaliwapa ra- 
ha, asingaliinena siku nyingine baada- 
ye.t ? Basi, imesalia raha ya sabato kwa 
watu wa Mungu. Kwa maana yeye 
aliyeingia katika raha yake amestarehe 
mwenyewe katika kazi yake, kama vile 
Mungu alivyostarehe katika kazi zake.t 
11 Basi, na tufanye bidii kuingia katika 
raha ile, ili kwamba mtu ye yote asije 
akaanguka kwa mfano uo huo wa 


WARAKA KWA WAEBRANIA 3 -5 


kuasi. 1? Maana Neno la Mungu li hai, 
tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko 
upanga uwao wote ukatao kuwili, tena 
lachoma hata kuzigawanya nafsi na 
roho, na viungo na mafuta yaliyomo 
ndani yake; tena li jepesi kuyatambua 
mawazo na makusudi ya moyo.t 13 Wa- 
la hakuna kiumbe kisichokuwa wazi 
mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu 
na kufunuliwa machoni pake yeye ali- 
ye na mambo yetu. 

14 Basi, iwapo tunaye kuhani mkuu 
aliyeingia katika mbingu, Yesu, Mwana 
wa Mungu, na tuyashike sana maunga- 
mo yetu.t 15Kwa kuwa hamna kuhani 
mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika 
mambo yetu ya udhaifu; bali yeye alija- 
ribiwa sawasawa na sisi katika mambo 
yote, bila kufanya dhambi.t 16 Basi na 
tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, 
ili tupewe rehema, na kupata neema ya 
kutusaidia wakati wa mahitaji.t 

1 Maana kila kuhani mkuu aliyetwa- 

liwa katika wanadamu amewekwa 
kwa ajili ya wanadamu katika mambo 
yamhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na 
dhabihu kwa ajili ya dhambi; awezaye 
kuwachukulia kwa upole wao wasiojua 
na wenye kupotea, kwa kuwa yeye 
mwenyewe yu katika hali ya udhaifu;t 
3na kwa sababu hiyo imempasa, kama 
kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili 
ya nafsi yake mwenyewe, kutoa dhabihu 
kwa ajili ya dhambi.t 4Na hapana mtu 
ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila 
yeye aitwaye na Mungu, kama vile 
Haruni.t 5Vivyo hivyo Kristo naye ha- 
kujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani 
mkuu, lakini yeye aliyemwambia, 

Ndiwe mwanangu, 

Mimi leo nimekuzaa.t 
6 kama asemavyo mahali pengine, 

Ndiwe kuhani milele 

Kwa mfano wa Melkizedeki.t 
7 Yeye, siku hizo za mwili wake, ali- 
mtolea yule, awezaye kumwokoa na 
kumtoa katika mauti, maombi na dua 
pamoja na kulia sana na machozi, 
akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa 
mcha Mungu;t 8na, ingawa ni Mwana, 


6-18 Hes 14:1-35; Kut 17:1 3:17 Hes 14:29; 1 Kor 10:10 3:18 Hes 14:22,23 4:1 Zab 95:11 
Zab 95:11 4:4 Mwa 2:2 4:5 Zab 95:11 4:7 Zab 95:7-8 4:8 Kum 31:7; Yos 22:4 
0 Mwa 2:2; Ufu 14:13 4:12 Yer 23:29; Isa 49:2; Efe 6:17; Yn 12:48; Ufu 19:15 


Law 9:7; 16:6 5:4 Kut28:1 5:5 Zab 2:7; Mdo 13:33 5:6 Zab 110:4; Ebr 7:1 


3:1 
4:3 
4:1 
4:14 Ebr 3:1; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11 4:15 Ebr 2:17 4:16 1 Yoh 3:21; Rum 3:25 5:2 Ebr 4:15 
5:3 
5:7 


Mt 26:36-46; Mk 14:32-42; Lk 22:39-46 


WARAKA KWA WAEBRANIA 5-7 


alijifunza kutii kwa mateso hayo yali- 
yompata;t ? naye alipokwisha kukamili- 
shwa, akawa sababu ya wokovu wa 
milele kwa watu wote wanaomtii;t 10 ki- 
sha ametajwa na Mungu kuwa kuhani 
mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. 

11 Ambaye tuna maneno mengi ya 
kunena katika habari zake; na ni shida 
kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu 
wa kusikia. Kwa maana, iwapasapo 
kuwa waalimu, (maana wakati mwingi 
umepita), mnahitaji kufundishwa na mtu 
mafundisho ya kwanza ya maneno ya 
Mungu; nanyi mmekuwa mnahitaji ma- 
ziwa wala si chakula kigumu.t Kwa 
maana kila mtu atumiaye maziwa hajui 
sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto 
mchanga.t “Lakini chakula kigumu ni 
cha watu wazima, ambao akili zao, kwa 
kutumiwa, zimezoezwa kupambanua 
mema na mabaya.t 
6 1 Kwa sababu hiyo, tukiacha kuya- 

nena mafundisho ya kwanza ya 
Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie 
utimilifu, tusiweke msingi tena wa 
kuzitubia kazi zisizo na uhai, na wa 
kuwa na imani kwa Mungu,t ?na wa 
mafundisho ya mabatizo, na kuwekea 
mikono, na kufufuliwa wafu, na huku- 
mu ya milele. 3Na hayo tutafanya 
Mungu akitujalia. #Kwa maana hao 
waliokwisha kupewa nuru, na kukionja 
kipawa cha mbinguni, na kufanywa 
washirika wa Roho Mtakatifu,! 5na 
kulionja neno zuri la Mungu, na nguvu 
za zamani zijazo,! 6 wakaanguka baada 
ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya 
tena hata wakatubu; kwa kuwa wamsu- 
libisha Mwana wa Mungu mara ya pili 
kwa nafsi zao, na kumfedhehi kwa 
dhahiri. 7Maana nchi inayoinywa 
mvua inayoinyeshea mara kwa mara, 
na kuzaa mboga zenye manufaa kwa 
hao ambao kwa ajili yao yalimwa, 
hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu;t 
8 bali ikitoa miiba na magugu hukatali- 
wa na kuwa karibu na laana; ambayo 
mwisho wake ni kuteketezwa.t 

9 Lakini, wapenzi, ijapokuwa twa- 
nena hayo, katika habari zenu tumesa- 
diki mambo yaliyo mazuri zaidi, na 


229 


yaliyo na wokovu. !0 Maana Mungu si 
dhalimu hata aisahau kazi yenu, na 
pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina 
lake, kwa kuwa mmewahudumia wata- 
katifu, na hata hivi sasa mngali mkiwa- 
hudumia.t 1! Nasi twataka sana kila 
mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile, 
kwa utimilifu wa matumaini hata mwi- 
sho;t 12ili msiwe wavivu, bali mkawe 
wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa 
imani na uvumilivu. 

13 Kwa maana Mungu, alipompa 
Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa 
hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe 
wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake,t 
14 akisema, Hakika yangu kubariki 
nitakubariki, na kuongeza nitakuo- 
ngeza.t 15Na hivyo kwa kuvumilia 
akaipata ile ahadi. 

16 Maana wanadamu huapa kwa 
yeye aliye mkuu kuliko wao; na kwao 
ukomo wa mashindano yote ya maneno 
ni kiapo, kwa kuyathibitisha.t 17 Katika 
neno hilo Mungu, akitaka kuwaonye- 
sha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi 
mashauri yake yasivyoweza kubadili- 
ka, alitia kiapo katikati; '?ili kwa vitu 
viwili visivyoweza kubadilika, amba- 
vyo katika hivyo Mungu hawezi kuse- 
ma uongo, tupate faraja iliyo imara, 
sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini 
yale yawekwayo mbele yetu;t 19 tuliyo 
nayo kama nanga ya roho, yenye sala- 
ma, yenye nguvu, yaingiayo hata mle 
mlimo ndani ya pazia,! 2 alimoingia 
Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, 
amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa 
mfano wa Melkizedekı.t 
T 1 Kwa maana Melkizedeki huyo, 

mfalme wa Salemu, kuhani wa 
Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibra- 
himu alipokuwa akirudi katika kuwapi- 
ga hao wafalme, akambariki;t ? ambaye 
Ibrahimu alimgawia sehemu ya kumi 
ya vitu vyote; (tafsiri ya jina lake 
kwanza ni mfalme wa haki, tena, 
mfalme wa Salemu, maana yake, mfa- 
lme wa amani; 3) hana baba, hana ma- 
ma, hana wazazi, hana mwanzo wa 
siku zake, wala mwisho wa uhai wake, 


5:8 Flp 2:8 5:9 Isa 45:17; Yn 17:1,5 5:12-13 1 Kor 3:2; 1 Pet 2:2 5:13 Efe 4:14 

5:14 Flp 1:10; Rum 16:19; Mwa 2:17 6:1 Ebr 9:14 6:4 Ebr 10:26,27; Mt 12:31; 1 Yoh 5:16 
6:5 1 Pet 2:3 6:7 Mwa 1:11,12 6:8 Mwa 3:17-18 6:10 Ebr 10:32-34 6:11 Ebr 3:14; Flp 1:6 
6:13 Mwa 22:16,17 6:14 Mwa 22:16-17 6:16 Kut 22:10 6:18 Hes 23:19; 1 Sam 15:29 

6:19 Law 16:2,12 6:20 Zab 110:4; Ebr 5:6 7:1-2 Mwa 14:17-20 


230 


bali amefananishwa na Mwana wa 
Mungu); huyo adumu kuhani milele.t 

4 Basi, angalieni jinsi mtu huyo 
alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu, 
baba yetu mkuu, alimpa sehemu ya 
kumi ya nyara. “Na katika wana wa 
Lawi nao, wale waupatao ukuhani, 
wana amri kutwaa sehemu ya kumi 
kwa watu wao, yaani, ndugu zao, kwa 
agizo la sheria, ijapokuwa wametoka 
katika viuno vya Ibrahimu.t 6 Bali ye- 
ye, ambaye uzazi wake haukuhesabiwa 
kuwa umetoka kwa hao, alitwaa sehe- 
mu ya kumi kwa Ibrahimu, akambariki 
yeye aliye na ile ahadi. 7 Wala haika- 
nushiki kabisa kwamba mdogo hubari- 
kiwa na mkubwa. 8 Na hapa wanadamu 
wapatikanao na kufa hutwaa sehemu 
ya kumi; bali huko yeye ashuhudiwaye 
kwamba yu hai. ? Tena yaweza kuse- 
mwa ya kuwa, kwa njia ya Ibrahimu, 
hata Lawi apokeaye sehemu ya kumi 
alitoa sehemu ya kumi; !° kwa maana 
alikuwa katika viuno vya baba yake, 
hapo Melkizedeki alipokutana naye. 

11 Basi, kama ukamilifu ulikuwapo 
kwa ukuhani wa Lawi; (maana watu 
wale waliipata sheria kwa huo); kuliku- 
wa na haja gani tena ya kuhani mwingi- 
ne ainuke, kwa mfano wa Melkizedeki, 
wala asihesabiwe kwa mfano wa Haru- 
ni? 12Maana ukuhani ule ukibadilika, 
hapana budi sheria nayo ibadilike. 
13 Maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa 
mshirika wa kabila nyingine, ambayo 
hapana mtu wa kabila hiyo aliyeihudu- 
mia madhabahu. “Maana ni dhahiri 
kwamba Bwana wetu alitoka katika 
Yuda, kabila ambayo Musa hakunena 
neno lo lote juu yake katika mambo ya 
ukuhani.t 15Tena hayo tusemayo ni dha- 
hiri sana zaidi, ikiwa ametokea kuhani 
mwingine mithili ya Melkizedeki; !6 asi- 
yekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo 
ya jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za 
uzima usio na ukomo; !7maana ameshu- 
hudiwa kwamba, 

Wewe u kuhani milele 

Kwa mfano wa Melkizedeki.t 
18 Maana, kuna kubatiliwa kwa ile amri 
iliyotangulia, kwa sababu ya udhaifu 
wake, na kutokufaa kwake; (kwa 
maana ile sheria haikukamilisha neno); 


WARAKA KWA WAEBRANIA 7-8 


na pamoja na hayo kuliingizwa matu- 
maini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa 
hayo twamkaribia Mungu.t 20 Na kwa 
kuwa haikuwa pasipo kiapo, ?! (maana 
wale walifanywa makuhani pasipo kia- 
po; bali yeye, pamoja na kiapo, kwa 
yeye aliyemwambia, 

Bwana ameapa wala hataghairi, 

Wewe u kuhani milele;)t 
22basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa 
mdhamini wa agano lililo bora zaidi.t 
23 Tena wale walifanywa makuhani we- 
ngi, kwa sababu wazuiliwa na mauti 
wasikae; Mbali yeye, kwa kuwa akaa 
milele, anao ukuhani wake usioondoka. 
25 Naye, kwa sababu hii, aweza kuwao- 
koa kabisa wao wamjiao Mungu kwa 
yeye; maana yu hai sikuzote ili awao- 
mbee.t 

26 Maana ilitupasa sisi tuwe na ku- 
hani mkuu wa namna hii aliye mtakatifu, 
asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa 
lo lote, aliyetengwa na wakosaji, aliye- 
kuwa juu kuliko mbingu;! ambaye 
hana haja kila siku, mfano wa wale 
makuhani wakuu wengine, kwanza ku- 
toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake 
mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi 
za hao watu; maana yeye alifanya hivi 
mara moja, alipojitoa nafsi yake.t 
28Maana torati yawaweka wanadamu 
walio na unyonge kuwa makuhani wa- 
kuu; bali hilo neno la kiapo kilichokuja 
baada ya torati limemweka Mwana, 
aliyekamilika hata milele.t 
8 1 Basi, katika hayo tunayosema, 

neno lililo kuu ndilo hili: Tunaye 
kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi 
mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha 
Ukuu mbinguni,! ? mhudumu wa pataka- 
tifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo 
Bwana aliiweka wala si mwanadamu. 
3 Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili 
atoe vipawa na dhabihu; kwa hiyo 
lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. 
4Kama angekuwa juu ya nchi, asinge- 
kuwa kuhani; maana wako watoao sada- 
ka kama iagizavyo sheria; 5watumikiao 
mfano na kivuli cha mambo ya mbingu- 
ni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu, 
alipokuwa tayari kuifanya ile hema; 
maana asema, Angalia ukavifanye vitu 
vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa 


7:3 Zab 110:4 7:5 Hes 18:21 7:14 Mwa 49:10; Isa 11:1 7:17 Zab 110:4; Ebr 5:6 7:19 Ebr 9:9 
7:21 Zab 110:4 7:22 Ebr 8:6; 12:24 7:25 Rum 8:34; 1 Yoh 2:1 7:26 Ebr 4:14 
7:27 Law 9:7; 16:6,15 7:28 Ebr 5:1,2 8:1 Zab 110:1; Ebr 4:14 


WARAKA KWA WAEBRANIA 8-9 


katika mlima.t S$Lakini sasa amepata 
huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri 
alivyo mjumbe wa agano lililo bora, 
lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora.t 
7Maana kama lile la kwanza lingaliku- 
wa halina upungufu, nafasi isingalitafu- 
twa kwa lile la pili. 8Maana, awalaumu- 
po, asema 

Angalia, siku zinakuja, asema 
Bwana, 

Nami nitawatimizia nyumba ya 
Israeli na nyumba ya Yuda 
agano jipya;t 

9 Halitakuwa kama agano lile 
nililoagana na baba zao, 

Katika siku ile nilipowashika 
mikono yao niwatoe katika 
nchi ya Misri. 

Kwa sababu hawakudumu katika 
agano langu, 

Mimi nami sikuwajali asema 
Bwana.t 

10 Maana hili ndilo agano 
nitakaloagana na nyumba ya 
Israeli 

Baada ya siku zile, asema Bwana; 

Nitawapa sheria zangu katika nia 
zao, 

Na katika mioyo yao nitaziandika; 

Nami nitakuwa Mungu kwao, 

Nao watakuwa watu wangu. 

11 Nao hawatafundishana kila mtu 
na jirani yake, 

Na kila mtu na ndugu yake, 
akisema, Mjue Bwana; 

Kwa maana wote watanijua, 

Tangu mdogo wao hata mkubwa 
wao. 

12 Kwa sababu nitawasamehe 
maovu yao, 

Na dhambi zao sitazikumbuka 
tena. 

13 Kwa kule kusema, Agano jipya, ame- 
lifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. 
Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu 
na kuchakaa ki karibu na kutoweka.t 
9 1 Basi hata agano la kwanza liliku- 
wa na kawaida za ibada, na pata- 
katifu pake, pa kidunia. ? Maana hema 
ilitengenezwa, ile ya kwanza, mlimo- 
kuwa na kinara cha taa, na meza, na 


231 


mikate ya Wonyesho; ndipo palipoi- 
twa, Patakatifu.t 3 Na nyuma ya pazia 
la pili, ile hema iitwayo Patakatifu pa 
patakatifu,t 4 yenye chetezo cha dhaha- 
bu, na sanduku la agano lililofunikwa 
kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa 
na kopo la dhahabu lenye ile mana, na 
ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, na 
vile vibao vya agano;t 5na juu yake 
makerubi ya utukufu, yakikitia kivuli 
kiti cha rehema; basi hatuna nafasi sasa 
ya kueleza habari za vitu hivi kimoja 
kimoja.t $ Basi, vitu hivi vikiisha kute- 
ngenezwa hivyo, makuhani huingia 
katika hema hiyo ya kwanza daima, 
wakiyatimiza mambo ya ibada.t 7 Laki- 
ni katika hema hiyo ya pili kuhani 
mkuu huingia peke yake, mara moja 
kila mwaka; wala si pasipo damu, 
atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa 
dhambi za kutokujua za hao watu.t 
8 Roho Mtakatifu akionyesha neno hili, 
ya kwamba njia ya kupaingia patakati- 
fu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo 
hema ya kwanza ilipokuwa ingali iki- 
simama;t ?ambayo ndiyo mfano wa 
wakati huu uliopo sasa; wakati huo 
sadaka na dhabihu zinatolewa, zisizo- 
weza kwa jinsi ya dhambi kumkamili- 
sha mtu aabuduye,t Mkwa kuwa ni 
Sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na 
vinywaji na kutawadha kwingine kwi- 
ngine, zilizoamriwa hata wakati wa 
matengenezo mapya.t 

11 Lakini Kristo akiisha kuja, aliye 
kuhani mkuu wa mambo mema yataka- 
yokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na 
kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa miko- 
no, maana yake, isiyo ya ulimwengu 
huu,t 1? wala si kwa damu ya mbuzi na 
ndama, bali kwa damu yake mwenye- 
we aliingia mara moja tu katika Pata- 
katifu, akiisha kupata ukombozi wa 
milele. 3 Kwa maana, ikiwa damu ya 
mbuzi na mafahali na majivu ya ndama 
ya ng'ombe waliyonyunyiziwa wenye 
uchafu hutakasa hata kuusafisha mwi- 
li;t Mbasi si zaidi damu yake Kristo, 
ambaye kwamba kwa Roho wa milele 
alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa 
sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha 


8:5 Kut 25:40; Kol 2:17 8:6 Ebr 7:22; 12:24; 2 Kor 3:6 8:8-12 Yer 31:31-34; Ebr 10:16,17 
8:9 Kut 19:5,6 8:13 Rum 10:4 9:2 Kut 26:1-30; 25:23-40 9:3 Kut 26:31-33 

9:4 Kut 16:33; 25:10-16,21;30:1-6; Hes 17:8-10,25; Kum 10:3-5 9:5 Kut 25:18-22; 26:34 
9:6 Hes 18:2-6 9:7 Law 16:2-34; Kut 30:10 9:8 Ebr 10:19 9:9 Ebr 10:1,2 

9:10 Law 11:2; 15:18; Hes 19:13 9:11 Ebr 6:20; 10:1 9:13 Law 16:3,15-16; Hes 19:9,17-19 


232 


dhamiri zenu na matendo mafu, mpate 
kumwabudu Mungu aliye hai?t 15 Na 
kwa sababu hii ni mjumbe wa agano 
jipya, ili, mauti ikiisha kufanyika kwa 
kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya 
agano la kwanza, hao walioitwa wai- 
pokee ahadi ya urithi wa milele.t 
16 Maana agano la urithi lilipo, lazima 
iwepo mauti yake aliyelifanya. 17 Kwa 
maana agano la urithi lina nguvu pali- 
potukia kufa kwa mtu; kwa kuwa 
halina nguvu kabisa, akiwa yu hai yeye 
aliyelifanya. "Kwa hiyo hata lile la 
kwanza halikuanzwa pasipo damu. 
19 Maana kila amri ilipokwisha kune- 
nwa na Musa kwa hao watu wote, kama 
ilivyoamuru sheria, aliitwaa damu ya 
ndama na ya mbuzi, pamoja na maji na 
sufu nyekundu na hisopo, akakinyunyi- 
zia kitabu chenyewe, na watu wote,! 
20 akisema, Hii ni damu ya agano mli- 
loamriwa na Mungu.t ?1Na ile hema 
nayo na vyombo vyote vya ibada alivi- 
nyunyizia damu vivyo hivyo.t ? Na 
katika Torati karibu vitu vyote husafi- 
shwa kwa damu, na pasipo kumwaga 
damu hakuna ondoleo.t 

23 Basi ilikuwa sharti nakala za ma- 
mbo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa 
hizo, lakini mambo ya mbinguni yenye- 
we yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora 
kuliko hizo.t #Kwa sababu Kristo ha- 
kuingia katika patakatifu palipofanyika 
kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu 
halisi; bali aliingia mbinguni hasa, aone- 
kane sasa usoni pa Mungu kwa ajili 
yetu;t wala si kwamba ajitoe mara 
nyingi, kama vile kuhani mkuu aingia- 
vyo katika patakatifu kila mwaka kwa 
damu isiyo yake; ?śŚkama ni hivyo, 
ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu 
kuwekwa msingi wa ulimwengu; lakini 
sasa, mara moja tu, katika utimilifu wa 
nyakati, amefunuliwa, azitangue dhambi 
kwa dhabihu ya nafsi yake.t 7 Na kama 
vile watu wanavyowekewa kufa mara 
moja, na baada ya kufa hukumu;t ?8ka- 
dhalika Kristo' naye, akiisha kutolewa 
sadaka mara moja azichukue dhambi za 
watu wengi; atatokea mara ya pili, 


9 
9 
9 
9 
1 
1 


0:12-13 Zab 110:1 


WARAKA KWA WAEBRANIA 9 - 10 


pasipo dhambi, kwa hao wamtazamiao 
kwa wokovu.t 
1 0 1 Basi torati, kwa kuwa ni kivu- 
li cha mema yatakayokuwa, 

wala si sura yenyewe ya mambo hayo, 
kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila 
mwaka daima, haiwezi wakati wo wote 
kuwakamilisha wakaribiao.t ?Kama 
ndivyo, je! Dhabihu hazingekoma ku- 
tolewa; kwa maana waabuduo, wakii- 
sha kusafishwa mara moja, wasingejio- 
na tena kuwa na dhambi? Lakini 
katika dhabihu hizo liko kumbukumbu 
la dhambi kila mwaka.t 4 Maana haiwe- 
zekani damu ya mafahali na mbuzi 
kuondoa dhambi. 5Kwa hiyo ajapo 
ulimwenguni, asema, 

Dhabihu na toleo hukutaka, 

Lakini mwili uliniwekea tayari;t 

6 Sadaka za kuteketezwa na sadaka 
za dhambi hukupendezwa 
nazo; 

7 Ndipo niliposema, Tazama, 
nimekuja (katika gombo la 
chuo nimeandikiwa) 

Niyafanye mapenzi yako, Mungu. 
8 Hapo juu asemapo, Dhabihu na mato- 
leo na sadaka za kuteketezwa na hizo 
za dhambi hukuzitaka, wala hukupe- 
ndezwa nazo (zitolewazo kama ilivyoa- 
muru torati), "ndipo aliposema, Faza- 
ma, nimekuja niyafanye mapenzi yako. 
Aondoa la kwanza, ili kusudi alisima- 
mishe la pili. 10 Katika mapenzi hayo 
mmepata utakaso, kwa kutolewa mwili 
wa Yesu Kristo mara moja tu.t 11Na 
kila kuhani husimama kila siku akifa- 
nya ibada, na kutoa dhabihu zile zile 
mara nyingi; ambazo haziwezi kabisa 
kuondoa dhambi.t 1? Lakini huyu, alipo- 
kwisha kutoa kwa ajili ya dhambi 
dhabihu moja idumuyo hata milele, 
aliketi mkono wa kuume wa Mungu;t 
13tangu hapo akingojea hata adui zake 
wawekwe kuwa chini ya miguu yake. 
14 Maana kwa toleo moja amewakamili- 
sha hata milele hao wanaotakaswa. 
15 Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia; 
kwa maana, baada ya kusema, 


14 1 Pet 1:18,19; 1 Yoh 1:7; Ufu 1:5; 1 Kor 15:45; Ebr 6:1 9:15 Ebr 12:24; 1 Tim 2:5 
19-20 Kut 24:6-8; Law 14:4; Hes 19:6 9:20 Mt 26:28 9:21 Law 8:15,19 

22 Law 17:11; Efe 1:7 9:23 Ebr 8:5 9:24 Ebr 11:12; 1 Yoh 2:1 9:26 1 Kor 10:11; Gal 4:4 
27 Mwa 3:19 9:28 Isa 53:12; Flp 3:20; Ebr 10:10; 12:14; 2 Tim 4:8; 1 Pet 2:24 

0:1 Ebr 8:5;7:19 10:3 Law 16:21 10:5-7 Zab 40:6-8 10:10 Ebr 9:12,28 10:11 Kut 29:38 


WARAKA KWA WAEBRANIA 10- 11 


16 Hili ni agano nitakaloagana nao 
baada ya siku zile, anena 
Bwana, 
Nitatia sheria zangu mioyoni 
mwao, 
Na katika nia zao nitaziandika; 
ndipo anenapo,t 
17 Dhambi zao na uasi wao 
sitaukumbuka tena kabisa.t 
18 Basi, ondoleo la hayo likiwapo, 
hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. 
19 Basi, ndugu, kwa kuwa tuna 
ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa 
damu ya Yesu,! PM njia ile aliyotuanzia 
iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika 
pazia, yaani, mwili wake;t ?1 na kuwa 
na kuhani mkuu juu ya nyumba ya 
Mungu;! ? na tukaribie wenye moyo 
wa kweli, kwa utimilifu wa imani, hali 
tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri 
mbaya, tumeoshwa miili kwa maji 
safi.t 23Na mlishike sana ungamo la 
tumaini letu, lisigeuke; maana yeye 
aliyeahidi ni 'mwaminifu;t 24 tukaanga- 
liane sisi kwa sisi na kuhimizana katika 
upendo na kazi nzuri;t 35 wala tusiache 
kukusanyika pamoja, kama ilivyo de- 
sturi ya wengine; bali tuonyane; na 
kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri mwo- 
navyo siku ile kuwa inakaribia.t 
26 Maana, kama tukifanya dhambi 
kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile 
kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili 
ya dhambi;t ?7bali kuna kuitazamia 
hukumu yenye kutisha, na ukali wa 
moto ulio tayari kuwala wao wapi- 
ngao.t 28Mtu aliyeidharau sheria ya 
Musa hufa pasipo huruma, kwa neno la 
mashahidi wawili au watatu.t > Mwao- 
naje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa 
zaidi mtu yule aliyemkanyaga Mwana 
wa Mungu, na kuihesabu damu ya 
agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni 
kitu ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa 
neema?t 30 Maana twamjua yeye aliye- 
sema, Kupatiliza kisasi ni juu yangu, 
mimi nitalipa. Na tena, Bwana atawa- 
hukumu watu wake.t "Ni jambo la 





233 


kutisha kuanguka katika mikono ya 
Mungu aliye hai.t 
32 Lakini zikumbukeni siku za kwa- 
nza, ambazo, mlipokwisha kutiwa nuru, 
mlistahimili mashindano makubwa ya 
maumivuų;t 33pindi mlipotwezwa kwa 
mashutumu na dhiki, na pindi mliposhi- 
rikiana na wale waliotendewa hayo.t 
34 Maana mliwaonea huruma wale walio- 
kuwa katika vifungo, tena mkakubali 
kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, 
mkijua kwamba nafsini mwenu mna 
mali iliyo njema zaidi, idumuyo.t 35 Basi 
msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una 
thawabu kuu.t 3% Maana mnahitaji saburi, 
ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi 
ya Mungu mpate ile ahadi.t 
37 Kwa kuwa bado kitambo kidogo 
sana, 
Yeye ajaye atakuja, wala 
hatakawia.t 
38 Lakini mwenye haki wangu 
ataishi kwa imani; 
Naye akisita-sita, roho yangu 
haina furaha naye.t 
3 Lakini sisi hatumo miongoni mwao 
wasitao na kupotea, bali tumo miongo- 
ni mwa hao walio na imani ya kutuo- 
koa roho zetu. 
1 1 1 Basi imani ni kuwa na hakika 
ya mambo yatarajiwayo, ni ba- 
yana ya mambo yasiyoonekana.! 
2 Maana kwa hiyo wazee wetu walishu- 
hudiwa. 3Kwa imani twafahamu ya 
kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno 
la Mungu, hata vitu vinavyoonekana 
havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahi- 
rit 4Kwa imani Habili alimtolea Mu- 
ngu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini; 
kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki; 
Mungu akazishuhudia sadaka zake, na 
kwa hiyo, ijapokuwa amekufa, angali 
akinena.t 5Kwa imani Henoko alihami- 
shwa, asije akaona mauti, wala hakuo- 
nekana, kwa sababu Mungu alimhami- 
sha; maana kabla ya kuhamishwa 
alikuwa ameshuhudiwa kwamba ame- 
mpendeza Mungu.t Lakini pasipo 


10:16 Yer 31:33; Ebr 8:10 10:17 Yer 31:34; Ebr 8:12 10:19 Mt 27:51 10:20 Ebr 9:8 

10:21 Zek 6:11; Hes 12:7 10:22 Law 8:30; Eze 36:25; Efe 5:26 10:23 Ebr 4:14 10:24 Ebr 13:1 
10:25 Ebr 3:13 10:26 Ebr 6:4-8; 1 Tim 2:4 10:27 Isa 26:11 

10:28 Kum 17:6; 19:15; Hes 15:30; 35:30 10:29 Kut 24:8; Ebr 2:3 

10:30 Kum 32:35-36; Zab 135:14; Rum 12:19 10:31 Ebr 12:29 10:32 Ebr 6:4 10:33 1 Kor 4:9 
10:34 Mt 6:20; 19:21,29 10:35 Ebr 11:6 10:36 Ebr 6:12; Lk 21:19 

10:37-38 Hab 2:3- 4; Isa 26:20; Lk 21:28; Yak 5:8 10:38 Rum 1: 17; Gal 3:11 

11:1 Ebr 3:14; 2 Kor 5:7 11:3 Mwa 1:1; Zab 33:6,9; Yn 1:3 11:4 Mwa 4:3- 10; Mt 23:35 


11:5 Mwa 5: 21-24 


234 


imani haiwezekani kumpendeza; kwa 
maana mtu amwendeaye Mungu lazi- 
ma aamini kwamba yeye yuko, na 
kwamba huwapa thawabu wale wamta- 
futao.t 7 Kwa imani Nuhu akiisha kuo- 
nywa na Mungu katika habari za ma- 
mbo yasiyoonekana bado, kwa jinsi 
alivyomcha Mungu, aliunda safina, 
apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo 
akauhukumu makosa ulimwengu, aka- 
wa mrithi wa haki ipatikanayo kwa 
imani.t 8Kwa imani Ibrahimu alipoi- 
twa aliitika, atoke aende mahali pale 
atakapopapata kuwa urithi; akatoka 
asijue aendako.t ?Kwa imani alikaa 
ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama 
katika nchi isiyo yake, akikaa katika 
hema pamoja na Isaka na Yakobo, 
warithi pamoja naye wa ahadi ile ile.t 
10 Maana alikuwa akiutazamia mji we- 
nye misingi, ambao mwenye kuubuni 
na kuujenga ni Mungu. !! Kwa imani 
hata Sara mwenyewe alipokea uwezo 
wa kuwa na mimba; alipokuwa amepita 
wakati wake; kwa kuwa alimhesabu 
yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu.t 
12 Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na 
mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, 
watu wengi kama nyota za mbinguni 
wingi wao, na kama mchanga ulio 
ufuoni, usioweza kuhesabika.t 

13 Hawa wote wakafa katika imani, 
wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona 
tokea mbali na kuzishangilia, na kukiri 
kwamba walikuwa wageni, na wasafiri 
juu ya nchi.t !4Maana hao wasemao 
maneno kama hayo waonyesha wazi 
kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. 
IsNa kama wangaliikumbuka nchi ile 
waliyotoka, wangalipata nafasi ya kure- 
jea. !śLakini sasa waitamani nchi iliyo 
bora, yaani, ya mbinguni. Kwa hiyo 
Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao; 
maana amewatengenezea mji.t 

17 Kwa imani Ibrahimu alipojaribi- 
wa, akamtoa Isaka awe dhabihu; na 
yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa 


WARAKA KWA WAEBRANIA |1! 


akimtoa mwanawe, mzaliwa pekee;t 
18 naam, yeye aliyeambiwa, Katika Isa- 
ka uzao wako utaitwa,t ? akihesabu ya 
kuwa Mungu aweza kumfufua hata 
kutoka kuzimu; akampata tena toka 
huko kwa mfano.t 2? Kwa imani Isaka 
akawabariki Yakobo na Esau, hata 
katika habari ya mambo yatakayokuwa 
baadaye.t 21 Kwa imani Yakobo, alipo- 
kuwa katika kufa, akambariki kila 
mmoja wa wana wa Yusufu, akaabudu 
akiegemea kichwa cha fimbo yake.t 
22? Kwa imani Yusufu, alipokuwa ame- 
karibia mwisho wake, alitaja habari za 
kutoka kwao wana wa Israeli, akaagiza 
kwa habari ya mifupa yake.t 3Kwa 
imani Musa, alipozaliwa, akafichwa 
miezi mitatu na wazazi wake, kwa 
sababu waliona kwamba ni mtoto mzu- 
ri; wala hawakuiogopa amri ya mfa- 
lme.t MKwa imani Musa alipokuwa 
mtu mzima, akakataa kuitwa mwana 
wa binti Farao;t ?5 akaona ni afadhali 
kupata mateso pamoja na watu wa 
Mungu kuliko kujifurahisha katika 
dhambi kwa kitambo; ?ś akihesabu ya 
kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni 
utajiri mkuu kuliko hazina za Misri; 
kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo.t 
27 Kwa imani akatoka Misri, asiogope 
ghadhabu ya mfalme; maana alistahi- 
mili kama amwonaye yeye asiyeoneka- 
na.t 28 Kwa imani akaifanya Pasaka, na 
kule kunyunyiza damu, ili yule mwe- 
nye kuwaangamiza wazaliwa wa kwa- 
nza asiwaguse wao.t 2? Kwa imani wa- 
kapita kati ya Bahari ya Shamu, kama 
katika nchi kavu; Wamisri walipojari- 
bu kufanya vivyo wakatoswa.t 30 Kwa 
imani kuta za Yeriko zikaanguka, zili- 
pokwisha kuzungukwa siku saba.t 
3l Kwa imani Rahabu, yule kahaba, 
hakuangamia pamoja na hao walioasi; 
kwa kuwa aliwakaribisha wale wapele- 
lezi kwa amani.t 32 Nami niseme nini 
tena? Maana wakati usingenitosha ku- 
leta habari za Gideoni na Baraka na 


11:6 Ebr 7:25; 10:35 11:7 Mwa 6:8,9,13-22; 7:1; Rum 3:22,24; 4:20 11:8 Mwa 12:1-5 
11:9 Mwa 23:4; 26:3; 35:12,27 11:11 Mwa 17:19; 18:11-14; 21:2 


11:12 Mwa 15:5; 22:17; 32:12; Rum 4:19 


11:13 Mwa 23:4; 47:9; 1 Pet 1:1; 2:11; 1 Nya 29:15; Zab 39:12 11:16 Kut 3:6; Mk 12:26,27 
11:17 Mwa 22:1; Yak 2:22 11:18 Mwa 21:12 11:19 Rum 4:17 11:20 Mwa 27:27-29,39-40 
11:21 Mwa 47:31—48:15,16,20 11:22 Mwa 50:24-25; Kut 13:19 11:23 Kut 2:2; 1:22 
11:24 Kut 2:10-12 11:26 Zab 89:50; 69:9; Ebr 13:13; 10:34,35 11:27 Kut 2:15; 12:51 

11:28 Kut 12:12,13,21-30 11:29 Kut 14:21-31 11:30 Yos 6:12-21 

11:31 Yos 2:1-21; 6:17,22-25; Yak 2:25 12:1 Ebr 10:36; Rum 7:21; 1 Kor 9:24 


WARAKA KWA WAEBRANIA 11 — 12 


Samsoni na Yeftha na Daudi na Sa- 
mweli na za manabii;t 3ambao kwa 
imani walishinda milki za wafalme, 
walitenda haki, walipata ahadi, walifu- 
nga vinywa vya simba,t 3 walizima 
nguvu za moto, waliokoka na makali 
ya upanga. Walitiwa nguvu baada ya 
kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika 
vita, walikimbiza majeshi ya wageni.t 
35 Wanawake walipokea wafu wao wa- 
liofufuliwa. Lakini wengine waliumi- 
zwa vibaya hata kuuawa, wasikubali 
ukombozi, ili wapate ufufuo ulio bora;t 
36 wengine walijaribiwa kwa dhihaka 
na mapigo, naam, kwa mafungo, na 
kwa kutiwa gerezani;t 37 walipigwa 
kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, 
walijaribiwa, waliuawa kwa upanga; 
walizunguka-zunguka wakivaa ngozi 
za kondoo na ngozi za mbuzi; waliku- 
wa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa 
mabaya;t 38(watu ambao ulimwengu 
haukustahili kuwa nao), walikuwa wa- 
kizunguka-zunguka katika nyika na 
katika milima na katika mapango na 
katika mashimo ya nchi. 3 Na watu hao 
wote wakiisha kushuhudiwa kwa saba- 
bu ya imani yao, hawakuipokea ahadi; 
40 kwa kuwa Mungu alikuwa ametangu- 
lia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili 
wao wasikamilishwe pasipo sisi. 
12 1 Basi na sisi pia, kwa kuwa 
tunazungukwa na wingu kubwa 
la mashahidi namna hii, na tuweke 
kando kila mzigo mzito, na dhambi ile 
ituzingayo kwa upesi; na tupige mbio 
kwa saburi katika yale mashindano 
yaliyowekwa mbele yetu,t ? tukimtaza- 
ma Yesu, mwenye kuanzisha na mwe- 
nye kutimiza imani yetu; ambaye kwa 
ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake 
aliustahimili msalaba na kuidharau ai- 
bu, naye ameketi mkono wa kuume wa 
kiti cha enzi cha Mungu.t 3 Maana 
mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili 
mapingamizi makuu namna hii ya wa- 
tendao dhambi juu ya nafsi zao, msije 
mkachoka, mkizimia mioyoni mwenu.t 


235 


4 Hamjafanya vita hata kumwagika da- 
mu, mkishindana na dhambi; $tena 
mmeyasahau yale maonyo, yasemayo 
nanyi kama kusema na wana, 
Mwanangu, usiyadharau marudia 
ya Bwana, 
Wala usizimie moyo ukikemewa 
naye;t 
6 Maana yeye ambaye Bwana 
ampenda, humrudi, 
Naye humpiga kila mwana 
amkubaliye.t 
7 Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimi- 
li; Mungu awatendea kama wana; maa- 
na ni mwana yupi asiyerudiwa na 
babaye? 8Basi kama mkiwa hamna 
kurudiwa, ambako ni fungu la wote, 
ndipo mmekuwa wana wa haramu ni- 
nyi, wala si wana wa halali.t ?Na 
pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu 
wa mwili walioturudi, nasi tukawasta- 
hi; basi si afadhali sana kujitia chini ya 
Baba wa roho zetu na kuishi?! 10 Maana 
ni hakika, hao kwa siku chache walitu- 
rudi kama walivyoona vema wenyewe; 
bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki 
utakatifu wake. Kila adhabu wakati 
wake haionekani kuwa kitu cha furaha, 
bali cha huzuni; lakini baadaye huwa- 
letea wao waliozoezwa nayo matunda 
ya haki yenye amani.t Kwa hiyo 
inyosheni mikono iliyolegea na magoti 
yaliyopooza,t 3 mkaifanyie miguu yenu 
njia za kunyoka, ili kitu kilicho kiwete 
kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe.t 
14 Tafuteni kwa bidii kuwa na ama- 
ni na watu wote, na huo utakatifu, 
ambao hapana mtu atakayemwona 
Bwana asipokuwa nao;t !5 mkiangalia 
sana mtu asiipungukie neema ya Mu- 
ngu; shina la uchungu lisije likachipu- 
ka na kuwasumbua, na watu wengi 
wakatiwa unajisi kwa hilo.t 16 Asiwepo 
mwasherati wala asiyemcha Mungu, 
kama Esau, aliyeuuza urithi wake wa 
mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya cha- 
kula kimoja.t 17 Maana mwajua ya ku- 
wa hata alipotaka baadaye kuirithi 


11:32 Amu 6:11— 8:32; 4:6—5:31; 13:-2— 16:31; 11:1—12:7; 15:20; 

l Sam 1:1— 1 Fal 2:11 16:1—1 Fal 2:11; 1 Sam 1:1—25:1 

11:33 Dan 6:1-27; Amu 14:6; 1 Sam 17:34,35 11:34 Dan 3:1-30 i 

11:35 1 Fal 17:17-24; 2 Fal 4:25-37 11:36 1 Fal 22:26-27; 2 Nya 18:25-26; Yer 20:2; 37:15; 38:6 
11:37 2 Nya 24:21 12:1 Ebr 10:36; Rum 7:21; 1 Kor 9:24 12:2 Ebr 2:10; Zab 110:1 

12:3 Lk 2:34 12:5-6 Ayu 5:17; Mit 3:11-12 12:6 Ufu 3:19 12:8 Zab 73:14,15 12:9 Hes 16:22 
12:11 2 Kor 4:17,18; Yak 3:17 12:12 Isa 35:3 12:13 Mit 4:26 

12:14 Zab 34:14; Mt 5:8; Rum 12:18; 2 Tim 2:22 12:15 Kum 29:18; Mdo 8:23 


12:16 Mwa 25:29-34 


236 


baraka, alikataliwa (maana hakuona 
nafasi ya kutubu), ijapokuwa aliitafuta 
sana kwa machozi.t 
18 Maana hamkufikilia mlima uwe- 
zao kuguswa, uliowaka moto, wala 
wingu jeusi, na giza, na tufani,t 1na 
mlio wa baragumu na sauti ya maneno; 
ambayo wale walioisikia walisihi wa- 
siambiwe neno lo lote lingine;t 2? maana 
hawakuweza kustahimili neno lile lili- 
loamriwa, Hata mnyama akiugusa huo 
mlima atapigwa kwa mawe.t ?! Na hayo 
yaliyoonekana jinsi yalivyokuwa ya ku- 
tisha, hata Musa akasema, Nimeshikwa 
na hofu na kutetemeka.! ?? Bali ninyi 
mmeufikilia mlima Sayuni, na mji wa 
Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbi- 
nguni, na majeshi ya malaika elfu 
nyingi,t 3 mkutano mkuu na kanisa la 
wazaliwa wa kwanza walioandikwa 
mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu 
wote, na roho za watu wenye haki 
waliokamilika,t ?24na Yesu mjumbe wa 
agano jipya, na damu ya kunyunyizwa, 
inenayo mema kuliko ile ya Habili.t 
25 Angalieni msimkatae yeye anenaye. 
Maana ikiwa hawakuokoka wale walio- 
mkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, 
zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha 
na yeye atuonyaye kutoka mbinguni;t 
26 ambaye sauti yake iliitetemesha nchi 
wakati ule; lakini sasa ameahidi akise- 
ma, Mara moja tena nitatetemesha si 
nchi tu, bali na mbingu pia.t ?” Lakini 
neno lile, Mara moja tena, ladhihirisha 
kuhamishwa vile viwezavyo kuteteme- 
shwa, kama vitu vilivyoumbwa, vitu 
visivyoweza kutetemeshwa vikae. ?8 Ba- 
si kwa kuwa tunapokea ufalme usiowe- 
za kutetemeshwa, na mwe na neema, 
ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu iba- 
da ya kumpendeza, pamoja na unyenye- 
kevu na kicho; ?? maana Mungu wetu ni 
moto ulao.t 
Ji 3 1 Upendano wa ndugu na udu- 
mu.t ? Msisahau kuwafadhili wa- 
geni; maana kwa njia hii wengine wa- 


WARAKA KWA WAEBRANIA 12 - 13 


mewakaribisha malaika pasipo kujua.t 
3Wakumbukeni hao waliofungwa kana 
kwamba mmefungwa pamoja nao; na 
hao wanaodhulumiwa, kwa vile ninyi 
nanyi mlivyo katika mwili.t 4Ndoa na 
iheshimiwe na watu wote, na malazi 
yawe safi, kwa maana waasherati na 
wazinzi Mungu atawahukumia adhabu.t 
5Msiwe na tabia ya kupenda fedha; mwe 
radhi na vitu mlivyo navyo; kwa kuwa 
yeye mwenyewe amesema, Sitakupu- 
ngukia kabisa, wala sitakuacha kabisa.t 
6 Hata twathubutu kusema, 

Bwana ndiye anisaidiaye, 

sitaogopa; 

Mwanadamu atanitenda nini?t 

7 Wakumbukeni wale waliokuwa 
wakiwaongoza, waliowaambia neno la 
Mungu; tena, kwa kuuchunguza sana 
mwisho wa mwenendo wao, iigeni 
imani yao.! $ Yesu Kristo ni yeye yule, 
jana na leo na hata milele.t ? Msichu- 
kuliwe na mafundisho ya namna nyi- 
ngine nyingine, na ya kigeni; maana ni 
vizuri moyo ufanywe imara kwa nee- 
ma, wala si kwa vyakula, ambavyo wao 
waliokwenda navyo hawakupata fai- 
da.t Tuna madhabahu ambayo wale 
waihudumiao ile hema hawana ruhusa 
kula vitu vyake.t 1! Maana wanyama 
wale ambao damu yao huletwa ndani 
ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili 
ya dhambi, viwiliwili vyao hutekete- 
zwa nje ya kambi.t '2Kwa ajili hii 
Yesu naye, ili awatakase watu kwa 
damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya 
lango.t 13 Basi na tutoke tumwendee nje 
ya kambi, tukichukua shutumu lake.t 
14 Maana hapa hatuna mji udumuo, bali 
twautafuta ule ujao.t 15 Basi, kwa njia 
yake yeye, na tumpe Mungu dhabihu 
ya sifa daima, yaani, tunda la midomo 
iliungamayo jina lake.t 16 Lakini msisa- 
hau kutenda mema na kushirikiana; 
maana sadaka kama hizi ndizo zimpe- 
ndezazo Mungu.t 


12:17 Mwa 27:30-40 12:18-19 Kut 19:12,16-22; 20:18-21; Kum 4:11-12; 5:22-27 

12:19 Kut 19:19; 20:19; Kum 5:23 12:20 Kut 19:12-13 12:21 Kum 9:19 

12:22 Ufu 14:1; 21:2; 5:11; Gal 4:26 12:23 Lk 10:20 12:24 Mwa 4:10; Ebr 9:15; 11:4; 1 Pet 1:2 
12:25 Kut 20:22; Ebr 2:2; 10:28,29 12:26 Hag 2:6 12:29 Kum 4:24; 9:3; Isa 33:14 

13:1 Yn 13:34; 2 Pet 1:7 13:2 Mwa 18:1-8; 19:1-3; Rum 12:13; 1 Pet 4:9 13:3 Mt 25:36 

13:4 Gal 5:19,21; Efe 5:5 13:5 Kum 31:6,8; Yos 1:5; 1 Tim 6:6 13:6 Zab 118:6 

13:7 1 Kor 4:16 13:8 1 Kor 3:11; Ufu 1:17 13:9 Efe 4:14; Rum 14:17; 2 Kor 1:21 

13:10 Ebr 8:4,5 13:11 Law 16:27 13:12 Mt 21:39; Yn 9:22 13:13 Ebr 11:26; 12:2 

13:14 Ebr 11:10; 12:22 13:15 Law 7:12; 2 Nya 29:31; Zab 50:14,23; Isa 57:19; Hos 14:2 


13:16 Flp 4:18 


WARAKA KWA WAEBRANIA 13 


17 Watiini wenye kuwaongoza, na 
kuwanyenyekea; maana wao wanake- 
sha kwa ajili ya roho zenu, kama watu 
watakaotoa hesabu, ili kwamba wafa- 
nye hivyo kwa furaha wala si kwa 
kuugua; maana isingewafaa ninyi.t 

18 Tuombeeni; maana tunaamini 
kwamba tuna dhamiri njema, tukitaka 
kuwa na mwenendo mwema katika 
mambo yote.t 19 Nami nawasihi zaidi 
sana kufanya hayo ili nirudishwe kwe- 
nu upesi. 

20 Basi, Mungu wa amani aliye- 
mleta tena kutoka kwa wafu Mchungaji 
Mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano 
la milele, yeye Bwana wetu Yesu,! 
21 awafanye ninyi kuwa wakamilifu ka- 


237 


tika kila tendo jema, mpate kuyafanya 
mapenzi yake, naye akifanya ndani 
yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu 
Kristo; utukufu una yeye milele na 
milele. Amina. 

22 Lakini nawasihi, ndugu, mchu- 
kuliane na neno hili lenye maonyo 
maana nimewaandikia kwa maneno 
machache. Jueni ya kuwa ndugu 
yetu Timotheo amekwisha kufunguli- 
wa; ambaye, akija upesi, nitaonana 
nanyi pamoja naye. 

24 Wasalimuni wote wenye kuwao- 
ngoza, na watakatifu wote; hao walio 
wa Italia wanawasalimu. 

25 Neema na iwe nanyi nyote. 


13:17 1 The 5:12; Eze 3:17 13:18 2 Kor 1:12; Mdo 24:16 
13:20 Isa 63:11; 55:3; Zek 9:11; Yer 32:40; Eze 37:26; Yn 10:12; 1 Pet 2:25 13:22 Yak 1:21 


WARAKA WA YAKOBO 


KWA WATU WOTE 


JI 1 Yakobo, mtumwa wa Mungu, na 
wa Bwana Yesu Kristo, kwa kabi- 
la kumi na mbili waliotawanyika; sala- 
mu.t 2 Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa 
ni furaha tupu, mkiangukia katika ma- 
jaribu mbalimbali;? 3 mkifahamu ya ku- 
wa kujaribiwa kwa imani yenu huleta 
saburi.t “Saburi na iwe na kazi kami- 
lifu, mpate kuwa wakamilifu na wati- 
milifu bila kupungukiwa na neno. 

5 Lakini mtu wa kwenu akipungu- 
kiwa na hekima, na aombe dua kwa 
Mungu, awapaye wote, kwa ukarimu, 
wala hakemei; naye atapewa.t $Ila na 
aombe kwa imani, pasipo shaka yo 
yote; maana mwenye shaka ni kama 
wimbi la bahari lililochukuliwa na 
upepo, na kupeperushwa huku na hu- 
ku.t 7 Maana mtu kama yule asidhani 
ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. 
8 Mtu wa nia mbili husita-sita katika 
njia zake zote. ? Lakini ndugu asiye na 
cheo na afurahi kwa kuwa ametuku- 
zwa;t VU bali tajiri kwa kuwa ameshu- 
shwa; kwa maana kama ua la majani 
atatoweka.t 11! Maana jua huchomoza 
kwa hari, huyakausha majani; ua lake 
huanguka, uzuri wa umbo lake hupo- 
tea; vivyo hivyo naye tajiri atanyauka 
katika njia zake. 

12 Heri mtu astahimiliye majaribu; 
kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipo- 
kea taji ya uzima, Bwana aliyowaahi- 
dia wampendao.t 13 Mtu ajaribiwapo, 
asiseme, Ninajaribiwa na Mungu; maa- 
na Mungu hawezi kujaribiwa na mao- 
vu, wala yeye mwenyewe hamjaribu 
mtu. 14 Lakini kila mmoja hujaribiwa 
na tamaa yake mwenyewe huku akivu- 
twa na kudanganywa.t 1!5Halafu ile 
tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa 
dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa 
huzaa mauti. 16 Ndugu zangu wapenzi, 
msidanganyike. 17 Kila kutoa kuliko 
kwema, na kila kitolewacho kilicho 


Mt 13:55; 


kamili, hutoka juu, hushuka kwa Baba 
wa mianga; kwake hakuna kubadilika, 
wala kivuli cha kugeuka-geuka.t 
18 Kwa kupenda kwake mwenyewe ali- 
tuzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe 
kama limbuko la viumbe vyake.t 

19 Hayo mnajua, ndugu zangu wa- 
penzi. Basi kila mtu na awe mwepesi 
wa kusikia, bali si mwepesi wa kuse- 
ma; wala kukasirika;t 2?kwa maana 
hasira ya mwanadamu haiitendi haki ya 
Mungu.t 2! Kwa hiyo wekeeni mbali 
uchafu wote na ubaya uzidio, na kupo- 
kea kwa upole neno lile lililopandwa 
ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu.! 
22 Lakini iweni watendaji wa neno, 
wala si wasikiaji tu, hali mkijidanga- 
nya nafsi zenu.t 3Kwa sababu mtu 
akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si 
mtendaji, mtu huyo ni kama mtu ana- 
yejiangalia uso wake katika kioo. 
24 Maana hujiangalia, kisha huenda za- 
ke, mara akasahau jinsi alivyo. 25 Laki- 
ni aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya 
uhuru, na kukaa humo, asiwe msikiaji 
msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, 
huyo atakuwa heri katika kutenda kwa- 
ke.t 26Mtu akidhani ya kuwa anayo 
dini, wala hauzuii ulimi wake kwa 
hatamu, hali akijidanganya moyo wa- 
ke, dini yake mtu huyo haifai.t 27 Dini 
iliyo safi, isiyo na taka mbele za 
Mungu Baba ni hii, Kwenda kuwataza- 
ma yatima na wajane katika dhiki yao, 
na kujilinda na dunia pasipo mawaa. 
2 1 Ndugu zangu, imani ya Bwana 

wetu Yesu Kristo, Bwana wa utu- 
kufu, msiwe nayo kwa kupendelea 
watu.t 2? Maana akiingia katika sinagogi 
lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na 
mavazi mazuri; kisha akiingia na ma- 
skini, mwenye mavazi mabovu;t 3 na- 
nyi mkimstahi yule aliyevaa mavazı 
mazuri, na kumwambia, Keti wewe 
hapa mahali pazuri; na kumwambia 


k 6:3; Mdo 15:13,23; 1 Pet 1:1; Gal 1:19 1:2 Rum 5:3-5; 1 Pet 1:6 1:3 1 Pet 1:7 


M 
Mit 2:3-6 1:6 Mk 11:24 1:9 Yak2:5 1:10-11 Isa 40:6-7; 1 Pet 1:24 
2; 


Dan 12:1 


2 Tim 4:8; 1 Pet 5:4; 1 Kor 9:25; Ufu 2:10 1:14 Rum 7:7-10 


Kol 3:8; 1 Pet2:1 1:22 Mt 7:26; Rum 2:13 1:25 Yak 2:12; Rum 8:2; Yn 13:17 


Zab 34:13 2:1 1 Kor 2:8 2:2 Ebr 10:25 


1:1 

1:5 

1:12 

1:17 1 Yoh 1:5; Mt 7:11 1:18 Yn 1:13; 1 Pet 1:23 1:19 Mhu 7:9 1:20 Efe 4:26 
1:21 

1:26 


238 


WARAKA WA YAKOBO 2-3 


yule maskini, Simama wewe pale, au 
keti miguuni pangu, “je! Hamkufanya 
hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waa- 
muzi wenye mawazo mabovu? >” Ndugu 
zangu wapenzi, Sikilizeni, Je! Mungu 
hakuwachagua maskini wa dunia wawe 
matajiri wa imani na warithi wa ufalme 
aliowaahidia wampendao?t $ Bali ninyi 
mmemvunjia heshima maskini. Je! Ma- 
tajiri hawawaonei ninyi na kuwavuta 
mbele ya viti vya hukumu? 7 Hawalitu- 
kani jina lile zuri mliloitwa? ? Lakini 
mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama 
ilivyoandikwa, Mpende jirani yako ka- 
ma nafsi yako, mwatenda vema.t ? Bali 
mkiwapendelea watu, mwafanya dha- 
mbi na kuhukumiwa na sheria kuwa 
wakosaji.t 10 Maana mtu awaye yote 
atakayeishika sheria yote, ila akaji- 
kwaa katika neno moja, amekosa juu 
ya yote.t Kwa maana yeye aliyese- 
ma, Usizini, pia alisema, Usiue. Basi 
ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, 
umekuwa mvunja sheria.t 1? Semeni 
ninyi, na kutenda kama watu watakao- 
hukumiwa kwa sheria ya uhuru.t 
13 Maana hukumu haina huruma kwake 
yeye asiyeona huruma. Huruma hujitu- 
kuza juu ya hukumu.t 

14 Ndugu zangu, yafaa nini, mtu 
akisema ya kwamba anayo imani, lakini 
hana matendo? Je! Ile imani yaweza 
kumwokoa?! 15Ikiwa ndugu mwanamu- 
me au ndugu mwanamke yu uchi na 
kupungukiwa na riziki, 'Sna mtu wa 
kwenu akawaambia, Enendeni zenu kwa 
amani, mkaote moto na kushiba, lakini 
asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini?! 
17 Vivyo hivyo na imani, isipokuwa ina 
matendo, imekufa nafsini mwake. !8 La- 
kini mtu atasema, Wewe unayo imani, 
nami ninayo matendo. Nionyeshe imani 
yako pasipo matendo, nami nitakuonye- 
sha imani yangu kwa njia ya matendo 
yangu.t 1? Wewe waamini ya kuwa Mu- 
ngu ni mmoja; watenda vema. Masheta- 
ni nao waamini na kutetemeka.t ?? Lakini 
wataka kujua, wewe mwanadamu usiye 
kitu, kwamba imani pasıpo matendo 
haizai? ?! Je! Baba yetu Ibrahimu haku- 


2: 
2: 
2: 
2: 
2: 
3: 


Mt 15:11,18,19; 12:36,37 3:8 Zab 140:3 


239 


hesabiwa kuwa ana haki kwa matendo, 
hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya 
madhabahu?! ? Waona kwamba imani 
ilitenda kazi pamoja na matendo yake, 
na ya kwamba imani ile ilikamilishwa 
kwa njia ya matendo yale.t 3 Maandiko 
yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu 
alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake 
kuwa ni haki; naye aliitwa rafiki wa 
Mungu.! 24Mwaona kwamba mwanada- 
mu huhesabiwa kuwa ana haki kwa 
matendo yake; si kwa imani peke yake.t 
25 Vivyo hivyo na Rahabu, yule kahaba 
naye, je! Hakuhesabiwa kuwa ana haki 
kwa matendo, hapo alipowakaribisha 
wajumbe, akawatoa nje kwa njia nyingi- 
ne?t 26Maana kama vile mwili pasipo 
roho umekufa, vivyo hivyo na imani 
pasipo matendo imekufa.! 
3 1 Ndugu zangu, msiwe waalimu 
wengi, mkijua ya kuwa mtapata 
hukumu kubwa zaidi.t ? Maana twaji- 
kwaa sisi sote pia katika mambo me- 
ngi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, 
huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuu- 
zuia na mwili wake wote kama kwa 
lijamu.t 3 Angalieni, twatia lijamu ka- 
tika vinywa vya farasi, ili wamtii, hivi 
twageuza mwili wao wote. 4Tena 
angalieni merikebu; ingawa ni kubwa 
kama nini, na kuchukuliwa na pepo 
kali, zageuzwa na usukani mdogo sana, 
ko kote anakoazimia kwenda nahodha. 
sVivyo hivyo ulimi nao ni kiungo 
kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. 
Angalieni jinsi moto mdogo uwasha- 
vyo msitu mkubwa sana. í Nao ulimi ni 
moto; ule ulimwengu wa uovu, ule 
ulimi, umewekwa katika viungo vyetu, 
nao ndio uutiao mwili wote unajisi, 
huuwasha moto mfulizo wa maumbile, 
nao huwashwa moto na jehanum.t 
7 Maana kila aina ya wanyama, na ya 
ndege, na ya vitambaavyo, na ya vitu 
vilivyomo baharini, vinafugika, navyo 
vimekwisha kufugwa na wanadamu. 
8 Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga; 
ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo 
mąuti.t ? Kwa huo twamhimidi Mungu 
Baba yetu, na kwa huo twawalaani 


5 1 Kor 1:26; Lk 12:21 2:8 Law 19:18 2:9 Kum 1:17 2:10 Mt 5:19 

11 Kut 20:13,14; Kum 5:17,18 2:12 Yak 1:25 2:13 Mt 5:7; 18:30,34; 25:45,46 

14 Mt 7:21;21:29 2:16 1 Yoh 3:17 2:18 Gal 5:6 2:19 Mk 5:7 2:21 Mwa 22:1-14 
22 Ebr 11:17 2:23 Mwa 15:6; 2 Nya 20:7; Isa 41:8; Rum 4:3 2:24 Yn 8:39; Rum 4:12 
25 Yos 2:1-21; 6:17; Ebr 11:31 2:26 Yak 2:17 3:1 Yak 1:19 3:2 Yak 1:26 

6 


240 


wanadamu waliofanywa kwa mfano wa 
Mungu.! Katika kinywa kile kile 
hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, 
haifai mambo hayo kuwa hivyo. !! Je! 
Chemchemi katika jicho moja hutoa 
maji matamu na maji machungu? 
12 Ndugu zangu, Je! Mtini waweza 
kuzaa zeituni, au mzabibu kuzaa tini? 
Kadhalika chemchemi haiwezi kutoa 
maji ya chumvi na maji matamu. 

13 N’nani aliye na hekima na ufa- 
hamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake 
kwa mwenendo wake mzuri, katika 
upole wa hekima.t 14 Lakini, mkiwa na 
wivu wenye uchungu na ugomvi mio- 
yoni mwenu, msijisifu, wala msiseme 
uongo juu ya kweli.t !5Hekima hiyo 
siyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya 
dunia, ya tabia ya kibinadamu, na 
Shetani.t 16 Maana hapo palipo wivu na 
ugomvi ndipo palipo machafuko, na 
kila tendo baya. 17 Lakini hekima ito- 
kayo juu, kwanza ni safi, tena ni ya 
amani, ya upole, tayari kusikiliza ma- 
neno ya watu, imejaa rehema na matu- 
nda mema, haina fitina, haina unafiki.t 
18 Na tunda la haki hupandwa katika 
amani na wale wafanyao amani.t 
4 1 Vita vyatoka wapi, na mapigano 

yaliyoko kati yenu yatoka wapi? 
Si humu, katika tamaa zenu zifanyazo 
vita katika viungo vyenu?t ? Mwatama- 
ni, wala hamna kitu, mwaua na kuona 
wivu, wala hamwezi kupata. Mwafa- 
nya vita na kupigana, wala hamna kitu 
kwa kuwa hamwombi! 3Hata mwao- 
mba, wala hampati kwa sababu mwao- 
mba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa 
zenu. #Enyi wazinzi, hamjui ya kwa- 
mba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui 
wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa 
rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa 
Mungu.t 5Au mwadhani ya kwamba 
maandiko yasema bure? Huyo Roho 
akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha 
kuona wivu?! SLakini hutujalia sisi 
neema iliyozidi; kwa hiyo husema, 
Mungu huwapinga wajikuzao, bali hu- 
wapa neema wányenyekevu.t 7 Basi 


WARAKA WA YAKOBO 3-5 


mtiini Mungu. Mpingeni Shetani, naye 
atawakimbia.t 8 Mkaribieni Mungu, na- 
ye atawakaribia ninyi. Itakaseni miko- 
no yenu, enyi wenye dhambi, na kuisa- 
fisha mioyo yenu, enyi wenye nia 
mbili.t 9 Huzunikeni na kuomboleza na 
kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe 
kuwa kuomboleza, na furaha yenu 
kuwa hamu. !? Jidhilini mbele za Bwa- 
na, naye atawakuza.t 

11 Ndugu, msisingiziane; amsingi- 
ziaye ndugu yake, au kumhukumu ndu- 
gu yake, huisingizia sheria na kuihuku- 
mu sheria. Lakini ukiihukumu sheria, 
huwi mtenda sheria, bali umekuwa 
hakimu. !2 Mtoa sheria na mwenye 
kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye 
kuokoa na kuangamiza. U nani wewe 
umhukumuye mtu mwingine?t 

13 Haya basi, ninyi msemao, Leo 
au kesho tutaingia katika mji fulani na 
kukaa humo mwaka mzima, na kufanya 
biashara na kupata faida;t 14 walakini 
hamjui yatakayokuwako kesho. Uzima 
wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke 
uonekanao kwa kitambo, kisha huto- 
weka.t !5Badala ya kusema, Bwana 
akipenda, tutakuwa hai na kufanya hivi 
au hivi.t 16 Lakini sasa mwajisifu kati- 
ka majivuno yenu; kujisifu kote kwa 
namna hii ni kubaya. '?Basi yeye 
ajuaye kutenda mema, wala hayatendi, 
kwake huyo ni dhambi.? 
D 1 Haya basi, enyi matajiri! Lieni, 

mkapige yowe kwa sababu ya 
mashaka yenu yanayowajia.t ? Mali ze- 
nu zimeoza, na mavazi yenu yameliwa 
na nondo.t 3Dhahabu yenu na fedha 
yenu zimeingia kutu, na kutu yake 
itawashuhudia, nayo itakula miili yenu 
kama moto. Mmejiwekea akiba katika 
siku za mwisho.t 4 Angalieni, ujira wa 
wakulima waliovuna mashamba yenu, 
ninyi mliouzuia kwa hila, unapiga ke- 
lele, na vilio vyao waliovuna vimeingia 
masikioni mwa Bwana wa majeshi.t 
5Mmefanya anasa katika dunia, na 
kujifurahisha kwa tamaa; mmejilisha 
mioyo yenu kama siku ya machinjo.t 


9 Mwa 1:26 3:13 Yak 2:18; 1Pet 2:12 3:14 Efe 4:31 3:15 Yak 1:5,17 3:17 Ebr 12:11 
8 Isa 32:17; Mt 5:9 4:1 Rum 7:23; 1 Pet 2:11 4:4 Lk 6:26; Rum 8:7; 1 Yoh 2:15 


Kut 20:3,5; Mt 6:24; Gal 5:17 4:6 Mit 3:34; Ayu 22:29; Mt 23:12; 1 Pet 5:5 


3-14 Mit 27:1 4:14 Lk 12:20; Zab 39:5,11 4:15 Mdo 18:21 4:17 Lk 12:47; Rum 14:23 


Lk 6:24 5:2-3 Mt 6:19 5:3 Mit 16:27 


3: 

3:1 

4:5 

4:7 Efe 6:12; 1 Pet 5:8,9 4:8 Zek 1:3; Isa 1:16 4:10 1 Pet 5:6 4:12 Mk 7:1; Rum 2:1; 14:4 
4:1 

5:1 

5:4 


Kum 24:14-15; Law 19:13; Mal 3:5; Isa 5:9; Ayu 31:38-40 5:5 Lk 16:19,25; Yer 12:3 


WARAKA WA KWANZA WA PETRO | 


éMmehukumu mwenye haki mka- 
mwua; wala hashindani nanyi. 

7 Kwa hiyo ndugu, vumilieni, hata 
kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima 
hungoja mazao ya nchi yaliyo ya tha- 
mani, huvumilia kwa ajili yake hata 
yatakapopata mvua ya kwanza na ya 
mwisho.t $Nanyi vumilieni, mthibiti- 
she mioyo yenu, kwa maana kuja 
kwake Bwana kunakaribia.t 

9 Ndugu, msinung'unikiane, msije 
mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi 
amesimama mbele ya milango. !? Ndu- 
gu, watwaeni manabii walionena kwa 
jina la Bwana, wawe mfano wa kusta- 
himili mabaya, na wa uvumilivu.t 
11 Angalieni, twawaita heri wao walio- 
subiri. Mmesikia habari ya subira yake 
Ayubu, mmeuona mwisho wa Bwana 
ya kwamba Bwana ni mwingi wa 
rehema, mwenye huruma.t 

12 Lakini zaidi ya yote, ndugu 
zangu, msiape, wala kwa mbingu 
wala kwa nchi; wala kwa kiapo kingi- 
necho chote; bali ndiyo yenu na iwe 
ndiyo, na siyo yenu iwe siyo, msije 
mkaangukia hukumu.t 


241 


13 Mtu wa kwenu amepatikana na 
mabaya? Na aombe. Ana moyo wa 
kuchangamka? Na aimbe zaburı.t 
14 Mtu wa kwenu amekuwa hawezi? Na 
awaite wazee wa kanisa; nao wamwo- 
mbee, na kumpaka mafuta kwa jina la 
Bwana.t !5 Na kule kuomba kwa imani 
kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana 
atamwinua; hata ikiwa amefanya dha- 
mbi, atasamehewa.t 16 Ungameni dha- 
mbi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombea- 
na, mpate kuponywa. Kuomba kwake 
mwenye haki kwafaa sana, akiomba 
kwa bidii. 17 Eliya alikuwa mwanada- 
mu mwenye tabia moja na sisi, akao- 
mba kwa bidii mvua isinyeshe, na 
mvua haikunyesha juu ya nchi muda 
wa miaka mitatu na miezi sita.t 
18 Akaomba tena, mbingu zikatoa 
mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake.t 

19 Ndugu zangu, ikiwa mtu wa 
kwenu amepotelea mbali na kweli, na 
mtu mwingine akamrejeza;t 2 jueni ya 
kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi 
hata atoke katika njia ya upotevu, 
ataokoa roho na mauti, na kufunika 
wingi wa dhambi.t 


5:7 Kum 11:14; Yoe 2:23; Zek 10:1; Yer 5:24; Lk 21:19; Ebr 10:36 


5:8 Ebr 10:25; 1 The 2:16;3:13. 5:10 Mt 5:12 


5:11 Ayu 1:21-22; 2:10; Zab 103:8; 111:4; Dan 12:12 5:12 Mt 5:34-37 
5:13 Zab 50:15; Kol 3:16 5:14 Mk 6:13 5:15 Mk 16:18 
5:17 1 Fal 17:1; 18:1; Lk 4:25; Mdo 14:15 5:18 1 Fal 18:42-45 5:19 Gal 6:1] 


5:20 Mit 10:12; 1 Pet 4:8; Zab 51:13 


WARAKA WA KWANZA 
WA PETRO 


KWA WATU WOTE 


l Petro, mtume wa Yesu Kristo, 

kwa wateule wa Utawanyiko, wa- 
kaao hali ya ugeni katika Ponto, na 
Galatia, na Kapadokia, na Asia, na 
Bithinia;t 2?kama vile Mungu Baba 
alivyotangulia kuwajua katika kutaka- 
swa na Roho, hata mkapata kutii na 
kununyiziwa damu ya Yesu Kristo. 
Neema na amani na ziongezwe kwenu.t 


3 Ahimidiwe Mungu, Baba wa 
Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa 
rehema zake nyingi alituzaa mara ya 
pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa 
kufufuka kwake Yesu Kristo katika 
wafu;t “tupate na urithi usioharibika, 
usio na uchafu, usionyauka, uliotu- 
nzwa mbinguni kwa ajili yenu.t 5 Nanyi 
mnalindwa na nguvu za Mungu kwa 


1:1 Yak 1:1 1:2 Rum 8:29; Ebr 12:24 1:3 Yak 1:18 1:4 Kol 1:12 


242 


njia ya imani hata mpate wokovu ulio 
tayari kufunuliwa wakati wa mwisho.t 
6 Mnafurahi sana wakati huo, ijapoku- 
wa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni 
lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu 
ya namna mbalimbali;t 7ili kwamba 
kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo 
ina thamani kuu kuliko dhahabu ipo- 
teayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa 
moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na 
utukufu na heshima, katika kufunuliwa 
kwake Yesu Kristo.t $ Naye mwampe- 
nda, ijapokuwa hamkumwona; ambaye 
ijapokuwa hamwoni sasa, mnamwami- 
ni; na kufurahi sana, kwa furaha isiyo- 
neneka, yenye utukufu,t ° katika kuu- 
pokea mwisho wa imani yenu, yaani, 
wokovu wa roho zenu.t 1° Katika habari 
ya wokovu huo manabii walitafuta-ta- 
futa na kuchunguza-chunguza, ambao 
walitabiri habari za neema itakayowa- 
fikia ninyi.t 1! Wakatafuta ni wakati 
upi, na wakati wa namna gani ulioo- 
nywa na Roho wa Kristo aliyekuwa 
ndani yao, ambaye alitangulia kuya- 
shuhudia mateso yatakayompata Kri- 
sto, na utukufu utakaokuwako baada ya 
hayo.t 1? Wakafunuliwa ya kuwa si kwa 
ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu 
walihudumu katika mambo hayo, 
ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na 
wale waliowahubiri ninyi Injili kwa 
Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka 
mbinguni. Mambo hayo malaika wana- 
tamani kuyachungulia.t 

13 Kwa hiyo vifungeni viuno vya 
nia zenu, na kuwa na kiasi; mkiitumai- 
nia kwa utimilifu ile neema mtakayo- 
letewa katika ufunuo wake Yesu Kri- 
stot Kama watoto wa kuti 
msijifananishe na tamaa zenu za kwa- 
nza za ujinga wenu;t 15 bali kama yeye 
aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi na- 
nyi iweni watakatifu katika mwene- 
ndo wenu wote; !6 kwa maana imea- 
ndikwa, Mtakuwa watakatifu kwa 
kuwa mimi ni mtakatifu.t 17 Na ikiwa 


WARAKA WA KWANZA WA PETRO | -2 


mnamwita Baba, yeye ahukumuye ki- 
la mtu pasipo upendeleo, kwa kadiri 
ya kazi yake, enendeni kwa hofu 
katika wakati wenu wa kukaa hapa 
kama wageni! !18Nanyi mfahamu 
kwamba mlikombolewa si kwa vitu 
viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu; 
mpate kutoka katika mwenendo wenu 
usiofaa mlioupokea kwa baba zenu;t 
19 bali kwa damu ya thamani, kama ya 
mwana-kondoo asiye na ila, asiye na 
waa, yaani, ya Kristo.t 2? Naye ameju- 
likana kweli tangu zamani, kabla hai- 
jawekwa misingi ya dunia; lakini ali- 
funuliwa mwisho wa zamani kwa ajili 
yenu;t 1 ambao kwa yeye mmekuwa 
wenye kumwamini Mungu, aliyemfu- 
fua katika wafu akampa utukufu; hata 
imani yenu na tumaini lenu liwe kwa 
Mungu.t 22 Mkiisha kujitakasa roho 
zenu kwa kuitii kweli, hata kuufikilia 
upendano wa ndugu usio na unafiki, 
basi jitahidini kupendana kwa moyo.! 
23 Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili; 
si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa 
ile isiyoharibika; kwa neno la Mungu 
lenye uzima, lidumulo hata milele.t 
24 Maana, 
Mwili wote ni kama majani, 
Na fahari yake yote ni kama ua 
la majani. 
Majani hukauka na ua lake 
huanguka;t 
25 Bali Neno la Bwana hudumu hata 
milele. 
Na neno hilo ni neno lile jema 
lililohubiriwa kwenu.t 
1 Basi, wekeni mbali uovu wote na 
hila yote, na unafiki na husuda na 
masingizio yote.t ?Kama watoto wacha- 
nga waliozaliwa sasa yatamanini mazi- 
wa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa 
hayo mpate kuukulia wokovu;t 3ikiwa 
mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye 
fadhili. 4Mmwendee yeye, jiwe lililo 
hai, lililokataliwa na wanadamu, bali 
kwa Mungu ni teule, lenye heshima.t 


Yn 10:28; 17:11; Rum 5:3,4; Gal 3:23; 1 Kor 2:5 
l] Pet 5:10; Ebr 12:11; Yak 1:2;2 Kor 4:17 1:7 Mit 17:3; Mal 3:3; Rum 2:7,10; Yak 1:3 


:8 Yn 17:20; 20:29; 2 Kor 5:7; 2 Tim 4:8 1:9 Rum 6:22 1:10 Mt 13:17; Lk 10:24 
:11 Zab 22:1; Isa 52:13-53:12; Lk 24:26 1:12 Efe 3:10; Lk 2:13 1:13 Lk 12:35; Efe 6:14 


4 Rum 12:2; Efe 2:3; 4:17 1:16 Law 11:44-45; 19:2; 20:7 


1:18 Isa 52:3; 1 Kor 6:20; 7:23 


:19 Isa 53:7; Ebr 9:14 1:20 Rum 16:25; Efe 1:4 1:21 Yn 14:6; Rum 4:24; Kol 1:27 
:22 1 Yoh 5:1 1:23 Dan 6:26; Yn 1:13; Yak 1:18 1:24-25 Isa 40:6-8; Yak 1:10,11 
:25 Isa 40:8 2:1 Efe 4:22; Yak 1:21 2:2 1 Kor 3:2; Ebr 5:12,13; Mt 18:3 2:3 Zab 34:8 


Zab 118:22; Isa 28:16; Mt 21:42; Mdo 4:11 


1:5 
1:6 
1:8 
1:1 
1:1 
1:17 Zab 89:26; Yer 3:19; Mal 1:6; Mt 6:9; Rum 2:11 
1:1 
1:2 
1:2 
2:4 


WARAKA WA KWANZA WA PETRO 2-3 


SNinyi nanyi, kama mawe yaliyo hai, 
mmejengwa mwe nyumba ya Roho, 
ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za 
roho, zinazokubaliwa na Mungu, kwa 
njia ya Yesu Kristo.t SKwa kuwa imea- 
ndikwa katika maandiko 

Tazama, naweka katika Sayuni 

jiwe kuu la pembeni, teule, 
lenye heshima, 

Na kila amwaminiye 

hatatahayarika.? 
7Basi, heshima hii ni kwenu ninyi 
mnaoamini. Bali kwao wasioamini, 

Jiwe walilolikataa waashi, 

Limekuwa jiwe kuu la pembeni.t 
8 Tena, 

Jiwe la kujikwaza mguu, na 

mwamba wa kuangusha. 

Kwa maana hujikwaza kwa neno 
lile, wasiliamini, nao waliwekwa kusu- 
di wapate hayo.t 9 Bali ninyi ni mzao 
mteule, ukuhani wa kifalme, taifa taka- 
tifu, watu wa milki ya Mungu, mpate 
kuzitangaza fadhili zake yeye aliye- 
waita mtoke gizani mkaingie katika 
nuru yake ya ajabu;t 1° ninyi mliokuwa 
kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la 
Mungu; mliokuwa hamkupata rehema, 
bali sasa mmepata rehema.t 

11 Wapenzi, nawasihi kama wapitaji 
na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili 
zipiganazo na roho.t Mwe na mwene- 
ndo mzuri kati ya Mataifa, ili, iwapo 
huwasingizia kuwa watenda mabaya, 
wayatazamapo matendo yenu mazuri, 
wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa.t 

13 Tini kila kiamriwacho na watu, 
kwa ajili ya Bwana; ikiwa ni mfalme, 
kama mwenye cheo kikubwa;t ikiwa 
ni wakubwa, kama wanaotumwa naye ili 
kuwalipiza kisasi watenda mabaya na 
kuwasifu watenda mema. !5Kwa sababu 
ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba kwa 
kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga 
vya watu wapumbavu;t !śkama walio 
huru, ila wasioutumia uhuru huo kwa 
kusitiri ubaya, bali kama watumwa wa 


243 


Mungu.t !” Waheshimuni watu wote. 
Wapendeni ndugu. Mcheni Mungu. 
Mpeni heshima mfalme.t 

18 Enyi watumishi, watiini bwana 
zenu kwa hofu nyingi, sio wao walio 
wema na wenye upole tu, bali nao walio 
wakali.t 1? Maana huu ndio wema hasa, 
mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbu- 
ka Mungu, pale ateswapo isivyo haki. 
2?Kwa maana ni sifa gani kustahimili, 
mtendapo dhambi na kupigwa makofi? 
Lakini kustahimili, mtendapo mema na 
kupata mateso, huu ndio wema hasa 
mbele za Mungu.t 2?! Kwa sababu ndio 
mlioitiwa; maana Kristo naye aliteswa 
kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, 
mfuate nyayo zake.t 22 Yeye hakutenda 
dhambi, wala hila haikuonekana ki- 
nywani mwake.t 3 Yeye alipotukanwa, 
hakurudisha matukano; alipoteswa, ha- 
kuogofya; bali alijikabidhi kwake yeye 
ahukumuye kwa haki.t 24 Yeye mwenye- 
we alizichukua dhambi zetu katika 
mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu 
kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa 
mambo ya haki; na kwa kupigwa kwake 
mliponywa.t ?5Kwa maana mlikuwa 
mnapotea kama kondoo; lakini sasa 
mmemrudia Mchungaji na Mwangalizi 
wa roho zenu.t 
3 l Kadhalika ninyi wake, watiini 

waume zenu; kusudi, ikiwa wako 
wasioliamini Neno, wavutwe kwa 
mwenendo wa wake zao, pasipo lile 
Neno;t ? wakiutazama mwenendo wenu 
safi, na wa hofu.t 3 Kujipamba kwenu, 
kusiwe kujipamba kwa nje, yaani, ku- 
suka nywele; na kujitia dhahabu, na 
kuvalia mavazi;t 4bali kuwe utu wa 
moyoni usioonekana, katika mapambo 
yasiyoharibika; yaani, roho ya upole na 
utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za 
Mungu. 5Maana hivyo ndivyo wali- 
vyojipamba wanawake watakatifu wa 
zamani, waliomtumaini Mungu, na ku- 
watii waume zao. $Kama vile Sara 
alivyomtii Ibrahimu, akamwita Bwana; 


2:5 Efe 2:21,22; Rum 12:1 2:6 Isa 28:16; Rum 9:33 2:7 Zab 118:22; Mt 21:42 


2:8 Isa 8:14-15; Rum 9:33 


2:9 Kut 19:5-6; Isa 43:20-21; Kum 4:20; 7:6; 14:2; Tit 2:14; Isa 9:2; Mdo 26:18; 
2 Kor 4:6; Efe 5:8; Flp 2:15; Ufu 1:6 2:10 Hos 1:6,9; 2:1,23; Rum 9:25 
2:11 Zab 39:12; Gal 5:17,24; Efe 2:19; Yak 4:1 2:12 Isa 10:3; Mt 5:16; Yak 3:13 


2: 
2: 
2:22 Isa 53:9; Yn 8:46; 2 Kor 5:21 2:23 Isa 53:7 
2: 
3: 


13 Rum 13:1-7; Tit 3:1 2:15 1 Pet3:16 2:16 Gal 5:13 2:17 Rum 12:10; Mit 24:21; Mt 22:21 
8 Efe 6:5; Tit 2:9 2:20 1 Pet 3:14,17; 4:13,14; Mt 5:10 2:21 Mt 16:24; Yn 13:15 


1 
2 
24 Isa 53:5,12; 1 Yoh 3:5; Rum 6:11; Ebr 9:28 2:25 Isa 53:6; Eze 34:5; 1 Pet 5:4; Yn 10:12 
1 Efe 5:22; Kol 3:18; Tit 2:5 3:2 1 Pet2:12 3:3 1 Tim 2:9; Isa 3:18-24 


244 


nanyi ni watoto wake, mfanyapo me- 
ma, wala hamkutishwa kwa hofu yo 
yote.t 7 Kadhalika ninyi waume, kaeni 
na wake zenu kwa akili; na kumpa mke 
heshima, kama chombo kisicho na 
nguvu; na kama warithi pamoja wa 
neema ya uzima, kusudi kuomba kwe- 
nu kusizuiliwe.t $ Neno la mwisho ni 
hili; mwe na nia moja, wenye kuhuru- 
miana, wenye kupendana kama ndugu, 
wasikitikivu, wanyenyekevu;! ? watu 
wasiolipa baya kwa baya, au laumu 
kwa laumu; bali wenye kubariki; kwa 
sababu hayo ndiyo mliyoitiwa ili mri- 
thi baraka.t 10 Kwa maana, 

Atakaye kupenda maisha, 

Na kuona siku njema, 

Auzuie ulimi wake usinene 

mabaya, 

Na midomo yake isiseme hila.t 

11 Na aache mabaya, atende mema; 

Atafute amani, aifuate sana. 

12 Kwa kuwa macho ya Bwana 
huwaelekea wenye haki, 

Na masikio yake husikiliza 

maombi yao; 

Bali uso wa Bwana ni juu ya 

watenda mabaya. 

13 Naye ni nani atakayewadhuru, 
mkiwa wenye juhudi katika mema? 
14 Lakini mjapoteswa kwa sababu ya 
haki mna heri. Msiogope kutisha kwao, 
wala msifadhaike; bali mtakaseni Kri- 
sto Bwana mioyoni mwenu.! !5 Mwe 
tayari siku zote kumjibu kila mtu 
awaulizaye habari za tumaini lililo 
ndani yenu; lakini kwa upole na kwa 
hofu.t 16 Nanyi mwe na dhamiri njema, 
ili katika neno lile mnalosingiziwa, 
watahayarishwe wale wautukanao 
mwenendo wenu mwema katika Kri- 
sto.t 17 Maana ni afadhali kuteswa kwa 
kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi 
ya Mungu, kuliko kwa kutenda maba- 
ya.t 18 Kwa maana Kristo naye aliteswa 
mara moja kwa ajili ya dhambi, mwe- 
nye haki kwa ajili yao wasio haki, ili 
atulete kwa Mungu; mwili wake akaua- 


WARAKA WA KWANZA WA PETRO 3-4 


19ambayo kwa hiyo aliwaendea roho 
waliokaa kifungoni, akawahubiri;t 
20 watu wasiotii hapo zamani, uvumili- 
vu wa Mungu ulipokuwa ukingoja, 
siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikite- 
ngenezwa; ambamo ndani yake wacha- 
che, yaani, watu wanane, waliokoka 
kwa maji.t 2! Mfano wa mambo hayo ni 
ubatizo, unaowaokoa ninyi pia siku 
hizi; (siyo kuwekea mbali uchafu wa 
mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele 
za Mungu), kwa kufufuka kwake Yesu 
Kristo.t 2 Naye yupo mkono wa kuume 
wa Mungu, amekwenda zake mbingu- 
ni, malaika na enzi na nguvu zikiisha 
kutiishwa chini yake. 
1 Basi kwa kuwa Kristo aliteswa 
katika mwili wake, ninyi nanyi 
jivikeni silaha ya nia ile ile; kwa maana 
yeye aliyeteswa katika mwili ameacha- 
na na dhambi.t ? Tangu sasa msiende- 
lee kuishi katika tamaa za wanadamu, 
bali katika mapenzi ya Mungu, wakati 
wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani.? 
3 Maana wakati wa maisha yetu uliopi- 
ta watosha kwa kutenda mapenzi ya 
Mataifa; kuenenda katika ufisadi, na 
tamaa, na ulevi, na karamu za ulafi, na 
vileo, na ibada ya sanamu isiyo halali; 
4 mambo ambayo wao huona kuwa ni 
ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamo- 
ja nao katika ufisadi ule ule usio na 
kiasi, wakiwatukana. “Nao watatoa 
hesabu kwake yeye aliye tayari kuwa- 
hukumu walio hai na waliokufa.t 
6 Maana kwa ajili hiyo hata hao walio- 
kufa walihubiriwa Injili, ili kwamba 
wahukumiwe katika mwili kama wahu- 
kumiwavyo wanadamu; bali wawe hai 
katika roho kama Mungu alivyo haı.t 
7 Lakini mwisho wa mambo yote 
umekaribia; basi, iweni na akili, mke- 
she katika sala.t $ Zaidi ya yote iweni 
na juhudi nyingi katika kupendana; 
kwa sababu upendano husitiri Wingi wa 
dhambi.? ? Mkaribishane ninyi kwa ni- 
nyi, pasipo kunung'unika;? .!? kila 
mmoja kwa kadiri alivyoipokea kara- 
ma, itumieni kwa kuhudumiana; kama 


wa, bali roho yake akahuishwa,t 

3:6 Mwa 18:12; Mit 3:25 3:7 Efe 5:25; Kol 3:19 3:8 Rum 12:16 

3:9 Zab 34:12-16; Yak 1:26; Mt 5:44; 1 The 5:15; 1 Pet 2:23 3:10-12 Zab 34:12-16; Yak 1:26 
3:14-15 Mt 5:10; Isa 8:12- 13; | Pet 2:20 3:15 isa 8:13; 1 Pet 1:3,13 3:16 | Pet 2:12 

3:17 1 Pet 2:20- 24 3:18 Rum 6:10; Efe 2:18; Ebr 9:28; 10:10 3: 19 1 Pet 4:8 

3:20 Mwa 6:1—7:7,17,24 3:21 Efe 5: 26; Ebr 10:22 3:22 Efe 1:20,21; Zab 110:1; Kol 1:16 
4:1 Rum 6:2,7 4:2 1 Yoh 2:16,17 4:3 Efe 2:2,3; Tit 3:3 

4:5 Mdo 10:42; 2 Tim 4:1; Rum 14:9,10 4:6 | Pet 3: 19; Rum 8:10; 1 Kor 5:5 

4:7 | Kor 10:11; | Yoh 2:18 4:8 Mit 10: 12; 1 Pet 1:22; "Yak 5:20; 1 Kor 13:7 4:9 Ebr 13:2 


WARAKA WA KWANZA WA PETRO 4-5 


mawakili wema wa neema mbalimbali 
za Mungu.t 11 Mtu akisema, na aseme 
kama mausia ya Mungu; mtu akihudu- 
mu, na ahudumu kwa nguvu anazojali- 
wa na Mungu; ili Mungu atukuzwe 
katika mambo yote kwa Yesu Kristo. 
Utukufu na uweza una yeye hata milele 
na milele. Amina.t 

12 Wapenzi, msione kuwa ni ajabu 
ule msiba ulio kati yenu, unaowapata 
kama moto ili kuwajaribu, kana kwamba 
ni kitu kigeni kiwapatacho.t 3 Lakini 
kama mnavyoyashiriki mateso ya Kri- 
sto, furahini; ili na katika ufunuo wa 
utukufu wake mfurahi kwa shangwe.t 
14 Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo 
ni heri yenu; kwa kuwa Roho wa 
utukufu na wa Mungu anawakalia.t 
15Maana mtu wa kwenu asiteswe kama 
mwuaji, au mwivi, au mtenda mabaya, 
au kama mtu ajishughulishaye na ma- 
mbo ya watu wengine. '$ Lakini ikiwa 
kwa sababu ni Mkristo asione haya, bali 
amtukuze Mungu katika jina hilo.t 
17 Kwa maana wakati umefika wa huku- 
mu kuanza katika nyumba ya Mungu; na 
ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioi- 
tii injili ya Mungu utakuwaje?! 18Na 
mwenye haki akiokoka kwa shida, yule 
asiyemcha Mungu na mwenye dhambi 
ataonekana wapi?! ? Basi wao wateswao 
kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee 
amana roho zao, katika kutenda mema, 
kama kwa Muumba mwaminifu.t 
5 1 Nawasihi wazee walio kwenu, 

mimi niliye mzee, mwenzi wao, na 
shahidi wa mateso ya Kristo, na mshi- 
rika wa utukufu utakaofunuliwa baada- 
ye;t 2 lichungeni kundi la Mungu lililo 
kwenu, na kulisimamia, si kwa kulazi- 
mishwa, bali kwa hiari kama Mungu 
atakavyo; si kwa kutaka fedha ya aibu, 


245 


bali kwa moyo.t 3 Wala si kama waji- 
fanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali 
kwa kujifanya vielelezo kwa lile ku- 
ndi.t 4 Na Mchungaji mkuu atakapodhi- 
hirishwa, mtaipokea taji ya utukufu, ile 
isiyokauka.t $ Vivyo hivyo ninyi vija- 
na, watiini wazee. Naam, ninyi nyote 
jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudu- 
miana; kwa sababu Mungu huwapinga 
wenye kiburi, lakini huwapa wanye- 
nyekevu neema.t 

6 Basi nyenyekeeni chini ya mkono 
wa Mungu ulio hodari, ili awakweze 
kwa wakati wake;t 7huku mkimtwika 
yeye fadhaa zenu zote, kwa maana 
yeye hujishughulisha sana kwa mambo 
yenu.t 8 Mwe na kiasi na kukesha; kwa 
kuwa mshitaki wenu Ibilisi, kama si- 
mba angurumaye, huzunguka-zunguka, 
akitafuta mtu ammeze.t ?Nanyi mpi- 
ngeni huyo, mkiwa thabiti katika ima- 
ni, mkijua ya kuwa mateso yale yale 
yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko 
dunianıi.t 10 Na Mungu wa neema yote, 
aliyewaita kuingia katika utukufu wake 
wa milele katika Kristo, mkiisha kute- 
swa kwa muda kidogo, yeye mwenye- 
we atawatengeneza, na kuwathibitisha, 
na kuwatia nguvu.t 11 Uweza una yeye 
hata milele na milele. Amina. 

12 Kwa mkono wa Silwano, ndugu 
mwaminifu kama nionavyo, nimewaa- 
ndikia kwa maneno machache, kuonya 
na kushuhudia ya kuwa hii ndiyo neema 
ya kweli ya Mungu. Simameni imara 
katika hiyo.t 13 Mwenzenu mteule hapa 
Babeli awasalimu, na Marko mwana- 
ngu.t 14 Salimianeni kwa busu la upendo. 

Amani na iwe kwenu nyote, mlio 
katika Kristo. Amina.t 


0 Lk 12:42 4:11 Rum 3:2; 12:7; 1 Kor 10:31 4:12 1 Pet 1:6,7 


4:1 

4:13 Mdo 5:41; Yak 1:2; Rum 8:17; 2 Tim 2:12 4:14 1 Pet 2:20; Isa 11:2; Zab 89:50,51 
4:16 Mdo 11:26; Flp 1:20 4:17 Eze 9:6; Yer 25:29; 2 The 1:8 4:18 Mit 11:31; Lk 23:31 
4:19 Zab 31:5 5:1 2 Yoh 1:1;3 Yoh 1:1; Rum 8:17; Ufu 1:9 

5:2 Yn 10:12; 21:15-17; Fim 1:14; Tit 1:11; Mdo 20:28; 1 Tim 3:2-7 

5:3 2 Kor 1:24; Tit 2:7; Flp 3:17; 1 The 1:7 5:4 1 Pet 2:25; Ebr 13:20; 1 Kor 9:25; 2 Tim 4:8 
5:5 Mit 3:34; Efe 5:21; Mt 23:12; Yn 13:4,14; Yak 4:6 

5:6 Mt 23:12; Lk 14:11; 18:14; Ayu 22:29; Yak 4:10 5:7 Zab 55:22; Mt 6:25; Flp 4:6 
5:8 1 The 5:6; Lk 18:3; Yak 4:7 5:9 Efe 6:11-13 5:10 1 Pet 1:6; 1 The 2:12 

5:12 Mdo 15:22,40; Ebr 13:22 

5:13 Mdo 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; Fim 1:24; 2 Tim 4:11 5:14 1 Kor 16:20 


WARAKA WA PILI WA PETRO 


KWA WATU WOTE 


1 1 Simoni Petro, mtumwa na mtume 
wa Yesu Kristo, kwa wale walio- 
pata imani moja na sisi, yenye thamani, 
katika hali ya Mungu wetu, na Mwo- 
kozi Yesu Kristo. ?Neema na iwe 
kwenu na amani iongezwe katika ku- 
mjua Mungu na Yesu Bwana wetu.t 
3 Kwa kuwa uweza wake wa Uungu 
umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzi- 
ma na utauwa, kwa kumjua yeye aliye- 
tuita kwa utukufu wake na wema wake 
mwenyewe.t 4Tena kwa hayo ametuki- 
rimia ahadi kubwa mno, za thamani, ili 
kwamba kwa hizo mpate kuwa washiri- 
ka wa tabia ya Uungu, mkiokolewa na 
uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya 
tamaa. “Naam, na kwa sababu iyo hiyo 
mkijitahidi sana kwa upande wenu, ka- 
tika imani yenu tieni na wema, na katika 
wema wenu maarifa,t 6na katika maarifa 
yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, 
na katika saburi yenu utauwa, 7na katika 
utauwa wenu upendano wa ndugu, na 
katika upendano wa ndugu, upendo.t 
8 Maana mambo hayo yakiwa kwenu na 
kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si 
wavivu wala si watu wasio na matunda, 
kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. 
9Maana yeye asiyekuwa na hayo ni 
kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali, 
amesahau kule kutakaswa dhambi zake 
za zamani.! 1 Kwa hiyo ndugu, jitahidini 
zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na 
uteule wenu; maana mkitenda hayo ha- 
mtajikwaa kamwe. 11 Maana hivi mtaru- 
zukiwa kwa ukarimu kuingia katika 
ufalme wa milele wa Bwana wetu, 
Mwokozi wetu Yesu Kristo.t 
12 Kwa hiyo nitakuwa tayari kuwa- 
kumbusha hayo siku zote, ijapokuwa 
mnayajua na kuthibitishwa katika kweli 
mliyo nayo.t BNami naona ni haki, 
maadamu nipo mimi katika maskani hii, 
kuwaamsha kwa kuwakumbusha.! 14 Ni- 
kijua kwamba kule kuwekea mbali ma- 
skani yangu kwaja upesi, kama Bwana 


wetu Yesu Kristo alivyonionyesha.t 
isWalakini nitajitahidi, kwamba kila 
wakati baada ya kufariki kwangu mpate 
kuyakumbuka mambo hayo. !6Maana 
hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa 
werevu, tulipowajulisha ninyi nguvu za- 
ke Bwana wetu Yesu Kristo na kuja 
kwake; bali tulikuwa tumeuona wenye- 
we ukuu wake. "Maana alipata kwa 
Mungu Baba heshima na utukufu, hapo 
alipoletewa sauti iliyotoka katika utuku- 
fu mkuu, Huyu ni Mwanangu, mpendwa 
wangu, ninayependezwa naye.t 18Na 
sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni 
tulipokuwa pamoja naye katika mlima 
ule mtakatifu. Nasi tuna lile neno la 
unabii lililo imara zaidi, ambalo, mkilia- 
ngalia, kama taa ing'aayo mahali penye 
giza, mwafanya vyema, mpaka kutaka- 
popambazuka, na nyota ya asubuhi ku- 
zuka mioyoni mwenu. ??Mkijua neno 
hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii 
katika maandiko upatao kufasiriwa ka- 
ma apendavyo mtu fulani tu. ?! Maana 
unabii haukuletwa po pote kwa mapenzi 
ya mwanadamu; bali wanadamu waline- 
na yaliyotoka kwa Mungu, wakiongo- 
zwa na Roho Mtakatifu.t 
2 l Lakini kuliondokea manabii wa 
uongo katika wale watu, kama vile 
kwenu kutakavyokuwako waalimu wa 
uongo, watakaoingiza kwa werevu uzu- 
shi wa kupoteza, wakimkana hata Bwa- 
na aliyewanunua, wakijiletea uharibifu 
usiokawia.t 2? Na wengi watafuata ufisadi 
wao; na kwa hao njia ya kweli itatuka- 
nwa.t 3Na katika kutamani watajipatia 
faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa; 
ambao hukumu yao tangu zamani haika- 
wii, wala uvunjifu wao hausinzii.t #Kwa 
maana ikiwa Mungu hakuwaachilia ma- 
laika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, 
akawatia katika vifungo vya giza, wali- 
ndwe hata ije hukumu;t 5wala hakuua- 
chilia ulimwengu wa kale, bali alimhi- 
fadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu 


1:2 Yud 1:2 1:3 1 Pet2:9 1:5 Gal 5:6,22; Yud 1:3 1:7 Gal 6:10 1:9 1 Yoh 2:9,11 

1:11 Yn 3:5; 10:7 1:12 Yud 1:5 1:13 2 Kor5:1 1:14 Yn21:18,19 

1:17-18 Mt 17:1-5; Mk 9:2-7; Lk 9:28-35 1:21 2 Tim 3:16,17 

2:1 Mt 24:11; 1 Tim 4:1; Kum 13:1; Yud 1:4 2:2 Isa 52:5 2:3 Rum 16:18; 2 Kor 9:5; 1 The 2:5 


2:4 Mwa 6:1; Yud 1:6 


246 


WARAKA WA PILI WA PETRO 2-3 


wengine saba, hapo alipoleta Gharika 
juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mu- 
ngu;t Stena akaihukumu miji ya Sodoma 
na Gomora, akiipindua na kuifanya ma- 
jivu, akaifanya iwe ishara kwa watu 
watakaokuwa hawamchi Mungu baada 
ya haya;t 7 akamwokoa Lutu, yule mwe- 
nye haki aliyehuzunishwa sana na mwe- 
nendo wa ufisadi wa hao wahalifu;t 
8 maana mtu huyu mwenye haki akikaa 
kati yao, kwa kuona na kusikia, alijitesa 
roho yake yenye haki, siku baada ya 
siku, kwa matendo yao yasiyo na sheria; 
Sbasi, Bwana ajua kuwaokoa watauwa 
na majaribu, na kuwaweka wasio haki 
katika hali ya adhabu hata siku ya 
hukumu;t Mna hasa wale waufuatao 
mwili katika tamaa ya mambo machafu. 
na kudharau mamlaka.t 1! Wenye ushu- 
pavu, wenye kujikinai, hawatetemeki 
wakiyatukana matukufu; ijapokuwa ma- 
laika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo 
na nguvu, hawaleti mashitaka mabaya 
juu yao mbele za Bwana.t 1? Lakini hao 
kama wanyama wasio na akili, ambao 
walizaliwa kama wanyama tu wa kuka- 
matwa na kupotezwa, wakikufuru katika 
mambo wasiyoyajua, wataangamizwa 
katika maangamizo yao;t 3 Wakipatika- 
na na madhara, ambayo ni ujira wa 
udhalimu wao, wakidhania kuwa ulevi 
wakati wa mchana ni anasa; wamekuwa 
ni mawaa na aibu wakifuata anasa zisizo 
kiasi katika karamu zao za upendo, 
wafanyapo karamu pamoja nanyi;t #we- 
nye macho yajaayo uzinzi, watu wasio- 
koma kutenda dhambi, wenye kuhadaa 
roho zisizo imara, wenye mioyo iliyo- 
zoezwa kutamani, wana wa laana; !5wa- 
kiiacha njia iliyonyoka, wakapotea, wa- 
kiifuata njia ya Balaamu, mwana wa 
Beori, aliyependa ujira wa udhalimu;tt 
l1élakini alikaripiwa kwa uhalifu wake 
mwenyewe; punda, asiyeweza kusema, 
akinena kwa sauti ya kibinadamu, aliu- 
zuia wazimu wa nabii yule.t 17 Hawa ni 
visima visivyo na maji, na mawingu 
yachukuliwayo na tufani, ambao weusi 
wa giza ni akiba waliyowekewa.! 
18 Maana wakinena maneno makuu mno 


247 


ya kiburi, kwa tamaa za mwili na kwa 
ufisadi huwahadaa watu walioanza ku- 
wakimbia wale wanaoenenda katika 
udanganyifu;t wakiwaahidia uhuru, 
nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu, 
maana mtu akishindwa na mtu huwa 
mtumwa wa mtu yule.! Kwa maana 
wale waliokwisha kuyakimbia machafu 
ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwo- 
kozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena 
na kushindwa, hali yao ya mwisho 
imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza.t 
Maana ingekuwa heri kwao kama 
wasingaliijua njia ya haki, kuliko kuijua, 
kisha kuiacha ile amri takatifu waliyo- 
pewa.t ?? Lakini imetukia kwao sawasa- 
wa na ile mithali ya kweli, Mbwa 
ameyarudia matapiko yake mwenyewe, 
na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaa- 
gaa matopeni.t 
3 1 Wapenzi, waraka huu ndio wa 

pili niwaandikiao ninyi; katika zo- 
te mbili naziamsha nia zenu safi kwa 
kuwakumbusha,t ? mpate kuyakumbu- 
ka yale maneno yaliyonenwa zamani 
na manabii watakatifu, na ile amri ya 
Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mi- 
tume wenu.t 3 Mkijua kwanza neno hili 
ya kwamba katika siku za mwisho 
watakuja na dhihaka zao watu wenye 
kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenye- 
we,t 4na kusema, Iko wapi ahadi ile ya 
kuja kwake? Kwa maana, tangu hapo 
babu zetu walipolala, vitu vyote vina- 
kaa hali iyo hiyo, tangu mwanzo wa 
kuumbwa.t 5Maana hufumba macho 
yao wasione neno hili ya kuwa ziliku- 
wako mbingu tangu zamani, na nchi 
pia, imefanyizwa kutoka katika maji, 
na ndani ya maji, kwa neno la Mungu;t 
é6kwa hayo dunia ile ya wakati ule 
iligharikishwa na maji, ikaangamia.t 
7 Lakini mbingu za sasa na nchi zime- 
wekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo 
hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu, 
na ya kuangamia kwao wanadamu 
wasiomcha Mungu. 

8 Lakini, wapenzi, msilisahau neno 
hili, kwamba kwa Éwana siku moja ni 
kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama 


Mwa 6:1—7:24; 8:18; 2 Pet 3:6 2:6 Mwa 19:24; Yud 1:7 2:7 Mwa 19:1-16 2:8 Eze 9:4 
1 Kor 10:13; Ufu 3:10; Yud 1:6 2:10 Yud 1:7,8,16 2:11 Yud 1:9 2:12 Yud 1:10 


Yud 1:12 2:15-16 Hes 22:4-35 


2:15 Ufu 2:14; Yud 1:11 2:16 Hes 22:28 


Lk 12:47,48; Yud 1:3 2:22 Mit 26:11 3:1 2 Pet 1:13 3:2 Yud 1:17 
Yud 1:18; 1 Tim 4:1 3:4 Isa 5:19; Eze 12:22; Mt 24:48 3:5 Mwa 1:2,6-9; Mt 24:38; Zab 24:2 


2:5 
2:9 
2:13 
2:17 Yud 1:12,13 2:18 Yud 1:16 2:19 Yn 8:34; Rum 6:16 2:20 Mt 12:45 ` 
2:21 
3:3 
3:6 


Mwa 7: 11, 21; 2 Pet 2:5 


248 


siku moja.t Bwana hakawii kuitimiza 
ahadi yake, kama wengine wanavyoku- 
dhani kukawia, bali huvumilia kwenu, 
maana hapendi mtu ye yote apotee, bali 
wote wafikilie toba.t Lakini siku ya 
Bwana itakuja kama mwivi; katika siku 
hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo 
mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa, 
na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo 
ndani yake zitateketea.t '!Basi, kwa 
kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hi- 
vyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa 
tabia gani katika mwenendo mtakatifu 
na utauwa, !?mkitazamia hata ije siku ile 
ya Mungu, na kuihimiza; ambayo katika 
hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na 
viumbe vya asili vitateketea na kuyeyu- 
ka?t 13 Lakini, kama ilivyo ahadi yake, 
mnatazamia mbingu mpya na nchi 
mpya, ambayo haki yakaa ndani yake.t 

14 Kwa hiyo, wapenzi, kwa kuwa 
mnatazamia mambo hayo, fanyeni bi- 


3:8 Zab 90:4 3:9 Hab 2:3; 1 Tim 2:4 


3:10 Mt 24:29,35,43; Lk 12:39; 1 The 5:2,3; Ufu 16:15; 20:11 


WARAKA WA KWANZA WA YOHANA | 


dii ili mwonekane katika amani kuwa 
hamna mawaa wala aibu mbele yake.t 
1S Nanyi uhesabuni uvumilivu wa 
Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama 
vile na ndugu yetu mpenzi Paulo 
alivyowaandikia kwa hekima aliyope- 
wa;t 16 vile vile kama katika nyaraka 
zake zote pia, akitoa humo habari za 
mambo hayo; katika nyaraka hizo ya- 
mo mambo ambayo ni vigumu kuele- 
wa nayo; na mambo hayo watu wasio 
na elimu, wasio imara, huyapotoa, 
kama vile wayapotoavyo na maandiko 
mengine, kwa uvunjifu wao wenyewe. 
17 Basi, wapenzi mkitangulia kujua ha- 
yo, jilindeni nafsi zenu, msije mkachu- 
kuliwa na kosa la hao wahalifu mkaa- 
nguka na kuuacha uthibitifu wenu.t 
18 Lakini, kueni katika neema, na kati- 
ka kumjua Bwana wetu na Mwokozi 
Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na 
hata milele.t 


3:12 Isa 34:4; Yud 1:5 


3:13 Isa 65:17; 66:22; Ufu 21:1,27 3:14 1 Kor 1:7,8; Yud 1:24 3:15 Rum 2:4; 1 Kor 3:10 


3:17 Mk 13:5,9,33 3:18 Yud 1:25 


WARAKA WA KWANZA 
WA YOHANA 


KWA WATU WOTE 


1 1 Lile lililokuwako tangu mwanzo, 

tulilolisikia, tuliloliona kwa ma- 
cho yetu, tulilolitazama, na mikono 
yetu ikalipapasa, kwa habari ya Neno 
la uzima;t ? (na uzima huo ulidhihirika, 
nasi tumeona, tena twashuhudia, na 
kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele, 
uliokuwa kwa Baba, ukadhihirika kwe- 
tu);t 3hilo tuliloliona na kulisikia, twa- 
wahubiri na ninyi; ili nanyi pia mpate 
kushirikiana nasi: na ushirika wetu ni 
pamoja na Baba, na pamoja na Mwana 
wake Yesu Kristo. 4Na haya twayaa- 
ndika, ili furaha yetu itimizwe.t 


5Na hii ndiyo habari tuliyoisikia 
kwake, na kuihubiri kwenu, ya kwamba 
Mungu ni nuru, wala giza lo lote hamna 
ndani yake.t 6Tukisema ya kwamba 
twashirikiana naye, tena tukienenda 
gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi 
iliyo kweli;t 7bali tukienenda nuruni, 
kama yeye alivyo katika nuru, twashi- 
rikiana sisi kwa sisi, na damu yake 
Yesu, Mwana wake, yatusafisha dha- 
mbi yote.t 8 Tukisema kwamba hatuna 
dhambi, twajidanganya wenyewe, wala 
kweli haimo mwetu. °’ Tukiziungama 
dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa 
haki hata atuondolee dhambi zetu, na 


1:1 Yn 1:1,14 1:2 Yn 1:4,14 1:4 Yn15:11;16:24 1:5 Yak 1:17 1:6 1 Yoh 2:4; Yn 3:21 


1:7 Ebr 9:14; Ufu 1:5; 7:14 





WARAKA WA KWANZA WA YOHANA 1-2 


kutusafisha na udhalimu wote.t 19 Tuki- 
sema kwamba hatukutenda dhambi, 
twamfanya Yeye kuwa mwongo wala 
neno lake halimo mwetu. 

1 Watoto wangu wadogo, nawaandi- 

kia haya ili kwamba msitende dha- 
mbi. Na kama mtu akitenda dhambi 
tunaye Mwombezi kwa Baba, Yesu 
Kristo mwenye haki,! ?naye ndiye kipa- 
tanisho kwa dhambi zetu; wala si kwa 
dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za 
ulimwengu wote.t 3 Na katika hili twajua 
ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashi- 
ka amri zake. # Yeye asemaye, Nime- 
mjua, wala hazishiki amri zake, ni 
mwongo, wala kweli haimo ndani yake.t 
Ss Lakini yeye alishikaye neno lake, kati- 
ka huyo upendo wa Mungu umekamilika 
kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa 
tumo ndani yake.t $Yeye asemaye ya 
kuwa anakaa ndan yake, imempasa 
kuenenda mwenyewe vile vile kama 
yeye alivyoenenda.t 

7 Wapenzi, siwaandiki amri mpya, 
ila amri ya zamani mliyokuwa nayo 
tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani 
ni neno lile mlilolisikia.t 8 Tena nawaa- 
ndikia amri mpya, neno lililo kweli 
ndani yake na ndani yenu; kwa kuwa 
giza linapita na ile nuru ya kweli 
imekwisha kung'aa.! ?Yeye asemaye 
kwamba yumo nuruni, naye amchukia 
ndugu yake, yumo gizani hata sasa.t 
lo Yeye ampendaye ndugu yake, akaa 
katika nuru, wala ndam yake hamna 
kikwazo.! 11 Bali yeye amchukiaye ndu- 
gu yake, yu katika giza, tena anakwenda 
katika giza, wala hajui aendako, kwa 
sababu giza imempofusha macho.t 

12 Nawaandikia ninyi, watoto wa- 
dogo, kwa sababu mmesamehewa dha- 
mbi zenu, kwa ajili ya jina lake.t 
13 Nawaandikia ninyi, akina baba, kwa 
sababu mmemjua yeye aliye tangu 
mwanzo. Nawaandikia ninyi, vijana, 
kwa sababu mmemshinda yule mwovu. 
Nimewaandikia ninyi, watoto, kwa sa- 
babu mmemjua Baba.t 14 Nimewaandi- 
kia ninyi, akina baba, kwa sababu 


249 


mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. 
Nimewaandikia ninyi, vijana, kwa sa- 
babu mna nguvu, na neno la Mungu 
linakaa ndani yenu, nanyi mmemshi- 
nda yule mwovu.t 15 Msiipende dunia, 
wala mambo yaliyomo katika dunia. 
Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba 
hakumo ndani yake.t 16 Maana kila 
kilichomo duniani, yaani, tamaa ya 
mwili, na tamaa ya macho, na kiburi 
cha uzima, havitokani na Baba, bali 
vyatokana na dunia.t 17 Na dunia inapi- 
ta, pamoja na tamaa zake, bali yeye 
afanyaye mapenzi ya Mungu adumu 
hata milele.t 

18 Watoto, ni wakati wa mwisho; 
na kama vile mlivyosikia kwamba 
mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapi- 
nga Kristo wengi wamekwisha kuwa- 
po. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa 
ni wakati wa mwisho.t 19 Walitoka 
kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu. 
Maana kama wangalikuwa wa kwetu, 
wangalikaa pamoja nasi. Lakini wali- 
toka ili wafunuliwe kwamba si wote 
walio wa kwetu.t 20 Nanyi mmepakwa 
mafuta na Yeye aliye Mtakatifu nanyi 
mnajua nyote.t 21 Sikuwaandikia ninyi 
kwa sababu hamwijui iliyo kweli, bali 
kwa sababu mwaijua, tena kwamba 
hapana uongo wo wote utokao katika 
hiyo kweli. 2 Ni nani aliye mwongo ila 
yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? 
Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amka- 
naye Baba na Mwana. 5 Kila amkana- 
ye Mwana, hanaye Baba; amkiriye 
Mwana anaye Baba pia.! 4 Ninyi basi, 
hilo mlilolisikia tangu mwanzo na li- 
kae ndani yenu. Ikiwa hilo mlilolisikia 
tangu mwanzo linakaa ndani yenu, 
ninyi nanyi mtakaa ndani ya Mwana, 
na ndani ya Baba. 35 Na hii ndiyo ahadi 
aliyotuahidia, yaani, uzima wa milele. 
26 Nimewaandikia haya katika habari 
za watu wale wanaotaka kuwapoteza. 
27 Nanyi, mafuta yale mliyoyapata 
kwake yanakaa ndani yenu, wala ha- 
mna haja ya mtu kuwafundisha; lakini 
kama mafuta yake yanavyowafundisha 


Mit 28:13 2:1 Rum 8:34; Ebr 7:25; Yn 14:16 2:2 Kol 1:20; Yn 11:51 2:4 1 Yoh 1:8 
Yn 14:21,23; 1 Yoh 5:3 2:6 Yn 13:15 2:7 Yn 13:34; Mt 5:17 


:16 Mit 27:20; Yak 4:16; Tit 2:12 2:17 Mt 7:21; 1 Pet 4:2 
:18 Mt 24:5,24; 1 Pet 4:7; 1 Kor 10:11 2:19 Mdo 20:30; 1 Kor 11:19 2:20 1 Kor 2:15 


1:9 

2:5 

2:8 Rum 13:12; Yn 13:34; 15:10,12 2:9 1 Yoh 4:20 2:10 Rum 14:13,15; Yn 11:9 
2:11 Yn 11:10; 12:35 2:12 1 Kor 6:11 2:13 1 Yoh1:1 2:14 Efe 6:10 2:15 Yak 4:4 
2:1 

2:1 

2:2 


:23 1 Yoh 4:15; Yn 5:23; 15:23 


250 


habari za mambo yote, tena ni kweli 
wala si uongo, na kama yalivyowafu- 
ndisha, kaeni ndani yake.t 28 Na sasa, 
watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili 
kusudi, atakapofunuliwa, mwe na uja- 
siri, wala msiaibike mbele zake katika 
kuja kwake.! ?? Kama mkijua ya kuwa 
yeye ni mwenye haki, jueni ya kuwa 
kila atendaye haki amezaliwa na yeye.' 
3 1 Tazameni, ni pendo la namna 

gani alilotupa Baba, kwamba tui- 
twe wana wa Mungu; na ndivyo tuli- 
vyo. Kwa sababu hii ulimwengu hau- 
tutambui, kwa kuwa haukumtambua 
yeye.” 2 Wapenzi, sasa tu wana wa 
Mungu, wala haijadhihirika bado tuta- 
kavyokuwa; lakini twajua ya kuwa 
atakapodhihirishwa, tutafanana naye; 
kwa maana tutamwona kama alivyo.t 
3 Na kila mwenye matumaini haya ka- 
tika yeye hujitakasa, kama yeye alivyo 
mtakatifu. 4 Kila atendaye dhambi, afa- 
nya uasi; kwa kuwa dhambi ni uasi.t 
Ss Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihi- 
rishwa, ili aziondoe dhambi; na dhambi 
haimo ndani yake.t $ Kila akaaye ndani 
yake hatendi dhambi; kila atendaye 
dhambi hakumwona yeye, wala haku- 
mtambua.t 7 Watoto wadogo, mtu na 
asiwadanganye; atendaye haki yuna 
haki, kama yeye alivyo na haki;t $ ate- 
ndaye dhambi ni wa Ibilisi; kwa kuwa 
Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. 
Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu 
alidhihirishwa, ili azivunje kazi za 
Ibilisi. 9 Kila mtu aliyezaliwa na Mu- 
ngu hatendi dhambi, kwa sababu uzao 
wake wakaa ndani yake; wala hawezi 
kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa 
kutokana na Mungu.t Katika hili 
watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto 
wa Ibilisi nao. Mtu ye yote asiyetenda 
haki hatokani na Mungu, wala yeye 
asiyempenda ndugu yake. !! Maana, hii 
ndiyo habari mliyoisikia tangu mwa- 
nzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi; 
1251 kama Kaini alivyokuwa wa yule 
mwovu, akamwua ndugu yake. Naye 
alimwua kwa sababu gani? Kwa saba- 


Yn 1:12, 13; 16:3; "1 Yoh 5: 20 


WARAKA WA KWANZA WA YOHANA 2-4 


bu matendo yake yalikuwa mabaya, na 
ya ndugu yake yalikuwa ya haki.t 

13 Ndugu zangu, msistaajabu, uli- 
mwengu ukiwachukia.t 14 Sisi tunajua 
ya kuwa tumepita toka mautini kuingia 
uzimani, kwa maana twawapenda ndu- 
gu. Yeye asiyependa, akaa katika mau- 
ti.t 15 Kila amchukiaye ndugu yake ni 
mwuaji: nanyi mnajua ya kuwa kila 
mwuaji hana uzima wa milele ukikaa 
ndani yake.t 16 Katika hili tumelifaha- 
mu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai 
wake kwa ajili yetu; imetupasa na sisi 
kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao 
ndugu.t 17 Lakini mtu akiwa na riziki 
ya dunia, kisha akamwona ndugu yake 
ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je! 
Upendo wa Mungu wakaaje ndani yake 
huyo?t 18 Watoto wadogo, tusipende 
kwa neno, wala kwa ulimi, bali kwa 
tendo na kweli.t 19 Katika hili tutafaha- 
mu ya kwamba tu wa kweli, nasi 
tutaituliza mioyo yetu mbele zake, 
2 ikiwa mioyo yetu inatuhukumu; kwa 
maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo 
yetu naye anajua yote. ?1 Wapenzi, 
mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri 
kwa Mungu;t na lo lote tuombalo, 
twalipokea kwake, kwa kuwa twazishi- 
ka amri zake, na kuyatenda yapendeza- 
yo machoni pake.t 5 Na hii ndiyo amri 
yake, kwamba tuliamini jina la Mwana 
wake Yesu Kristo, na kupendana sisi 
kwa sisi, kama alivyotupa amri.t 4 Na- 
ye azishikaye amri zake hukaa ndani 
yake yeye naye ndani yake. Na katika 
hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu, 
kwa huyo Roho aliyetupa.t 
4 1 Wapenzi, msiiamini kila roho, 

bali zijaribuni hizo roho, kwamba 
zimetokana na Mungu; kwa sababu 
manabii wa uongo wengi wametokea 
duniani.t ? Katika hili mwamjua Roho 
wa Mungu; kila roho ikiriyo kwamba 
Yesu Kristo amekuja katika mwili 
yatokana na Mungu.t 3Na kila roho 
isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. 
Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo 
ambayo mmesikia kwamba yaja; na 


a Mie ii 16:13; Yer 31:34 2:28 1 Yoh 3:2; 4:17 2:29 1 Yoh 3:7,10 


1 Yoh 2:28; Rum 8:17; 2 Kor 3:18; Flp 3:21; Kol 3:4; Kut 34:29 3:4 Mt 7:23 

Yn 1:29; Isa 53:4; | Pet 2:24 3:6 Rum 6:14 3:7 1 Yoh 2:29 3:8 Yn 8:44 3:9 1 Yoh 5:18 
:11 Y n 13: 34; 15:12 3:12 Mwa 4:8 3:13 Mt 5:11; Yn 15:18,19 3:14 Yn 5:24; 1 Yoh 2:11 
5M Mt 5:21,22; Yn 8:44 3:16 Yn 13:1; 15:13; Gal 2:20 3:17 1 Yoh 4:20; Kum 15:7 

8 Y ak 1:22; 2:15, 16 3:21 Rum 5:1; Ebr 4:16 3:22 Mk 11:24 3:23 Yn 6:29; 13:34; 15:12,17 
41 Yoh 4:13; Rum 8:9 4:1 1 The 5:21; Mt7:13 4:2 1 Kor 12:3 


WARAKA WA KWANZA WA YOHANA 4-5 


sasa imekwisha kuwako duniani.t 4 Ni- 
nyi, watoto wadogo, mwatokana na 
Mungu nanyi mmewashinda, kwa saba- 
bu yeye aliye ndani yenu ni mkuu 
kuliko yeye aliye katika dunia.t 5 Hao 
ni wa dunia; kwa hiyo wanena ya dunia 
na dunia huwasikiat 6 Sisi twatokana na 
Mungu. Yeye amjuaye Mungu atusi- 
kia; yeye asiyetokana na Mungu hatu- 
sikii. Katika hili twamjua Roho wa 
kweli, na roho ya upotevu.t 

7 Wapenzi, na mpendane; kwa kuwa 
pendo latoka kwa Mungu, na kila 
apendaye amezaliwa na Mungu, naye 
anamjua Mungu.! $ Yeye asiyependa, 
hakumjua Mungu, kwa maana Mungu 
ni upendo. ? Katika hili pendo la Mungu 
lilionekana kwetu, kwamba Mungu 
amemtuma Mwanawe pekee ulimwe- 
nguni, ili tupate uzima kwa yeye.t 
10 Hili ndilo pendo, si kwamba sisi 
tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye 
alitupenda sisi, akamtuma Mwanawe 
kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu.t 
11 Wapenzi ikiwa Mungu alitupenda sisi 
hivi, imetupasa na sisi kupendana.t 
12 Hakuna mtu aliyemwona Mungu wa- 
kati wo wote. Tukipendana, Mungu 
hukaa ndani yetu, na pendo lake lime- 
kamilika ndani yetu.t 3 Katika hili tu- 
nafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, 
naye ndani yetu, kwa kuwa ametushiri- 
kisha Roho wake.t 14Na sisi tumeona 
na kushuhudia ya kuwa Baba amemtu- 
ma Mwana kuwa Mwokozi wa ulimwe- 
ngu.!.'” Kila akiriye ya kuwa Yesu ni 
Mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani 
yake, naye ndani ya Mungu.! !6 Nasi 
tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu 
kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni 
upendo, naye akaaye katika pendo, 
hukaa ndani ya Mungu, na Mungu 
hukaa ndani yake. '” Katika hili pendo 
limekamilishwa kwetu, ili tuwe na uja- 
siri katika siku ya hukumu; kwa kuwa, 
kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na 
sisi ulimwenguni humu.t '#Katika pe- 
ndo hamna hofu; lakini pendo lililo 
kamili huitupa nje hofu, kwa maana 
hofu ina adhabu; na mwenye hofu 
hakukamilishwa katika pendo. Sisi 


251 


twapenda kwa maana yeye alitupenda 
sisi kwanza. ?° Mtu akisema, Nampenda 
Mungu, naye anamchukia ndugu yake, 
ni mwongo; kwa maana asiyempenda 
ndugu yake ambaye amemwona, hawe- 
zi kumpenda Mungu ambaye haku- 
mwona. ?!Na amri hii tumepewa na 
yeye, ya kwamba yeye ampendaye 
Mungu, ampende na ndugu yake.t 
5 l Kila mtu aaminiye kwamba Yesu 
ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na 
kila mtu ampendaye mwenye kuzaa, 
ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye.t 
?Katika hili twajua kwamba twawape- 
nda watoto wa Mungu, tumpendapo 
Mungu, na kuzishika amri zake. 3 Kwa 
maana huku ndiko kumpenda Mungu, 
kwamba tuzishike amri zake; wala amri 
zake si nzito.t 4Kwa maana kila kitu 
kilichozaliwa na Mungu huushinda uli- 
mwengu; na huku ndiko kushinda kuu- 
shindako ulimwengu, hiyo imani yetu.t 
5Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani, 
isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba 
Yesu ni Mwana wa Mungu?! 6 Huyu 
ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu 
Kristo; si katika maji tu, bali katika maji 
na katika damu.t 7Naye Roho ndiye 
ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye 
kweli. 8Kwa maana wako watatu washu- 
hudiao [mbinguni, Baba, na Neno, na 
Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni 
umoja. “Kisha wako watatu -washuhu- 
diao duniani), Roho, na maji, na damu; 
na watatu hawa hupatana kwa habari 
moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanada- 
mu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi; 
kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio 
huu, kwamba amemshuhudia Mwana- 
we.t l0Yeye amwaminiye Mwana wa 
Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. 
Asiyemwamini Mungu ‘amemfanya ku- 
wa mwongo, kwa kuwa hakuuamini huo 
ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia 
Mwanawe.t 11 Na huu ndio ushuhuda, ya 
kwamba Mungu alitupa uzima wa mile- 
le; na uzima huu umo katika Mwanawe.t 
2 Yeye aliye naye Mwana, anao huo 
uzima; asiye naye Mwana wa Mungu 
hana huo uzima.t 


1 Yoh 2:18; Yn 8:17 4:4 Mt 12:29 4:5 Yn 15:19 4:6 Yn 8:47 4:7 1 Yoh 2:29 4:9 Yn 3:16 
0 1 Yoh2:2 4:11 Mt 18:33 4:12 Yn 1:18 4:13 1 Yoh 3:24; Rum 5:5 4:14 Yn 3:17 


4:3 
4:10 
4:15 1 Yoh 5:5 4:17 1 Yoh 2:28 
53 Y 
5:9 


4:21 Mk 12:29-31 5:1 | Yoh 4: 15,16; 1 Pet 1:22,23 


Yn 14:15,23,24; Mt 11:30 5:4 Yn 16:33 5:5 1 Yoh 4:4 5:6 Yn 19:34,35 


Yn 5:32,36; 8:18 


5:10 Rum 8:16; 1 Kor 15:15 5:11 Yn 3:36 5:12 Yn 3:36 


252 


13 Nimewaandikia ninyi mambo 
hayo, ili mjue ya kuwa mna uzima wa 
milele, ninyi mnaoliamini Jina la Mwa- 
na wa Mungu.t 14Na huu ndio ujasiri 
tulio nao kwake, ya kuwa, tukiomba 
kitu sawasawa na mapenzi yake, atusi- 
kia.t 15Na kama tukijua kwamba atu- 
sikia, tuombacho chote, twajua kwa- 
mba tunazo zile haja tulizomwomba. 
16 Mtu akimwona ndugu yake anatenda 
dhambi isiyo ya mauti, ataomba, na 
Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao 
watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko 
dhambi iliyo ya mauti. Sisemi ya 
kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo.t 





5:13 Yn 20:31 
5:1 


WARAKA WA PILI WA YOHANA | 


17 Kila lisilo la haki ni dhambi, na 
dhambi iko isiyo ya mauti. 

18 Twajua ya kuwa kila mtu aliyeza- 
liwa na Mungu hatendi dhambi; bali 
yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, 
wala yule mwovu hamgusi.! "Twajua 
ya kuwa sisi tu wa Mungu; na dunia yote 
pia hukaa katika yule mwovu.t ?? Nasi 
twajua kwamba Mwana wa Mungu ame- 
kwisha kuja, naye ametupa akili kwa- 
mba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi 
tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, 
yaani, ndani ya Mwana wake Yesu 
Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli, na 
uzima wa milele.t ?! Watoto wadogo, 
jilindeni nafsi zenu na sanamu.t 


5:14 1 Yoh 3:21,22; Yn 14:13; 16:23 5:16 Mt 12:31; Ebr 6:4-6 
:18 1 Yoh 3:9; Yn 17:15 5:19 Gal 1:4; Yn 8:47 5:20 Yn 17:3; Rum 9:5 5:21 1 Kor 10:14 


WARAKA WA PILI 
WA YOHANA 


JI 1 Mzee, kwa mama mteule na wa- 

toto wake niwapendao katika kwe- 
li; wala si mimi peke yangu, bali na 
wote waijuao ile kweli;t ?kwa ajili ya 
hiyo kweli ikaayo ndani yetu, nayo 
itakuwa pamoja nasi hata milele. 3 Nee- 
ma, na rehema, na amani, zitokazo kwa 
Mungu Baba na kwa Yesu Kristo 
Mwana wa Baba, zitakuwa pamoja nasi 
katika kweli na upendo. 

4 Nalifurahi mno kwa kuwa nime- 
waona baadhi ya watoto wako wanae- 
nenda katika kweli, kama vile tulivyo- 
pokea amri kwa Baba. 5 Na sasa mama, 
nakuomba, si kwamba nakuandikia 
amri mpya, bali ile tuliyokuwa nayo 
tangu mwanzo, kwamba tupendane.t 
6Na huu ndio upendo: tuenende kwa 
kuzifuata amri zake. Hii ndiyo ile amri, 
kama mlivyosikia tangu mwanzo kwa- 
mba mwenende katika hiyo. 7 Kwa 


1:1 
1 


maana wadanganyifu wengi wameto- 
kea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu 
Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye 
yule mdanganyifu na mpinga Kristo.t 
8 Jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze 
mliyoyatenda, bali mpokee thawabu 
timilifu.t 9Kila apitaye cheo, wala 
asidumu katika mafundisho ya Kristo, 
yeye hana Mungu. Yeye adumuye ka- 
tika mafundisho hayo, huyo ana Baba 
na Mwana pia.t 10Mtu akija kwenu, 
naye haleti mafundisho hayo, msimka- 
ribishe nyumbani mwenu, wala msi- 
mpe salamu.t Maana yeye ampaye 
salamu azishiriki kazi zake mbovu. 

12 Kwa kuwa ninayo mambo mengi, 
sitaki kuyaandika kwa karatasi na wino; 
lakini nataraji kuja kwenu, na kusema 
nanyi uso kwa uso, ili furaha yetu iwe 
imetimizwa.t 13Watoto wa ndugu yako 
aliye mteule, wakusalimu. 


1 Pet 5:1;3 Yoh 1:1 1:5 Yn 13:34; 15:12,17; 1 Yoh 2:7 1:7 1 Yoh 2:18; 4:1-3 1:8 Gal 4:11 
:9 1 Yoh 2:23 1:10 2 The 3:6; 1 Fal 13:17; 3 Yoh 1:8 1: 


12 3 Yoh 1:13 


WARAKA WA TATU 
WA YOHANA 


1 1 Mzee, kwa Gayo mpenzi, nimpe- 
ndaye katika kweli.t ? Mpenzi nao- 
mba ufanikiwe katika mambo yote na 
kuwa na afya yako, kama vile roho 
yako ifanikiwavyo.t 3 Maana nalifurahi 
mno walipokuja ndugu na kuishuhudia 
kweli yako, kama uendavyo katika 
kweli. 4Sina furaha iliyo kuu kuliko 
hii, kusikia ya kwamba watoto wangu 
wanakwenda katika kweli. 

5 Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu 
uwatendeayo hao ndugu na hao wageni 
nao, $waliokushuhudia upendo wako 
mbele ya kanisa; utafanya vizuri uki- 
wasafirisha kama ipasavyo kwa Mu- 
ngu.t 7Kwa maana, kwa ajili ya Jina 
hilo, walitoka, wasipokee kitu kwa 
Mataifa.t 8 Basi imetupasa sisi kuwaka- 
ribisha watu kama hao, ili tuwe wate- 
nda kazi pamoja na kweli.t 

9 Naliliandikia kanisa neno, lakini 
Diotrefe, apendaye kuwa wa kwanza 


1:1 Mdo 19:29; Rum 16:23; 1 Kor 1:14; 2 Yoh 1:1 
1:8 Ebr 13:2; 2 Yoh 1:10 1:11 1 Yoh 3:6,9 


1:7 Mdo 20:35; 1 Kor 9:12,15 
1:12 Yn 19:35; 21:24 1:13 2 Yoh 1:12 


kati yao, hatukubali. Kwa hiyo, nikija, 
nitayakumbuka matendo yake atendayo, 
atoavyo upuzi juu yetu kwa maneno 
maovu; wala hatoshwi na hayo, ila yeye 
mwenyewe hawakaribishi hao ndugu, na 
wale watakao kuwakaribisha, huwazuia, 
na kuwatoa katika kanisa. 

11 Mpenzi, usiuige ubaya, bali uige 
wema. Yeye atendaye mema ni wa 
Mungu, bali yeye atendaye mabaya 
hakumwona Mungu.t 1? Demetrio ame- 
shuhudiwa na watu wote, tena na ile 
kweli yenyewe. Nasi pia twashuhudia, 
nawe wajua ya kwamba ushuhuda wetu 
ni kweli.t 

13 Nalikuwa na mambo mengi ya 
kukuandikia, lakini sipendi kukuandikia 
kwa wino na kalamu.t 14 Lakini nataraji 
kukuona karibu, nasi tutasema uso kwa 
uso. !5 Amani kwako. Rafiki zetu waku- 
salimu. Wasalimu hao rafiki zetu, kila 
mtu kwa jina lake. 


1:2 2 Yoh 1:4 1:6 Tit3:13 


WARAKA WA YUDA 


KWA WATU WOTE 


Í 1 Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo, 
ndugu yake Yakobo, kwa hao wa- 
lioitwa, waliopendwa katika Mungu 
Baba, na kuhifadhiwa kwa ajili ya 
Yesu Kristo.t ? Mwongezewe rehema 
na amani na upendano.t 
3 Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bi- 
dii sana kuwaandikia habari ya wokovu 
ambao ni wetu sisi sote, naliona imeni- 
lazimu kuwaandikia, ili niwaonye kwa- 
mba mwishindanie imani waliyokabi- 
dhiwa watakatifu mara moja tut Kwa 
maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, 


watu walioandikiwa tangu zamani huku- 
mu hii, makafiri, wabadilio neema ya 
Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana 
yeye aliye peke yake Mola, na Bwana 
wetu Yesu Kristo.t 

5 Tena napenda kuwakumbusha, ija- 
pokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya 
kwamba Bwana, akiisha kuwaokoa watu 
katika nchi ya Misri, aliwaangamiza 
baadaye wale wasioamini.t 6 Na malaika 
wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini 
wakayaacha makao yao yaliyowahusu, 
amewaweka katika vifungo vya milele 


1:1 Mt 13:55; Mk 6:3 1:2 2 Pet1:2 1:3 1 Tim 1:18; 2 Pet 1:5; 2:21 1:4 Gal 2:4; 2 Pet 2:1 
1:5 Kut 12:51; Hes 14:29-30,35; 1 Kor 10:5; 2 Pet 1:12 


253 


254 


chini ya giza kwa hukumu ya siku ile 


kuu.t 7 Kama vile Sodoma na Gomora na 


miji iliyokuwa kando-kando, waliofuata 
uasherati kwa jinsi moja na hawa, wa- 
kaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo 
ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakia- 
dhibiwa katika' moto wa milele.t $Ka- 
dhalika na hawa, katika kuota kwao, 
huutia mwili uchafu, hukataa kutawali- 
wa, na kuyatukana matukufu.t “Lakini 
Mikaeli, malaika ‘mkuu, aliposhindana 
na Ibilisi, na kuhojiana naye kwa ajili ya 
mwili wa Musa, hakuthubutu kumshitaki 
kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na 
akukemee.t Lakini watu hawa huyatu- 
kana mambo wasiyoyajua, na mambo 
wayatambuayo kwa asili wajiharibu 
kwayo kama wanyama wasio na akili.t 
"Ole wao! Kwa sababu walikwenda 
katika njia ya Kaini, na kulifuata kosa la 
Balaamu pasipo kujizuia, kwa ajili ya 
ujira, nao wameangamia katika maasi ya 
Kora.t 2Watu hawa ni miamba yenye 
hatari katika karamu zenu za upendo 
watapo karamu pamoja nanyi, wakijili- 
sha pasipo hofu; ni mawingu yasiyo na 
maji, yachukuliwayo na upepo; ni miti 
iliyopukutika, isiyo na matunda, iliyoku- 
fa mara mbili, na kung'olewa kabisa;t 
3ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika, 
yakitoa aibu yao wenyewe kama povu; 
ni nyota zipoteazo, ambao weusi wa giza 
ndio akiba yao waliowekewa milele.t 
14 Na Henoko, mtu wa saba baada 
ya Adamu, alitoa maneno ya unabii juu 
ya hao, akisema, Angalia, Bwana ali- 
kuja na watakatifu wake, maelfu mae- 
Ifu,t 15ili afanye hukumu juu ya watu 
wote, na kuwaadhibisha wote wasio- 


WARAKA WA YUDA | 


mcha Mungu, kwa ajili ya kazi zao 
zote za upotevu walizozitenda bila 
kumcha Mungu, na kwa ajili ya mane- 
no magumu yote ambayo hao wenye 
dhambi wasiomcha Mungu wameyane- 
na juu yake.t !6 Watu hawa ni wenye 
kunung'unika, wenye kulalamika, wae- 
ndao kwa tamaa zao, na vinywa vyao 
vyanena maneno makuu mno ya kiburi, 
wakipendelea watu wenye cheo kwa 
ajili ya faida.? 

17 Bali ninyi, wapenzi, yakumbu- 
keni maneno yaliyonenwa zamani na 
mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo,” 
18 ya kwamba waliwaambia ya kuwa, 
Wakati wa mwisho watakuwako watu 
wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa 
zao wenyewe za upotevu.t !? Watu hao 
ndio waletao matengano, watu wa du- 
nia hii tu, wasio na Roho.t 2? Bali ninyi, 
wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu 
iliyo takatifu sana, na kuomba katika 
Roho Mtakatifu,t ?!jilindeni katika 
upendo wa Mungu, huku mkingojea 
rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, 
hata mpate uzima wa milele. ?? Wahu- 
rumieni wengine walio na shaka, 3 na 
wengine waokoeni kwa kuwanyakua 
katika moto; na wengine wahurumieni 
kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililo- 
tiwa uchafu na mwili.t 

24 Yeye awezaye kuwalinda ninyi 
msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya 
utukufu wake bila mawaa katika furaha 
kuu;t 235 Yeye aliye Mungu pekee, Mwo- 
kozi wetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu; 
utukufu una yeye, na ukuu, na uwezo, 
na nguvu, tangu milele, na sasa, na hata 
milele. Amina.t 


Mwa 6:1; Yn 8:44; 2 Pet 2:4,9 1:7 Mwa 19:1-24; 2 Pet 2:6,19 1:8 2 Pet 2:10 
Kum 34:6; Dan 10:13,21; 12:1; Zek 3:2; Ufu 21:7; 2 Pet 2:11 1:10 2 Pet 2:12 
1 Mwa 4:3-8; Hes 22:1-35; 16:1-35; 31:16; 2 Pet 2:15 1:12 Eze 34:8; 2 Pet 2:13 


6 2 Pet 2:10,18 1:17 2 Pet3:2 1:18 2 Pet 3:3,5; 1 Tim 4:1 1:19 1 Kor 2:14 
0 Kol 2:7; 1 The 5:11 1:23 Amo 4:11; Zek 3:2; Yak 5:19; Ufu 3:4 


1:6 
1:9 
1:1 
i Isa 57:20; 2 Pet 2:17 1:14 Mwa 5:18,21-24; Kum 33:2; Zek 14:5 1:15 Mt 25:31 
1:2 
1:2 


4 1 The 5:23; Flp 1:10; 2 Pet 3:14 1:25 Rum 16:27; 1 Tim 1:17; 2 Pet 3:18 


UFUNUO WA YOHANA 


JI 1 Ufunuo wa Yesu Kristo, aliope- 
wa na Mungu awaonyeshe watu- 
mwa wake mambo ambayo kwamba 
hayana budi kuwako upesi; naye aka- 
tuma kwa. mkono wa malaika akamwo- 
nyesha mtumwa wake Yohana;! 2? aliye- 
lishuhudia Neno la Mungu, na 
ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani, ma- 
mbo yote aliyoyaona.! 3 Heri asomaye 
na wao wayasikiao maneno ya unabii 
huu, na kuyashika yaliyoandikwa hu- 
mo; kwa maana wakati u karibu.t 

4 Yohana, kwa yale makanisa saba 
yaliyoko Asia; Neema na iwe kwenu na 
amani, zitokazo kwake yeye aliyeko na 
aliyekuwako na atakayekuja; na zitoka- 
zo kwa roho saba walioko mbele ya kiti 
chake cha enzi;t tena zitokazo kwa 
Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, 
mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na 
mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye 
atupendaye na kutuosha dhambi zetu 
katika damu yake,t Sna kutufanya kuwa 
ufalme, na makuhani kwa Mungu, naye 
ni Baba yake; utukufu na ukuu una Yeye 
hata milele na milele. Amina.t 7Pazama, 
yuaja na mawingu; na kila jicho lita- 
mwona, na hao waliomchoma; na kabila 
zote za dunia wataomboleza kwa ajili 
yake. Naam. Amina.t 

8 Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo 
na mwisho, asema Bwana Mungu, 
aliyeko na aliyekuwako na atakayeku- 
ja, Mwenyezi.t 

9Mimi Yohana, ndugu yenu na 
mwenye kushiriki pamoja nanyi katika 
mateso na ufalme na subira ya Yesu 
Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwa- 
cho Patmo, kwa ajili ya Neno la Mungu, 
na ushuhuda wa Yesu. !° Nalikuwa kati- 
ka Roho, siku ya Bwana; nikasikia sauti 
kuu nyuma yangu, kama sauti ya bara- 
gumu, !likisema, Haya uyaonayo uyaa- 
ndike katika chuo, ukayapeleke kwa 
hayo makanisa saba: Efeso, na Smirna, 
na Pergamo, na Thiatira, na Sardi, na 


Kut 19:6; Ufu 5:10; 1 Pet 2:5,9; Isa 61:6 


Filadelfia, na Laodikia.! 1? Nikageuka 
njione ile sauti iliyosema nami. Na 
nilipogeuka, niliona vinara vya taa saba 
vya dhahabu; na katikati ya vile vinara 
nikaona mtu..mfano wa Mwanadamu, 
amevaa vazi liłilofika miguuni, na kufu- 
ngwa- mshipi wa dhahabu matitini.t 
Kichwa chake na nywele zake ziliku- 
wa nyeupe kama sufu nyeupe, kama 
theluji; na macho yake kama mwali wa 
moto;t Sna miguu yake kama shaba 
iliyosuguliwa sana, kana kwamba ime- 
safishwa katika tanuru; na sauti yake 
kama sauti ya maji mengi.t !6Naye 
alikuwa na nyota saba katika mkono 
wake wa kuume; na upanga mkali, 
wenye makali kuwili, ukitoka katika 
kinywa chake; ną uso wake kama jua 
liking'aa kwa nguvu zake.t 

17 Nami nilipomwona, nalianguka 


miguuni pake kama mtu aliyekufa. Aka- 


weka mkono wake wa-kuume juu yangu, 
akisema, Usiogope, Mimi ni wa kwanza 
na wa mwisho;t Spa aliye hai; nami 
nalikuwa nimekufa, -na tazama, ni hai 
hata milele na milele. Nami ninazo 
funguo za mauti, na za kuzimu. ? Basi, 
uyaandike mambo hayo uliyoyaona, na- 
yo yaliyopo, na yale. yatakayokuwa baa- 
da ya hayo.t 29 Siri ya zile nyota saba 
ulizoziona katika mkono wangu wa 
kuume, na ya vile vinara saba vya 
dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa 
yale makanisa saba; na vile vinara saba 
ni makanisa saba.t 

1 Kwa malaika wa kanisa lililoko 

Efeso andika; 

Haya ndiyo anenayo yeye azishika- 
ye hizo nyota saba katika mkono wake 
wa kuume, yeye aendaye katikati ya 
vile vinara saba vya dhahabu.t ? Naya- 
jua matendo yako, na taabu yako, na 
subira yako, na ya kuwa huwezi ku- 
chukuliana na watu wabaya, tena ume- 
wajaribu wale wajiitao mitume, nao 
sio, ukawaona kuwa waongo;t 3tena 


:1 Dan 2:28,29 1:2 Ufu 6:9 1:3 Ufu 22:7,10 1:4 Kut 3:14,15; Isa 41:4; Ufu 3:1; 4:5; 5:6 
Isa 55:4; 40:2; Zab 89:27,37; 130:8; Yn 18:37; Kol 1:18: Ebr 9:14;Ufu 3:14;7:1 4;19:16 


:5 

:6 

:7 Dan 7:13; Mt 24:30; Mk 13:26; Lk 21:27; 23:27,28; 1: The 4:17; Zek 12:40-14 Yn 19:3 4,37 
:8 Kut 3:14; Ufu 22:13; 4:8; 21:6; Isa 41:4 1:11 Ufu 2:8; 22:13: 

:13 Dan 7:13; 10:5; Eze 1:26; 8:2 1:14-15 Dan 7:9; 10:6; Ufu 2:18; 19:12 1:15 Eze 1:24; 43:2 
:16 Amu 5:31; Ufu 2:12,16; 19:15 1:17 Isa 44:6; 48:12; Ufu 2:8; 22:13; Dan 8:18; 10:15-19 
:19 Isa 48:6; Dan 2:29 1:20 Mal 2:7; Dan 2:29 2:1 Ufu 1:13,16,20 2:2 1 Yoh 4:1 


255 


256 


ulikuwa na subira na kuvumilia kwa 
ajili ya jina langu, wala hukuchoka. 
# Lakini nina neno juu yako, ya kwa- 
mba umeuacha upendo wako wa kwa- 
nza. 5 Basi, kumbuka ni wapi ulikoa- 
nguka; ukatubu, ukayafanye matendo 
ya kwanza. Lakini, usipofanya hivyo, 
naja kwako, nami nitakiondoa kinara 
chako katika mahali pake, usipotubu. 
6 Lakini unalo neno hili, kwamba wa- 
yachukia matendo ya Wanikolai, 
ambayo na mimi nayachukia.! 7 Yeye 
aliye na sikio, na alisikie neno hili 
ambalo Roho ayaambia makanisa. Ye- 
ye ashindaye, nitampa kula matunda 
ya mti wa uzima, ulio katika bustani 
ya Mungu.t 

8 Na kwa malaika wa kanisa lililo- 
ko Smirna andika; 

Haya ndiyo aneneyo yeye aliye wa 
kwanza na wa mwisho, aliyekuwa ame- 
kufa, kisha akawa hai.t °’ Naijua dhiki 
yako na umaskini wako, (lakini u tajiri) 
najua na matukano ya hao wasemao ya 
kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni 
sinagogi la Shetani.t 1? Usiogope ma- 
mbo yatakayokupata; tazama, huyo Ibi- 
lisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili 
mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki 
siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa, 
nami nitakupa taji ya uzimat !! Yeye 
aliye na sikio, na alisikie neno hili 
ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye 
ashindaye hatapatikana na madhara ya 
mauti ya pili.t 

12 Na kwa malaika wa kanisa lili- 
loko Pergamo andika; 

Haya ndiyo anenayo yeye aliye na 
huo upanga mkali, wenye makali kuwi- 
li.t 13 Napajua ukaapo, ndipo penye kiti 
cha enzi cha Shetani; nawe walishika 
sana jina langu, wala hukuikana imani 
yangu, hata katika siku za Antipa sha- 
hidi wangu, mwaminifu wangu, ali- 
yeuawa kati yenu, hapo akaapo Sheta- 
ni.t 14Lakini ninayo maneno machache 
juu yako, kwa kuwa unao huko watu 
washikao mafundisho ya Balaamu, yeye 
aliyemfundisha Balaki atie ukwazo 


2: 
2: 
2: 
2: 
2: 
2: 
2: 
2: 


6-27 Zab 2:8-9 


UFUNUO WA YOHANA 2 


mbele ya Waisraeli, kwamba wavile 
vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, 
na kuzini.t !5Vivyo hivyo wewe nawe 
unao watu wayashikao mafundisho ya 
Wanikolai vile vile. 16Basi tubu; na 
usipotubu, naja kwako upesi, nami nita- 
fanya vita juu yao kwa huo upanga wa 
kinywa changu. !” Yeye aliye na sikio, 
na alisikie neno hili ambalo Roho ayaa- 
mbia makanisa. Yeye ashindaye nita- 
mpa baadhi ya ile mana iliyofichwa, 
nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe 
hilo limeandikwa jina jipya asilolijua 
mtu ila yeye anayelipokea.t 

18 Na kwa malaika wa kanisa lili- 
loko Thiatira andika; 

Haya ndiyo anenayo Mwana wa 
Mungu, yeye aliye na macho yake kama 
mwali wa moto, na miguu yake mfano 
wa shaba iliyosuguliwa sana.t 1? Naya- 
jua matendo yako na upendo na imani 
na huduma na subira yako; tena kwamba 
matendo yako ya mwisho yamezidi yale 
ya kwanza. ?’ Lakini nina neno juu yako, 
ya kwamba wamridhia yule mwanamke 
Yezebeli, yeye ajiitaye nabii na kuwa- 
fundisha watumishi wangu na kuwapo- 
teza, ili wazini na kula vitu vilivyotole- 
wa sadaka kwa sanamut 2 Nami 
nimempa muda ili atubu, wala hataki 
kuutubia uzinzi wake. ? Tazama, nita- 
mtupa juu ya kitanda, na hao wazinio 
pamoja naye, wapate dhiki kubwa wa- 
sipotubia matendo yake; nami nita- 
waua watoto wake kwa mauti. Na 
makanisa yote watajua ya kuwa mimi 
ndiye achunguzaye viuno na mioyo. 
Nami nitampa kila mmoja wenu kwa 
kadiri ya matendo yake.! Lakini na- 
waambia ninyi wengine mlioko Thiati- 
ra, wo wote wasio na mafundisho hayo, 
wasiozijua fumbo za Shetani, kama vile 
wasemavyo, Sitaweka juu yenu mzigo 
mwingine. 3” Ila mlicho nacho kishikeni 
sana, hata nitakapokuja.! 25Na yeye 
ashindaye, na kuyatunza matendo yangu 
hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya 
mataifa,t ?” naye atawachunga kwa fi- 
mbo ya chuma, kama vyombo vya 


6 Zab 139:21 2:7 Mwa 2:9; 3:22,24; Lk 23:43; 2 Kor 12:4; Ufu 22:2; Eze 28:13; 31:8 

8 Isa 44:6; 48:12; Ufu 1:17; 22:13 2:9 Ufu 3:9; Yak 2:5; 2 Kor 11:14,15 

10 Dan 1:12,14; Mt 10:28; Ufu 3:11; 2 Tim 4:8 2:11 Ufu 20:14; 21:8 

12 Isa 49:2; Ebr 4:12; Ufu 1:16; 19:15 2:13 Ufu 13:2; 3:8 

14 Hes 22:5,7; 31:16; Kum 23:4; Hes 25:1-3; Yud 1:11 

17 Kut 16:14-15; 16:33-34; Yn 6:48-50; Isa 62:2; 65:15; Zab 78:24; Ufu 3:12 2:18 Dan 10:6 
:20 1 Fal 16:31; 2 Fal 9:22,30; Hes 25:1,2 2:23 Zab 7:9; 62:12; Yer 11:20; 17:10 2:25 Ufu 3:11 
2 


UFUNUO WA YOHANA 2-3 


mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi 

nami nilivyopokea kwa Baba yangut 

28Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. 

29 Yeye aliye na sikio, na alisikie neno 

hili ambalo Roho ayaambia makanisa. 
1 Na kwa malaika wa kanisa lililo- 
ko Sardi andika; 

Haya ndiyo anenayo yeye aliye na 
hizo Roho saba za Mungu, na zile 
nyota saba. Nayajua matendo yako, ya 
kuwa una jina la kuwa hai, nawe 
umekufa! ?Uwe mwenye kukesha, 
ukayaimarishe mambo yaliyosalia, ya- 
nayotaka kufa. Maana sikuona mate- 
ndo yako kuwa yametimilika mbele za 
Mungu wangu.! 3 Basi kumbuka jinsi 
ulivyopokea, na jinsi ulivyosikia; ya- 
shike hayo na kutubu. Walakini usipo- 
kesha, nitakuja kama mwivi, wala hu- 
tajua saa nitakayokuja kwako.! 
4 Lakini unayo majina machache katika 
Sardi, watu wasioyatia mavazi yao 
uchafu. Nao watakwenda pamoja nami 
hali wamevaa mavazi meupe, kwa 
kuwa wamestahili.t $ Yeye ashindaye 
atavikwa hivyo mavazi meupe, wala 
sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu 
cha uzima, nami nitalikiri jina lake 
mbele za Baba yangu, na mbele ya 
malaika zake.t 6 Yeye aliye na sikio, na 
alisikie neno hili ambalo Roho ayaa- 
mbia makanisa. 

7 Na kwa malaika wa kanisa lililo- 
ko Filadelfia andika; 

Haya ndiyo anenayo yeye aliye 
mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na 
ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufu- 
ngua wala hapana afungaye, naye afu- 
nga wala hapana afunguaye.t 8 Nayajua 
matendo yako. Tazama, nimekupa mla- 
ngo uliofunguliwa mbele yako, ambao 
hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa 
unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza 
neno langu, wala hukulikana jina la- 
ngu.t ? Tazama, nakupa walio wa sina- 
gogi la Shetani, wasemao kwamba ni 
Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. 
Tazama, nitawafanya waje kusujudu 


7 Ufu 12:5 3:1 Ufu 5:6; 1:16 3:2 Eze 34:4 


. 


2; 
3: 
3: 
3: 
3: 
3: 
3: 
3: 
3: 


257 


mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa 
nimekupenda.t 10 Kwa kuwa umelishika 
neno la subira yangu, mimi nami nita- 
kulinda, utoke katika saa ya kuharibiwa 
iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, 
kuwajaribu wakaao juu ya nchi.t !! Naja 
upesi. Shika sana ulicho nacho, asije 
mtu akaitwaa taji .yako.! 12 Yeye ashi- 
ndaye, nitamfanya kuwa nguzo katika 
hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka 
humo tena kabisa, nami nitaandika juu 
yake jina la Mungu wangu, na jina la 
mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu 
mpya, ushukao kutoka mbinguni kwa 
Mungu wangu, na jina langu mwenye- 
we, lile jipya.t 3 Yeye aliye na sikio, 
na alisikie neno hili ambalo Roho 
ayaambia makanisa. 

14 Na kwa malaika wa kanisa lili- 
loko Laodikia andika; 

Haya ndiyo anenayo yeye aliye 
Amina, Shahidi aliye mwaminifu na 
wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa 
Mungu.t 15 Nayajua matendo yako, ya 
kuwa hu baridi wala hu moto; ingeku- 
wa heri kama ungekuwa baridi au 
moto.t 16 Basi, kwa sababu una uvugu- 
vugu, wala hu baridi wala moto, 
nitakutapika utoke katika kinywa cha- 
ngu. 17 Kwa kuwa wasema, Mimi ni 
tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja 
ya kitu; nawe hujui ya kuwa wewe u 
mnyonge, na mwenye mashaka, na 
maskini, na kipofu, na uchi.t 18 Naku- 
pa shauri, ununue kwangu dhahabu 
iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa 
tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, 
aibu ya uchi wako isionekane, na 
dawa ya macho ya kujipaka macho 
yako, upate kuona:t 1? Wote niwape- 
ndao mimi nawakemea, na kuwarudi; 
basi uwe na bidii, ukatubu.t 2? Taza- 
ma, nasimama mlangoni; nabisha; mtu 
akiisikia sauti yangu, na kuufungua 
mlango, nitaingia kwake, nami nitaku- 
la pamoja naye, na yeye pamoja na- 
mi.t 21 Yeye ashindaye, nitampa kuke- 
ti pamoja nami katika kiti changu cha 


2 
3 Mt 24:43-44; Lk 12:39-40; Ufu 16:15; 1 The 5:2 3:4 Yud 1:23 

5 Kut 32:32-33; Zab 69:28; Ufu 4:4; 6:11; 7:9; 20:12; Flp 4:3; Mt 10:32; Lk 12:8 
:7 Isa 22:22; Ayu 12:14 3:8 1 Kor 16:9 3:9 Isa 49:23; 60:14; 43:4; 45:14; 66:23 
10 Ufu 13:10; Ebr 10:36; Lk 21:19; 2 Tim 2:12 3:1F Ufu 1:3; 2:5,10 . 

12 Ufu 21:2; 14:1; 22:4; Eze 48:35; Gal 2:9; Isa 62:2; 65:15 , 

14 Mit 8:22; Zab 89:37; Yn 1:3; Kol 1:15 3:15 Ufu 2:2; Rum 12:11 

17 Hes 12:8; 1 Kor 3:18; 4:8 3:18 1 Pet 1:7; Isa 55:1; Ufu 16:15 

19 Mit 3:12; Ebr 12:6; 1 Kor 11:32 3:20 Mk 13:14; Yn 14:23; Lk 12:36; 22:29 


258 


enzi, kama mimi nilivyoshinda nika- 
keti pamoja na Baba yangu katika kiti 
chake cha enzi.t ?22.Yeye aliye na 
sikio, na alisikie neno hili ambalo 
Roho ayaambia makanisa. 
4 ‘l Baada ya hayo naliona, na taza- 
ma, mlango ukafunguka mbinguni, 
na sauti ile ya kwanza niliyoisikia 
kama sauti ya baragumu ikinena nami, 
ikisema, Panda hata huku; nami nita- 
kuonyesha mambo ambayo hayana bu- 
di kuwako baada ya hayo.t ?Na mara 
nalikuwa katika Roho; na tazama, kiti 
cha enzi kimewekwa mbinguni na 
mmoja ameketi juu ya kile kiti;! 3na 
yeye aliyeketi alionekana mithili ya 
jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa 
mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, 
ukionekana mithili ya zumaridi.t 4 Na 
viti ishirini na vinne vilikizunguka kile 
kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona 
wazee ishirini na wanne, wameketi, 
wamevikwa mavazi meupe; na juu ya 
vichwa vyao walikuwa na taji za dha- 
habu.t 5Na katika kile kiti cha enzi 
kunatoka umeme na sauti na ngurumo. 
Na taa saba za moto zilikiwaka mbele 
ya kile kiti cha enzi, ndizo Roho saba 
za Mungu.t $Na mbele ya kile kiti cha 
enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya 
kioo, kama bilauri; na katikati ya kile 
kiti cha enzi, na pande zote za kile kiti, 
walikuwako wenye uhai wanne, wame- 
jaa macho mbele na nyuma.tt 7 Na huyo 
mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfa- 
no wa simba; na mwenye uhai wa pili 
alikuwa mfano wa ndama; na mwenye 
uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso 
wa mwanadamu; na mwenye uhai wa 
nne alikuwa mfano wa tai arukaye. 
83Na hawa wenye uhai wanne, kila 
mmoja alikuwa na mabawa sita; na 
pande zote na ndani wamejaa macho, 
wala hawapumziki mchana wala usiku, 
wakisema, Mtakatifu,- Mtakatifu, Mta- 
katifu, Bwana Mungu Mwenyezi, ali- 
yekuwako na aliyeko na 'atakayekuja.! 
9? Na hao wenye uhai wanapompa yeye 





3 
4 
4 
4:6-7 Eze 1:22,5-10; 10:14 
4 
4 


UFUNUO WA YOHANA 3-5 


aketiye juu ya kiti cha enzi utukufu, na 
heshima, na shukrani, yeye aliye hai 
hata milele na milele, ndipo hao 
wazee ishirini na wanne. huanguka 
mbele zake yeye aketiye juu ya kile kiti 
cha enzi, nao humsujudia yeye aliye 
hai hata milele na milele, nao huzitupa 
taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, 
wakisema,t 1! Umestahili wewe, Bwa- 
na wetu na Mungu wetu, kuupokea 
utukufu na heshima na uweza; kwa 
kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu 
vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako 
vilikuwako, navyo vikaumbwa. . 
5 1 Kisha nikaona katika mkono wa 
kuume wake yeye aliyeketi juu ya 
kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa 
ndani na nyuma, kimetiwa muhuri sa- 
ba.t 2 Nikaona malaika mwenye nguvu 
akihubiri kwa sauti kuu, N'nani astahi- 
liye kukifungua kitabu, na kuzivunja 
muhuri zake? 3Wala hapakuwa na mtu 
mbinguni, wala juu ya nchi, wala chini 
ya nchi, aliyeweza kukifungua hicho 
kitabu, wala kukitazama. 4Nami nikalia 
sana kwa kuwa hapakuonekana mtu 
astahiliye kukifungua hicho kitabu, wa- 
la kukitazama. 5Na mmojawapo wa 
wale wazee akaniambia, Usilie; tazama, 
Simba aliye wa kabila ya Yuda, Shina 
la Daudi, yeye ameshinda apate kukifu- 
ngua kile kitabu, na zile muhuri zake 
saba.t 6 Nikaona katikati ya kile kiti cha 
enzi na wale wenye uhai wanne, na 
katikati ya wale wazee, Mwana-Kondoo 
amesimama, alikuwa kana kwamba 
amechinjwa, mwenye pembe saba na 
macho saba, ambazo ni Roho saba za 
Mungu zilizotumwa katika dunia yote.t 
7 Akaja, akakitwaa kile kitabu katika 
mkono wa kuume wake yeye aliyeketi 
juu ya kile kiti cha enzi.! $ Hata alipo- 
kitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 
wanne na wale wazee ishirini na wanne 
wakaanguka mbele za Mwana-Kondoo, 
kila mmoja wao ana kinubi, na vitasa 
vya dhahabu vilivyojaa manukato, 
ambayo ni maombi ya watakatifu.t 


2-3 Eze 1:26-28; 10:1; Isa 6:1; Zab 47:8 4:3 Eze 1:26-28 4:4 Isa 24:23; Ufu 3:4; 5:10 
:5 Kut 19:16; Ufu 8:5; 11:19; 16:18; Eze 1:13; Ufu 1:4; 8:5; 11:19; 16:18; Zek 4:2 

:6- 4:6 Eze 1:26; 10:1; lsa 6:1 4:7 Eze 1:10; 10:14 

:8 Eze 1:18; 10:12; Isa 6:2-3; 41:4; Amo 4:13; Kut 3:14 

:9 Isa 6:1; Zab 47:8; Dan 4:34; 6:26; 12:7 4:10 Ufu 5:14 


:21 Mt 19:28 4:1 Kut 19:16,24; Dan 2:29; Ufu 1:10,19 


5:1 Eze 2:9-10; Isa 6:1; 29:11; Zab 47:8; Ufu 4:2 5:5 Mwa 49:9; Isa 11:1,10; Ufu 22:16 
5:6 Isa 53:7; 11:2; Yn 1:29,36; Ufu 4:5; Zek 4:10 5:7 Isa 6:1; Zab 47:8 


5:8 Zab 141:2; Ufu 14:2; 15:2; 8:3,4 


UFUNUO WA YOHANA 5-6 


?Nao waimba wimbo mpya wakisema, 
Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu 
na kuzifungua muhuri zake; kwa kuwa 
ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa 
damu yako watu wa kila kabila na lugha 
na jamaa na taifa,! ukawafanya kuwa 
ufalme na makuhani kwa Mungu wetu; 
nao wanamiliki juu ya nchi.t 1! Nikaona 
nikasikia sauti ya malaika wengi pande 
zote za kile kiti cha enzi, na za wale 
wenye uhai, na za wale wazee, na 
hesabu yao ilikuwa elfu kumi mara elfu 
kumi na elfu mara elfu,! 1? wakisema 
kwa sauti kuu, Astahili Mwana-Kondoo 
aliyechinjwa, kuupokea uweza na utajiri 
na hekima na nguvu na heshima na 
utukufu na baraka.t 3 Na kila kiumbe 
kilichoko mbinguni na juu ya nchi na 
chini ya nchi ya juu ya bahari, na vitu 
vyote vilivyomo ndani yake, nalivisikia, 
vikisema, .Baraka na heshima na utuku- 
fu na uweza una yeye aketiye juu ya kiti 
cha enzi, na yeye Mwana-Kondoo, hata 
milele na milele.t 14 Na wale wenye uhai 
wanne wakasema, Amina. Na wale 
wazee wakaanguka, wakasujudu.t 
6 im nikaona napo Mwana-Ko- 

ndoo alipofungua moja ya zile 
muhuri saba, nikasikia mmoja wa 
wale wenye uhai wanne akisema, 
kama kwa sauti ya ngurumo, Njoo!t 
2 Nikaona, na tazama, farasi mweupe, 
na yeye aliyempanda ana uta, akape- 
wa taji, naye akatoka, ali akishinda 
tena apate kushinda.t 

3 Na alipoifungua muhuri ya pili, 
nikamsikia yule mwenye uhai wa pili 
akisema, Njoo! 4 Akatoka farasi mwi- 
ngine, mwekundu sana, na yeye ali- 
yempanda alipewa kuiondoa amani 
katika nchi, ili watu wauane, naye 
akapewa upanga mkubwa.t 

5 Na alipoifungua muhvri ya tatu, 
nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai 
akisema, Njoo! Nikaona, na tazama, 
farasi mweusi, na yeye aliyempanda 
ana mizani mkononi mwake.t 6 Nika- 
sikia kama sauti katikati ya hao we- 


259 


nye uhai wanne, ikisema, Kibaba cha 
ngano kwa nusu rupia, na vibaba 
vitatu vya shayiri kwa nusu rupia, 
wala usiyadhuru mafuta wala divai. 

7 Na alipoifungua muhuri ya nne, 
nikasikia sauti ya yule mwenye uhai 
wa nne akisema, Njoo! 8 Nikaona, na 
tazama, farasi wa rangi ya kijivujivu, 
na yeye aliyempanda jina lake ni 
Mauti, na Kuzimu -akafuatana naye. 
Nao wakapewa mamlaka juu ya robo 
ya nchi, waue kwa upanga na kwa 
njaa na kwa tauni na kwa hayawani 
wa nchi.t 

9 Na alipoifungua muhuri ya tano, 
nikaona chini ya madhabahu roho zao 
waliochinjwa kwa ajili ya neno la 
Mungu, na: kwa ajili ya ushuhuda 
waliokuwa nao.t 10 Wakalia kwa sauti 
kuu, wakisema, Ee Mola, Mtakatifu, 
Mwenye kweli, hata lini kutokuhuku- 
mu, wala kuipatia haki damu yetu 
kwa hao wakaao juu ya nchi?t 1! Nao 
wakapewa kila: mmoja nguo ndefu, 
nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado 
muda mchache, hata itakapotimia he- 
sabu ya wajoli wao -na ndugu zao, 
watakaouawa vile vile kama wao.t 

12 Nami nikaona, alipoifungua mu- 
huri ya sita, palikuwa na tetemeko kuu 
la nchi; jua likawa jeusi kama gunia la 
singa, mwezi wote ukawa kama damu, 
Sna nyota zikaanguka juu ya:nchi kama 
vile mtini upukutishavyo mapooza yake, 
utikiswapo na upepo mwingi.t # Mbingu 
zikaondolewa kama ukurasa ulivyoku- 
njwa, na kila mlima na kisiwa kikaha- 
mishwa kutoka mahali pake.t 1$Na wa- 
fame wa dunia, na wakuu, na 
majemadari, na matajiri, na wenye ngu- 
vu, na kila mtumwa, na mwungwana, 
wakajificha katika pango na chini ya 
miamba ya milima,t 16 wakiiambia mili- 
ma na miamba, Tùangukieni, tusitirini, 
mbele za uso wake yeye aketiye juu ya 
kiti cha enzi, na hasira ya Mwana-Ko- 
ndoo.t !?Kwa maana siku iliyo kuu, ya 


:9 Zab 33:3; 98:1; 144:9; Isa 42:10 5:10 Kut 19:6; Ufu 1:6; 20:6; 22:5; Isa 61:6 
4 Dan 7:10; 1 Fal 22:19 5:12 Isa 53:7; 1 Nya 29:11; Flp 2:8-10 5:13 Isa 6:1; Zab 47:8 
4 Ufu 4:10; 19:4 6:1 Ufu 4:6; 5:1,2,6,8 6:2 Zek 1:8; 6:3,6 6:4 Zek 1:8;6:2 6:5 Zek 6:2,6 
Eze 5:12; 14:21; 29:5; 33:27; 34:28; Hos 13:14; Yer 15:3; 6:9 Ufu 8:5; 14:18; 16:7 


2 Ufu 11:13; 16:18; Isa 13:10; Yoe 2:10,31; 3:15; Mt 24:29; Mk 13:24-25; Lk 21:25; Eze 32:7,8 


3-14 fsa 34:4; 13:10 6:14 Ufu. 16:20 


5 Isa 2:10,19,21; 24:21; 34:12; Yer 4:29; Zab 48:4; 2:2 


5 

5:1 

5:1 

6:8 

6:10 Zek 1:12; Zab 79:10; Kum 32:43; Mwa 4:10; 2 Fal 9:7; Hos 4:1 6:11 Ufu 3:4; 7:9; Mt 23:32 
6:1 

6:1 

6:1 

6:1 


6 Hos 10:8; Lk 23:30; Isa 6:1; Zab 47:8 


260 


hasira yao, imekuja; naye ni nani awe- 
zaye kusimama?t 

1 Baada ya hayo nikaona malaika 

wanne wamesimama katika pembe 
nne za nchi, wakizizuia pepo nne za 
nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala 
juu ya bahari, wala juu ya mti wo wote.t 
2Nikaona malaika mwingine, akipanda 
kutoka maawio ya jua, mwenye muhuri 
ya Mungu aliye hai; akawapigia kelele 
kwa sauti kuu wale malaika wanne 
waliopewa kuidhuru nchi na bahari, 
3akisema, Msiidhuru nchi, wala bahari, 
wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia 
muhuri watumwa wa Mungu wetu juu 
ya vipaji vya nyuso zao.t 4Nikasikia 
hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila 
kabila ya Waisraeli, watu mia na arobai- 
ni na nne elfu.t 

5 Wa kabila ya Yuda kumi na 
mbili elfu waliotiwa muhuri. 
Wa kabila ya Reubeni kumi na 


mbili elfu. 
Wa kabila ya Gadi kumi na mbili 
elfu. 
6 Wa kabila ya Asheri kumi na 
mbili elfu. 
Wa kabila ya Naftali kumi na 
mbili elfu. 
Wa kabila ya Manase kumi na 
mbili elfu. 
7 Wa kabila ya Simeoni kumi na 
mbili elfu. 
Wa kabila ya Lawi kumi na 
mbili elfu. 
Wa kabila ya Isakari kumi na 
mbili elfu. 
8 Wa kabila ya Zabuloni kumi na 
mbili elfu. 
Wa kabila ya Yusufu kumi na 
mbili elfu. 


Wa kabila ya Benyamini kumi na 

mbili elfu waliotiwa muhuri. 
9 Baada ya hayo nikaona, na taza- 
ma, mkutano mkubwa sana ambao 
hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu 
wa kila taifa, na kabila, na jamaa, na 
lugha, wamesimama mbele ya kile kiti 
cha enzi, na mbele za Mwana-Kondoo, 
wamevikwa mavazi meupe, wana ma- 





17 Yoe 2:11,31; Mal 3:2; Sef 1:14,18; Rum 2:5 


6: 
Te 
T: 
7: 
T: 
8: 


UFUNUO WA YOHANA 6-8 


tawi ya mitende mikononi mwao;! 
10 wakilia kwa sauti kuu wakisema, 
Wokovu una Mungu wetu aketiye ka- 
tika kiti cha enzi, na Mwana-Kondoo.t 
11 Na malaika wote walikuwa wakisi- 
mama pande zote za kile kiti cha enzi, 
na za hao wazee, na za wale wenye 
uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli 
mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsu- 
judu Mungu,t ? wakisema, Amina; Ba- 
raka na utukufu na hekima na shukrani 
na heshima na uweza na nguvu zina 
Mungu wetu hata milele na milele. 
Amina. 

13 Akajibu mmoja wa wale wazee 
akiniambia, Je! Watu hawa waliovikwa 
mavazi meupe ni akina nani? Na wa- 
metoka wapi? 14 Nikamwambia, Bwana 
wangu, wajua wewe. Akaniambia, Hao 
ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo 
kuu, nao wamefua mavazi yao, na 
kuyafanya meupe katika damu ya 
Mwana-Kondoo.t !5Kwa hiyo wako 
mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao 
wanamtumikia mchana na usiku katika 
hekalu lake, na yeye aketiye katika kiti 
cha enzi atatanda hema yake juu yao.t 
16 Hawataona njaa tena, wala hawatao- 
na kiu tena, wala jua halitawapiga, 
wala hari iliyo yote.t 17Kwa maana 
huyo Mwana-Kondoo, aliye katikati ya 
kiti cha enzi, atawachunga, naye ata- 
waongoza kwenye chemchemi za maji 
yenye uhai, na Mungu atayafuta ma- 
chozi yote katika macho yao.t 

1 Hata alipoifungua muhuri ya sa- 

ba, kukawa kimya mbinguni kama 
muda wa nusu saa.t ? Nami nikawaona 
wale malaika saba wasimamao mbele 
za Mungu, nao wakapewa baragumu 
saba.t 3Na malaika mwingine akaja 
akasimama mbele ya madhabahu, 
mwenye chetezo cha dhahabu, akape- 
wa uvumba mwingi, ili autie pamoja na 
maombi ya watakatifu wote juu ya 
madhabahu ya dhahabu, iliyo mbele ya 
kiti cha enzi.t 4Na moshi wa ule 
uvumba ukapanda mbele za Mungu 
pamoja na maombi ya watakatifu, ku- 
toka mkononi mwa malaika.t 5 Na huyo 


1 Yer 49:36; Dan 7:2; Zek 6:5; Eze 7:2; 37:9; Mt 24:31 7:3 Eze 9:4,6 7:4 Ufu 14:1,3 

9 Ufu 6:11 7:10 Ufu 12:10 7:11 Ufu 5:11; 11:16 

14 Dan 12:1; Mt 24:21; Mk 13:19; Mwa 49:11; Ebr 9:14 7:15 Ufu 21:3,22 7:16 Isa 49:10 
17 Zab 23:1; Eze 34:23; Zab 23:2; Isa 49:10; 25:8; Ufu 5:6; Yer 2:13; 31:16 

1 Zek 2:13; Hab 2:20 8:2 Mt 24:31 8:3 Amo 9:1; Kut 30:1,3; Ufu 5:8 8:4 Zab 141:2 


UFUNUO WA YOHANA 8-9 


malaika akakitwaa kile chetezo, akaki- 
jaza moto wa madhabahu, akautupa juu 
ya nchi, kukawa radi na sauti na 
umeme na tetemeko la nchi.t 

6 Na wale malaika saba wenye ba- 
ragumu saba wakajifanya tayari ili 
wazipige. 

7 Malaika wa kwanza akapiga bara- 
gumu, kukawa mvua ya mawe na moto 
vilivyotangamana na damu, vikatupwa 
juu ya nchi; theluthi ya nchi ikateketea, 
na theluthi ya miti ikateketea, na ma- 
jani mabichi yote yakateketea.t 

8 Malaika wa pili akapiga baragu- 
mu, na kitu, mfano wa mlima mkubwa 
uwakao moto, kikatupwa katika bahari; 
theluthi ya bahari ikawa damu.t ? Wa- 
kafa theluthi ya viumbe vilivyomo 
baharini, vyenye uhai; theluthi ya me- 
rikebu zikaharibiwa. 

10 Malaika wa tatu akapiga baragu- 
mu, nyota kubwa ikaanguka kutoka 
mbinguni, iliyokuwa ikiwaka kama taa, 
ikaanguka juu ya theluthi ya mito, na 
juu ya chemchemi za maji.t 11 Na jina 
lake ile nyota yaitwa Pakanga; theluthi 
ya maji ikawa pakanga, na wanadamu 
wengi wakafa kwa maji hayo, kwa 
kuwa yalitiwa uchungu.t 

12 Malaika wa nne akapiga baragu- 
mu, theluthi ya jua ikapigwa, na thelu- 
thi ya mwezi, na theluthi ya nyota, ili 
kwamba ile theluthi itiwe giza, mchana 
usiangaze theluthi yake, wala usiku 
vivyo hivyo.t 

13 Kisha nikaona, nikasikia tai 
mmoja akiruka katikati ya mbingu, 
akisema kwa sauti kuu, Ole, ole, ole 
wao wakaao juu ya nchi! Kwa sababu 
ya sauti zisaliazo za baragumu za 
malaika watatu, walio tayari kupiga.t 
9 1 Malaika wa tano akapiga baragu- 
4 mu, nikaona nyota iliyotoka mbi- 
nguni, imeanguka juu ya nchi; naye 
akapewa ufunguo wa shimo la kuzi- 
mu.t 2? Akalifungua shimo la kuzimu; 
moshi ukapanda kutoka mle shimoni 
kama moshi wa tanuru kubwa; jua na 
anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule 





261 


moshi wa shimoni.t 3 Nzige wakatoka 
katika ule moshi, wakaenda juu ya 
nchi, wakapewa nguvu kama nguvu 
waliyo nayo nge wa nchi.t 4Wakaa- 
mbiwa wasiyadhuru majani ya nchi, 
wala kitu cho chote kilicho kibichi, 
wala mti wo wote, ila wale watu wasio 
na muhuri ya Mungu katika vipaji vya 
nyuso zao.t 5Wakapewa amri kwamba 
wasiwaue, bali wateswe miezi mitano. 
Na maumivu yao yalikuwa kama kuu- 
mwa na nge, aumapo mwanadamu. 
6Na siku zile wanadamu watatafuta 
mauti, wala hawataiona kamwe. Nao 
watatamani kufa, nayo mauti itawaki- 
mbia! 7Na maumbo ya haó nzige 
yalikuwa kama farasi waliowekwa ta- 
yari kwa vita, na juu ya vichwa vyao 
kama taji, mfano wa dhahabu, na nyuso 
zao zilikuwa kama nyuso za wanada- 
mu.t $ Nao walikuwa na nywele kama 
nywele za wanawake. Na meno yao 
yalikuwa kama meno ya simba.t ° Nao 
walikuwa na dirii kifuani kama dirii za 
chuma. Na sauti ya mabawa yao iliku- 
wa kama sauti ya magari, ya farasi 
wengi waendao kasi vitani.t 10 Nao 
wana mikia kama ya nge, ná miiba; na 
nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu 
miezi mitano ilikuwa katika mikia yao. 
11 Na juu yao wanaye mfalme, naye ni 
malaika wa kuzimu, jina lake kwa 
Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kiyuna- 
ni analo jina lake Apolioni. 

12 Ole wa kwanza umekwisha pi- 
ta. Tazama, bado ziko ole mbili, 
zinakuja baadaye.t 

13 Malaika wa sita akapiga baragu- 
mu, nikasikia sauti moja iliyotoka kati- 
ka zile pembe za madhabahu ya dhaha- 
bu ilyo mbee za Mungu, 
“ikimwambia yule malaika wa sita 
aliyekuwa na baragumu, Wafungue nao 
malaika wanne waliofungwa kwenye 
mto mkubwa Frati.! !5Wale malaika 
wanne wakafunguliwa, waliokuwa wa- 
mewekwa tayari kwa ile saa na siku na 
mwezi na mwaka, ili kwamba: waue 
theluthi ya wanadamu.t 16 Na hesabu ya 


8:5 Law 16:12; Eze 10:2; Kut 19:16; Ufu 11:19; 16:18 8:7 Kut 9:23-25; Eze 38:22; Yoe 2:30 


8: 
8: 
9: 
9: 
9: 
9: 


5 Ufu 8:7-12 


8 Yer 51:25; Kut 7:20,21 8:10 Isa 14:12; Dan 8:10 8:11 Yer 9:14 

12 Isa 13:10; Eze 32:7; Yoe 2:10,31; 3:15; Ufu 6:12; Kut 10:21 8:13 Ufu 9:12; 1}:14 

1 Ufu 8:10; 20:1 9:2 Mwa 19:28; Kut 19:18; Yoe 2:2,10 9:3 Kut 1012-15 

4 Eze 9:4; Ufu 7:3 9:6 Ayu 3:21; Yer 8:3; Lk 23:30 9:7 Yoe 2:4 9:8 Yoe 1:6 9:9 Yoe 2:5 
12 Ufu 8:13; 11:14 9:13 Kut 30:1-3; Ufu 8:3 9:14 Mwa 15:18; Kum 1:7; Yos 1:4; Ufu 16:12 
1 


262 


majeshi ya wapanda: farasi ilikuwa elfu 
ishirini mara elfa kumi; nilisikia hesabu 
yao. 17Hiyo ndivyo nilivyowaona hao 
farasi katika maono yangu, nao walio- 
kaa juu yao, wana dirii kifuani, kama za 
moto, na za samawi, na za kiberiti; na 
vichwa vya farasi hao ni kama vichwa 
vya simba,: na’ katika vinywa -vyao 
hutoka moto na moshi na kiberiti. 
18 Theluthi ya wanadamu wakauawa 
kwa mapigo matatu hayo, kwa moto huo 
na moshi huo na kiberiti hicho, yaliyo- 
toka katika vinywa vyao. Kwa maana 
nguvu za hao farasi ni katika vinywa 
vyao, na katika mikia yao; maana mikia 
yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao 
wanadhuru kwa hivyo. ?? Na wanadamu 
waliosalia, wasiouawa kwa mapigo ha- 
yo, hawakuzitubia zile kazi za mikono 
yao, hata wasiwasujudie mashetani, na 
sanamu za dhahabu na za fedha na za 
shaba na za mawe na za miti, Zisizowe- 
za kuona wala kusikia wala kuenenda.t 
21 Wala hawakuutubia uuaji wao, wala 
uchawi wao, wala uasherati wao, wala 
wivi wao.t 
1 0 1 Kisha nikaona malaika mwi- 
ngine mwenye nguvu akishuka 
kutoka mbinguni, amevikwa wingu; na 
upinde wa mvua juu ya kichwa chake; 
na uso wake ulikuwa kama jua, na 
miguu yake kama nguzo za moto.t ? Na 
katika mkono wake alikuwa na kitabu 
kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu 
wake wa kuume juu ya bahari, nao wa 
kushoto juu ya nchi. 3 Naye akalia kwa 
sauti kuu, kama simba angurumavyo. 
Na alipolia, zile ngurumo saba zikatoa 
sauti zao.t 4 Hata ngurumo saba zilipo- 
toa sauti zao, nalikuwa tayari kuandi- 
ka. Nami nalisikia sauti kutoka mbi- 
nguni ikisema, Yatie muhuri maneno 
hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 
saba, usiyaandike.t 5Na yule malaika 
niliyemwona, akisimama juu ya bahari 
na juu ya nchi, akainua mkono wake 
wa kuume kuelekea mbinguni,t 6 akaa- 
pa kwa yeye aliye hai hata milele na 
milele, yeye aliyeziumba mbingu na 


UFUNUO WA YOHANA 9- 11 


vitu vilivyomo, na nchi na'vitu vilivyo- 
mo, na bahari na vitu vilivyomo, ya 
kwamba hapatakuwa na wakati baada 
ya haya;t "isipokuwa katika siku za 
sauti ya malaika wa saba atakapokuwa 
tayari kupiga baragumu; hapo ndipo 
siri ya Mungu itakapotimizwa, kama 
alivyowahubiri watumishi wake hao 
manabii.! $Na sauti ile niliyoisikia 
kutoka mbinguni ilinena nami tena, 
ikisema, Enenda, ukakitwae kile kitabu 
kilichofunguliwa katika mkono wa yu- 
le malaika, aliyesimama juu ya bahari 
na juu ya nchi.t 9? Nikamwendea malai- 
ka yule nikamwambia kwamba anipe 
kile kitabu kidogo. Akaniambia, Ki- 
twae, ukile, nacho kitakutia uchungu 
tumboni mwako, bali katika kinywa 
chako kitakuwa kitamu kama asali.t 
10 Nikakitwaa kile kitabu kidogo katika 
mkono wa malaika yule, nikakila; na- 
cho kikawa kitamu kama asali kinywa- 
ni mwangu, na nilipokwisha kukila 
tumbo langu likatiwa uchungu. !! Wa- 
kaniambia, Imekupasa kutoa unabii 
tena juu ya watu na taifa na lugha na 
wafalme wengi.t 
JI Ji 1 Nikapewa mwanzi kama fi- 
mbo; na mmoja akaniambia, 
Inuka, ukalipime hekalu la Mungu, na 
madhabahu, na hao wasujuduo humo.t 
2 Na behewa iliyo nje ya hekalu uiache 
nje wala usiipime, kwa maana Mataifa 
wamepewa hiyo, nao wataukanyaga 
mji mtakatifu miezi arobaini na miwi- 
li.t 3 Nami nitawaruhusu mashahidi wa- 
ngu wawili, nao watatoa unabii siku 
elfu na mia mbili na sitini, hali wame- 
vikwa magunia. 4 Hao ndio ile mizeitu- 
ni miwili na vile vinara viwili visima 
mavyo mbele za Bwana wa nchi.t 5 Na 
mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka 
katika vinywa vyao na kuwala adui 
zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo 
ndivyo impasavyo kuuawa.t 6 Hao wa- 
na amri ya kuzifunga mbingu, ili mvua 
isinyeshe katika siku za unabii wao. 
Nao wana amri juu ya maji kuyageuza 
kuwa damu, na kuipiga nchi kwa kila 


9:20 Zab 115:4-7; 135:15-17; Dan 5:4,23; Isa 2:8,20; 17:8; 1 Kor 10:20; Ufu 16:9,11,21 
9:21 2 Fal 9:22 10:1 Ufu 4:3; 5:2 10:3 Yer 25:30; Hos 11:10; Amo 1:2 10:4 Dan 8:26; 12:4,9 


10:5-7 Kut 20:11; Kum 32:40; Dan 12:7; Amo 3:7 


10:6 Mwa 14:19,22; Neh 9:6; Kut 20:11; Zab 146:6; Ufu 6:11; Dan 12:7 

10:7 Amo 3:7; Dan 9:6,10; Zek 1:6; Mdo 3:21; Ufu 11:15; 17:17 10:8-10 Eze 2:8—3:3 

10:9 Eze 2:8; 3:1-3 10:11 Yer 1:10; 25:30; Dan 3:4; 7:14 11:1 Eze 40:3; Zek 2:1-2; 2 Kor 6:16 
11:2 Lk 21:24; Isa 63:18; Lk 21;24; Zab 79:1; Dan 8:10; Ufu 12:6,14; 13:5 11:4 Zek 4:3,1 1-14 


11:5 2 Fal 1:10; 2 Sam 22:9; Yer 5:14 


UFUNUO WA YOHANA 11 - 12 


pigo, kila watakapo.t "Hata wataka- 
poumaliza ushuhuda wao, yule mnya- 
ma atokaye katika kuzimu atafanya 
vita nao, naye atawashinda na ku- 
waua.t 8 Na mizoga yao itakuwa katika 
njia ya mji ule mkuu, uitwao kwa jinsi 
ya roho Sodoma, na Misri, tena ni hapo 
Bwana wao aliposulibiwa.t 9 Na watu 
wa hao jamaa na kabila na lugha na 
taifa waitazama mizoga yao siku tatu u 
nusu, wala hawaiachi mizoga yao ku- 
wekwa kaburini. 1° Nao wakaao juu ya 
nchi wafurahi juu yao na kushangilia. 
Nao watapelekeana zawadi wao kwa 
wao, kwa kuwa manabii hao wawili 
waliwatesa wao wakaao juu ya nchi.t 
11 Na baada ya siku hizo tatu u nusu, 
roho ya uhai itokayo kwa Mungu 
ikawaingia, wakasimama juu ya miguu 
yao; na hofu kuu ikawaangukia watu 
waliowatazama.! 12 Wakasikia sauti 
kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, Pa- 
ndeni hata huku. Wakapanda mbinguni 
katika wingu, adui zao wakiwatazama.! 
13 Na katika saa ile palikuwa na tete- 
meko kuu la nchi, na sehemu ya kumi 
ya mji ikaanguka; wanadamu elfu saba 
wakauawa katika tetemeko lile. Na 
waliosalia wakaingiwa na hofu, waka- 
mtukuza Mungu wa mbingu.t 

140le wa pili umekwisha pita, 
tazama ole wa tatu unakuja upesi.t 

15 Malaika wa saba akapiga baragu- 
mu, pakawa na sauti kuu katika mbingu, 
zikisema, Ufalme wa dunia umekwisha 
kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa 
Kristo wake, naye atamiliki hata milele 
na milele.t 16Na wale wazee ishirini na 
wanne waketio mbele za Mungu katika 
viti vya enzi vyao wakaanguka kifulifu- 
li, wakamsujudia Mungu?! !” wakisema, 
Tunakushukuru wewe, Bwana Mungu 
Mwenyezi, uliyeko na uliyekuwako, 
kwa sababu umeutwaa uweza wako ulio 
mkuu, na kumiliki.t 18Na mataifa wali- 
kasirika, hasira yako nayo ikaja, na 
wakati ukaja wa kuhukumiwa walioku- 





263 


fa, na wa kuwapa thawabu yao watu- 
mwa wako manabii na watakatifu, na 
hao, walichao jina lako, wadogo kwa 
wakubwa, na wa kuwaharibu hao wai- 
haribuo nchi.t 

19 Kisha Hekalu la Mungu lililoko 
mbinguni likafunguliwa, na sanduku la 
agano lake likaonekana ndani ya heka- 
lu lake. Kukawa na umeme, na sauti, 
na radi, na tetemeko la nchi, na mvua 
ya mawe nyingi sana.t 
1 2 1 Na ishara kuu ilionekana mbi- 

nguni; mwanamke aliyevikwa 

jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu 
yake, na juu ya kichwa cháke taji. ya 
nyota kumi na mbili. ? Naye alikuwa 
ana mimba, akilia, hali ana utungu na 
kuumwa katika kuzaa.! 3 Ikaonekana 
ishara nyingine mbinguni; na tazama, 
joka kubwa jekundų,, alikuwa na vi- 
chwa saba na pembe kumi, na juu ya 
vichwa vyake vilemba saba.t 4Na mkia 
wake wakokota theluthi ya nyota za 
mbinguni, na kuziangusha katika nchi. 
Na yule joka akasimama mbele ya yule 
mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaa- 
po, amle mtoto wake.t >” Naye akazaa 
mtoto mwanamume, yeye atakayewa- 
chunga mataifa yote kwa fimbo ya 
chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa 
hata kwa Mungu, na kwa kiti chake cha 
enzi.t $Yule mwanamke akakimbilia 
nyikani, ambapo ana mahali palipote- 
ngenezwa na Mungu, ili wamlishe 
huko muda wa siku elfu na mia mbili 
na sitini.t l 

7 Kulikuwa na vita mbinguni; Mi- 
kaeli na malaika zake wakapigana na 
yule joka, yule joka naye akapigana 
nao pamoja na malaika zake;t $nao 
hawakushinda, wala mahali pao hapa- 
kuonekana tena mbinguni. 7 Yule joka 
akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa 
zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, 
audanganyaye ulimwengu wote; akatu- 
pwa hata nchi, na malaika zake waka- 
tupwa pamoja naye.t 10 Nikasikia sauti 


11:61 Fal 17:1;Kut 7:17-19,20; 1 Sam 4:8 11:7 Dan 7:3,7,21; Ufu 13:1,5-7; 17:8 

11:8 Isa.1:9-10; Lk 13:34- 11:10 Zab 105:38 11:11 Eze 37:5,10; Mwa 15:12 11:12 2 Fal 2:11 
11:13 Ufu 6:12; 16:18; Eze 38:19,20; Dan 2:19 11:14 Ufu 9:12; 12:12 

11:15 Kut 15:18; Dan 2:44; 7:14,27; Zek 14:9; Oba 1:21; Zab 2:2; 10:16; 22:28; 

11:16 Ufu 4:4,10; 7:11 11:17 Kut 3:14; Isa 41:4; Ufu 4:8; 18:8 

11:18 Zab 2:1,5,12; 46:6; 99:1; 110:5; 115:13; Ufu 15:1; Rum 2:5; Amo 3:7; Zek 1:6; Dan 9:6,10 
11:19 Ufu 4:5; 8:5; 15:5; 16:18,21; 1 Fal 8:1,6; 2 Nya 5:7; Kut 9:24; 19;16 

12:2 Isa 66:7; Mik 4:10 12:3 Dan 7:7 12:4 Dan 8:10 12:5 Isa 66:7; Zab 2:9; Ufu 19:15 

12:6 Mt 2:13; Ufu 11:2,3 12:7 Dan 10:13,21; 12:1; Yud 1:9 


12:9 Mwa 3:1,14; Lk 10:18 Yn 12:31; Zek 3:1,2 


264 


kuu mbinguni, ikisema, Sasa kumeku- 
wa wokovu, na nguvu, na ufalme wa 
Mungu wetu, na mamlaka ya Kristo 
wake; kwa maana ametupwa chini 
mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashi- 
takiye mbele za Mungu wetu, mchana 
na usiku.t Nao wakamshinda kwa 
damu ya Mwana-Kondoo, na kwa neno 
la ushuhuda wao; ambao hawakupenda 
maisha yao hata kufa.t 12Kwa hiyo 
shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkaao 
humo. Ole wa nchi na bahari! Kwa 
maana yule Ibilisi ameshuka kwenu 
mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya 
kuwa ana wakati mchache tu.t 
13 Na joka yule alipoona ya kuwa 
ametupwa katika nchi, alimwudhi 
mwanamke yule aliyemzaa mtoto 
mwanamume. 4 Mwanamke yule aka- 
pewa mabawa mawili ya tai yule mku- 
bwa, ili aruke, aende zake nyikani hata 
mahali pake, hapo alishwapo kwa wa- 
kati na nyakati na nusu ya wakati, 
mbali na nyoka huyo.t 15 Nyoka akatoa 
katika kinywa chake, nyuma ya huyo 
mwanamke, maji kama mto, amfanye 
kuchukuliwa na mto ule. 16 Nchi ika- 
msaidia mwanamke; nchi ikafunua ki- 
nywa chake, ikaumeza mto ule alioutoa 
yule joka katika kinywa chake. !” Joka 
akamkasirikia yule mwanamke, akae- 
nda zake afanye vita juu ya wazao 
wake waliosalia, wazishikao amri za 
Mungu, na kuwa na ushuhuda wa 
Yesu; naye akasimama juu ya mchanga 
wa bahari.t 
JI 3 1 Kisha nikaona mnyama akito- 
ka katika bahari, mwenye pe- 
mbe kumi, na vichwa saba, na juu ya 
pembe zake ana vilemba kumi, na juu 
ya vichwa vyake majina ya makufuru.t 
?Na yule mnyama niliyemwona aliku- 
wa mfano wa chui, na miguu yake 
ilikuwa kama miguu ya dubu, na ki- 
nywa chake kama kinywa cha simba, 
yule joka akampa nguvu zake na kiti 
chake cha enzi na uwezo mwingi.t 
3 Nikaona kimoja cha vichwa vyake 
kana kwamba kimetiwa jeraha la mau- 


UFUNUO WA YOHANA 12- 13 


ti, na pigo lake la mauti likapona. 
Dunia yote ikamstaajabia mnyama yu- 
le.t 4Wakamsujudu yule joka kwa sa- 
babu alimpa huyo mnyama uwezo wa- 
ke; nao wakamsujudu yule mnyama, 
wakisema, Ni nani afananaye na mnya- 
ma huyu? Tena ni nani awezaye kufa- 
nya vita naye? 5 Naye akapewa kinywa 
cha kunena maneno makuu, ya maku- 
furu. Akapewa uwezo wa kufanya kazi 
yake miezi arobaini na miwili.t $ Aka- 
funua kinywa chake amtukane Mungu, 
na kulitukana jina lake, na maskani 
yake, nao wakaao mbinguni. 7 Tena 
akapewa kufanya vita na watakatifu na 
kuwashinda, akapewa uwezo juu ya 
kila kabila na jamaa na lugha na taifa.t 
88Na watu wote wakaao juu ya nchi 
watamsujudu, kila ambaye jina lake 
halikuandikwa katika kitabu cha uzima 
cha Mwana-Kondoo, aliyechinjwa ta- 
ngu kuwekwa misingi ya dunia.t ? Mtu 
akiwa na sikio na asikie. 1? Mtu akichu- 
kua mateka, atachukuliwa mateka. Mtu 
akiua kwa upanga, atauawa kwa upa- 
nga. Hapa ndipo penye subira na imani 
ya watakatifu.t 

11 Kisha nikaona mnyama mwingi- 
ne, akipanda juu kutoka katika nchi; 
naye alikuwa na pembe mbili mfano 
wa Mwana-Kondoo, akanena kama jo- 
ka.t 12 Naye atumia uwezo wote wa 
mnyama yule wa kwanza mbele yake. 
Naye aifanya dunia na wote wakaao 
ndani yake wamsujudie mnyama wa 
kwanza, ambaye jeraha lake la mauti 
lilipona. 3 Naye afanya ishara kubwa, 
hata kufanya moto kushuka kutoka 
mbinguni uje juu ya nchi mbele ya 
wanadamu.t 14Naye awakosesha wale 
wakaao juu ya nchi, kwa ishara zile 
alizopewa kuzifanya mbele ya huyo 
mnyama, akiwaambia wakaao juu ya 
nchi kumfanyia sanamu yule mnyama, 
aliyekuwa na jeraha la upanga naye 
akaishi.t 15 Akapewa kutia pumzi kati- 
ka ile sanamu ya mnyama, hata ile 
sanamu ya mnyama inene, na kuwafa- 
nya hao wote wasioisujudu sanamu ya 


12:10 Ayu 1:9-11; Zek 3:1; Ufu 11:15; Lk 22:31 12:11 Rum 8:37; Ufu 7:14 


12:12 Isa 44:23; 49:13 12:14 Dan 7:25; 12:7 


12:17 Ufu 13:7; 14:12; 19:10; 1 Yoh 5:10; Mwa 3:15 13:1 Dan 7:3,7; Ufu 11:7; 17:3,7-12 
13:2 Dan 7:4-6; Ufu 12:3 13:3 Ufu 17:8 13:5-6 Dan 7:8,11,25; 11:36; Ufu 11:2; 12:6,14 
13:7 Dan 7:21; Ufu 11:7 13:8 Zab 69:28; Dan 12:1; Isa 53:7; Ufu 12:12; 3:5; 17:8 

13:10 Yer 15:2; 43:11; Mt 26:52; Ufu 14:12 13:11 Ufu 16:13; Mt 7:15 

13:13 Mt 24:24; 2 The 2:9,10; 1 Fal 18:24-39 13:14 Kum 13:2-4; Ufu 19:20 





UFUNUO WA YOHANA 13-14 


mnyama wauawe.! 16 Naye awafanya 
wote, wadogo kwa wakubwa, na mata- 
jiri kwa maskini, na walio huru kwa 
watumwa, watiwe chapa katika mkono 
wao wa kuume, au katika vipaji vya 
nyuso zao;t 1 tena kwamba mtu awaye 
yote asiweze kununua wala kuuza, 
isipokuwa ana chapa ile, yaani, jina la 
mnyama yule, au hesabu ya jina lake. 
18 Hapa ndipo penye hekima. Yeye 
aliye na akili, na aihesabu hesabu ya 
mnyama huyo; maana ni hesabu ya 
kibinadamu. Na hesabu yake ni mia 
sita, sitini na sita.t 
1 4 1 Kisha nikaona, na tazama, hu- 
yo Mwana-Kondoo amesimama 

juu ya mlima Sayuni, na watu mia na 
arobaini na nne elfu pamoja naye, 
wenye jina lake na jina la Baba yake 
limeandikwa katika vipaji vya nyuso 
zao.t 2Nami nikasikia sauti kutoka 
mbinguni, kama sauti ya maji mengi, 
na kama sauti ya radi kuu. Na hiyo 
sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya 
wapiga vinubi, wakivipiga vinubi 
vyao;t 3na kuimba wimbo mpya mbele 
ya kile kiti cha enzi, na mbele ya wale 
wenye uhai wanne, na wale wazee; 
wala hapana mtu aliyeweza kujifunza 
wimbo ule, ila wale mia na arobaini na 
nne elfu, walionunuliwa katika nchi.t 
4Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja 
na wanawake, kwa maana ni bikira. 
Hawa ndio wamfuatao Mwana-Kondoo 
kila aendako. Hawa wamenunuliwa 
katika wanadamu, malimbuko kwa 
Mungu na kwa Mwana-Kondoo.! 5 Na 
katika vinywa vyao haukuonekana uo- 
ngo. Maana hawana mawaa.t 

6 Kisha nikaona malaika mwingine, 
akiruka katikati ya mbingu, mwenye 
Injili ya milele, awahubiri hao wakaao 
juu ya nchi, na kila taifa na kabila na 
lugha na jamaa,t 7akasema kwa sauti 
kuu, Mcheni Mungu, na kumtukuza, 
kwa maana saa ya hukumu yake ime- 
kuja. Msujudieni yeye aliyezifanya 
mbingu na nchi na bahari na chemche- 
mi za maji.t 


265 


8 Kisha mwingine, malaika wa pili, 
akafuata, akisema, Umeanguka, umea- 
nguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, 
maana ndio uliowanywesha mataifa yote 
mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake.t 

9 Na mwingine, malaika wa tatu, 
akawafuata, akisema kwa sauti kuu, 
Mtu awaye yote akimsujudu huyo 
mnyama na sanamu yake, na kuipokea 
chapa katika kipaji cha uso wake, au 
katika mkono wake,t 1? yeye naye ata- 
kunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya 
Mungu iliyotengenezwa, pasipo kucha- 
nganywa na maji, katika kikombe cha 
hasira yake; naye atateswa kwa moto 
na kiberiti mbele ya malaika watakati- 
fu, na mbele za Mwana-Kondoo.t 11 Na 
moshi wa maumivu yao hupanda juu 
hata milele na milele, wala hawana 
raha mchana wala usiku, hao wamsu- 
juduo huyo mnyama na sanamu yake, 
na kila aipokeaye chapa ya jina lake.t 
12 Hapa ndipo penye subira ya wataka- 
tifu, hao wazishikao amri za Mungu, 
na imani ya Yesu.t 

13 Nikasikia sauti kutoka mbinguni 
ikisema, Andika, Heri wafu wafao 
katika Bwana tangu sasa. Naam, asema 
Roho, wapate kupumzika baada ya 
taabu zao; kwa kuwa matendo yao 
yafuatana nao.t 

14 Kisha nikaona, na tazama, wingu 
jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi 
mmoja, mfano wa Mwanadamu, mwe- 
nye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, 
na katika mkono wake mundu mkali.t 
ISNa malaika mwingine akatoka katika 
hekalu, akimlilia kwa sauti kuu yeye 
aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, Tia 
mundu wako, ukavune; kwa kuwa saa ya 
kuvuna imekuja; kwa kuwa mavuno ya 
nchi yamekomaa.t 16Na yeye aliyeketi 
juu ya wingu akautupa mundu wake juu 
ya nchi, nchi ikavunwa. 

17 Kisha malaika mwingine akato- 
ka katika lile hekalu lililoko mbinguni, 
yeye naye ana mundu mkali. 18Na 
malaika mwingine akatoka katika ile 
madhabahu, yule mwenye mamlaka juu 


13:15 Dan 3:5,6 13:16 Ufu 19:20 13:18 Ufu 17:9; 15:2; 1 Fal 10:14; Ezr 2:13 

14:1 Eze 9:4; Ufu 7:3; 3:12 14:2 Eze 1:24; 43:2; Ufu 1:15 

14:3 Zab 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; Isa 42:10; Ufu 5:9 14:4 2 Kor 11:2; Efe 5:27 
14:5 Sef 3:13; Zab 32:2; Isa 53:9 14:6 Ufu 8:13 14:7 Kut 20:11; Zab 146:6 

14:8 Isa 21:9; Yer 51:7,8; Ufu 18:2; Dan 4:30 14:9 Ufu 13:12-17; Mt 10:28 

14:10 Isa 51:17; Mwa 19:24; Eze 38:22; Zab 75:8; Yer 25:15; Ufu 16:19 

14:11 Isa 34:9,10; Ufu 19:3 14:12 Isa 34:10; Ufu 13:10; 12:17 

14:13 Isa 57:2; Ebr 4:10; 1 Kor 15:58 14:14 Dan 7:13; 10:16; Mt 13:39,41 14:15 Yoe 3:13 


266 


ya moto; naye akamlilia kwa sauti kuu 
yule mwenye mundu ule mkali, akise- 
ma, Tia mundu wako mkali, ukachume 
vichala vya mzabibu wa nchi, maana 
zabibu zake zimeiva sana.t 19 Malaika 
yule akautupa mundu wake hata nchi, 
akauchuma mzabibu wa nchi, akazitu- 
pa zabibu katika shinikizo hilo kubwa 
la ghadhabu ya Mungu.t 20 Shinikizo 
lile likakanyagwa nje ya mji, damu 
ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye 
hatamu za farasi, kama mwendo wa 
maili mia mbili.t 
JI 5 1 Kisha nikaona ishara nyingine 
katika mbingu, iliyo kubwa, na 
ya ajabu; malaika saba wenye mapigo 
saba ya mwisho; maana katika hayo 
ghadhabu ya Mungu imetimia.t 
2 Tena nikaona kitu kama mfano wa 
bahari ya kioo iliyochangamana na mo- 
to, na wale wenye kushinda, watokao 
kwa yule mnyama, na sanamu yake, na 
kwa hesabu ya jina lake, walikuwa 
wamesimama kando-kando ya hiyo ba- 
hari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu.! 
3 Nao wauimba wimbo wa Musa, mtu- 
mwa wa Mungu, na wimbo wa Mwana- 
Kondoo, wakisema, Ni makuu, na ya 
ajabu, matendo yako, Ee Bwana Mungu 
Mwenyezi; Ni za haki, na za kweli, njia 
zako, Ee Mfalme wa mataifa.! 4Ni nani 
asiyekucha, Ee Bwana, na kulitukuza 
jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako 
u Mtakatifu; kwa maana mataifa yote 
watakuja na kusujudu mbele zako; kwa 
kuwa matendo yako ya haki yamekwi- 
sha kufunuliwa.t 
5 Na baada ya hayo nikaona, na 
hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni 
lilifunguliwa;t $na wale malaika saba, 
wenye mapigo saba, wakatoka katika 
hekalu, wamevikwa mavazi ya kitani 
safi, ya kung'aa, wamefungwa vifuani 
mwao mishipi ya dhahabu.t 7 Na mmo- 
ja wa wale wenye uhai wanne akawapa 
wale malaika saba vitasa saba vya 
dhahabu, vimejaa ghadhabu ya Mungu, 
aliye hai hata milele na milele.t 8 He- 


UFUNUO WA YOHANA l4- 16 


kalu likajazwa moshi uliotoka kwenye 
utukufu wa Mungu na uweza wake. 
Wala hapakuwa na mtu aliyeweza kui- 
ngia ndani ya hekalu, hata yatimizwe 
mapigo saba ya wale malaika saba.t 
1 6 1 Nikasikia sauti kuu kutoka 
hekaluni, ikiwaambia wale ma- 

laika saba, Enendeni, mkavimimine 
vile vitasa saba vya ghadhabu ya Mu- 
ngu juu ya nchi.t 

2 Akaenda huyo wa kwanza, akaki- 
mimina kitasa chake juu ya nchi; pakawa 
na jipu baya, bovu, juu ya wale watu 
wenye chapa ya huyo mnyama, na wale 
wenye kuisujudia sanamu yake.t 

3 Na huyo wa pili akakimimina kita- 
sa chake juu ya bahari, ikawa damu 
kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye 
roho ya uhai katika bahari vikafa.t 

4Na huyo wa tatu akakimimina 
kitasa chake juu ya mito na chemchemi 
za maji; zikawa damu.t $Nami nika- 
msikia malaika wa maji akisema, We- ' 
we u mwenye haki, uliyeko na uliye- 
kuwako, Mtakatifu, kwa kuwa 
umehukumu hivi;t Skwa kuwa wali- 
mwaga damu ya watakatifu na ya 
manabii, nawe umewapa damu wai- 
nywe; nao wamestahili.t 7 Nikaisikia 
hiyo madhabahu ikisema, Naam, Bwa- 
na Mungu Mwenyezi, ni za kweli, na 
za haki, hukumu zako.t 

8Na huyo wa nne akakimimina 
kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa 
kuwaunguza wanadamu kwa moto. 
9? Wanadamu wakaunguzwa maunguzo 
makubwa, nao wakalitukana jina la 
Mungu aliye na mamlaka juu ya mapi- 
go hayo; wala hawakutubu wala ku- 
mpa utukufu.t 

10 Na huyo wa tano akakimimina 
kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha 
yule mnyama; ufalme wake ukatiwa 
giza; wakatafuna ndimi zao kwa saba- 
bu ya maumivu,t !! wakamtukana Mu- 
ngu wa mbingu kwa sababu ya maumi- 
vu yao, na kwa sababu ya majipu yao; 
wala hawakuyatubia matendo yao.t 


14:18 Yoe 3:13 14:19 Ufu 19:15 14:20 Isa 63:3; Omb 1:15; Ufu 19:15; Yoe 3:13 

15:1 Law 26:21; Ufu 6:17; 12:1; 11:18 15:2 Ufu 4:6; 13:15; 5:8 

15:3 Kut 15:1,11;34:10; Zab 111:2; 139:14; 145:17; Yer 10:6,7; Kum 32:4; Yos 14:7; Ufu 5:9 
15:4 Yer 10:7; Zab 86:9; Mal 1:11 15:5 Kut 38:21; 40:34; Ufu 11:19 15:6 Law 26:21; Eze 28:13 
15:7 Ufu 4:6-8; 14:10 15:8 Kut 40:34; 1 Fal 8:10-11; 2 Nya 5:13-14; Isa 6:4; Eze 44:4 

16:1 Isa 66:6; Zab 69:24; Yer 10:25; Sef 3:8 16:2 Kut 9:10,11; Kum 28:35 16:3 Kut 7:17-21 
16:4 Kut 7:17-21; Zab 78:44 16:5 Zab 119:137; 145:17; Kut 3:14; Kum 32:4; Isa 44:4 

16:6 lsa 49:26; Zab 79:3 16:7 Zab 19:9; 119:137; Ufu 9:13; 19:2 16:9 Ufu 11:21; 9:20,21 


16:10 Kut 10:21; Isa 8:21,22 16:11 Dan 2:19 


UFUNUO WA YOHANA 16- 17 


12 Na huyo wa sita akakimimina 
kitasa chake juu ya mto ule mkubwa 
Frati; maji yake yakakauka, ili njia 
itengenezwe kwa wafalme watokao 
katika maawio ya jua.t 3 Nikaona roho 
tatu za uchafu zilizofanana na vyura, 
zikitoka katika kinywa cha yule joka, 
na katika kinywa cha yule mnyama, na 
katika kinywa cha yule nabii wa uo- 
ngo.t 14 Hizo ndizo roho za mashetani, 
zifanyazo ishara, zitokazo na kuwae- 
ndea wafalme wa ulimwengu wote 
kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu 
ya Mungu Mwenyezi.t 15 (Tazama, naja 
kama mwivi. Heri akeshaye, na kuya- 
tunza mavazi yake, asiende uchi hata 
watu wakaione aibu yake.) 16 Waka- 
wakusanya hata mahali paitwapo kwa 
Kiebrania, Har-Magedoni.t 

17 Na huyo wa saba akakimimina 
kitasa chake juu ya anga. Sauti kuu 
ikatoka katika hekalu, katika kile kiti 
cha enzi, ikisema, Imekwisha kuwa.t 
18 Pakawa na umeme na sauti na radi; 
na palikuwa na tetemeko la nchi ku- 
bwa, ambalo tangu wanadamu kuwako 
juu ya nchi hapakuwa namna ile, jinsi 
lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo.t 
19Na mji ule mkuu ukagawanyikana 
mafungu matatu, na miji ya mataifa 
ikaanguka; na Babeli ule mkuu ukaku- 
mbukwa mbele za Mungu, kupewa 
kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya 
hasira yake.t 20 Kila kisiwa kikakimbia, 
wala milima haikuonekana tena.t ?! Na 
mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe 
mazito kama talanta, ikashuka kutoka 
mbinguni juu ya wanadamu. Wanada- 
mu wakamtukana Mungu kwa sababu 
ya lile pigo la mvua ya mawe; kwa 
maana pigo lake ni kubwa mno.t 
1 7 1 Akaja mmoja wa wale malai- 

ka saba, wenye vile vitasa saba, 
akanena nami, akisema, Njoo huku, 
nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba 
mkuu aketiye juu ya maji mengi;t 
2ambaye wafalme wa nchi wamezini 


267 


naye, nao wakaao katika nchi wamele- 
vywa kwa mvinyo ya uasherati wake.t 
3 Akanichukua katika Roho hata ja- 
ngwani, nikaona mwanamke, ameketi 
juu ya mnyama mwekundu sana, mwe- 
nye kujaa majina ya makufuru, mwe- 
nye vichwa saba na pembe kumi.t 4Na 
mwanamke yule alikuwa amevikwa 
nguo ya rangi ya zambarau, na nyeku- 
ndu, amepambwa kwa dhahabu, na kito 
cha thamani, na lulu, naye alikuwa na 
kikombe cha dhahabu mkononi mwa- 
ke, kilichojawa na machukizo, na ma- 
chafu ya uasherati wake.! 5Na katika 
kipaji cha uso wake alikuwa na jina 
limeandikwa, la siri, BABELI MKUU, 
MAMA WA MAKAHABA NA MA- 
CHUKIZO YA NCHI.t $Nikamwona 
yule mwanamke amelewa kwa damu ya 
watakatifu, na kwa damu ya mashahidi 
wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaa- 
jabu ajabu kuu.! 7Na yule malaika 
akaniambia, Kwani kustaajabu? Nita- 
kuambia siri ya mwanamke huyu, na 
ya mnyama huyu amchukuaye, mwe- 
nye vile vichwa saba na zile pembe 
kumi. $ Yule mnyama uliyemwona ali- 
kuwako, naye hayuko, naye yu tayari 
kupanda kutoka kuzimu na kwenda 
kwenye uharibifu. Na hao wakaao juu 
ya nchi, wasioandikwa majina yao 
katika kitabu cha uzima tangu kuwe- 
kwa misingi ya ulimwengu, watastaa- 
jabu wamwonapo yule mnyama, ya 
kwamba alikuwako, naye hayuko, naye 
atakuwako.t | Hapo ndipo penye akili 
zenye hekima. Vile vichwa saba ni 
milima saba anayokalia mwanamke 
huyo.t 10 Navyo ni wafalme saba. Wa- 
tano wamekwisha kuanguka, na mmoja 
yupo, na mwingine hajaja bado. Naye 
atakapokuja imempasa kukaa muda 
mchache. 11Na yule mnyama aliyeku- 
wako naye hayuko, yeye ndiye wa 
nane, naye ni mmoja wa wale saba, 
naye aenenda kwenye uharibifu.t 


16:12 Isa 11:15; 41:2; 44:27; Mwa 15:18; Kum 1:7; Yos 1:4; Yer 50:38 
16:13 Ufu 12:9; 13:1,11; Kut 8:3; 1 Fal 22:21-23 16:14 Ufu 13:13; 19:19 
16:15 Mt 24:43-44; Lk 12:39-40; Ufu 3:3,18; 1 The 5:2 

16:16 2 Fal 9:27; 23:29; Zek 12:11; Amu 5:19,31 16:17 Isa 66:6 


16:18 Ufu 4:5; 8:5; 11:13,19; Kut 19:16; Dan 12:1 


16:19 Isa 51:17; Dan 4:30; Yer 25:15; Ufu 14:10 16:20 Ufu 6:14; 20:11 

16:21 Kut 9:23; Ufu 11:19 17:1 Yer 51:13; Ufu 15:1 17:2 Isa 23:17; Yer 51:7; Ufu 14:8; 18:3 
17:3 Ufu 13:1; Dan 7:7 17:4 Yer 51:7; Eze 28:13,16 17:5 2 The 2:7; Dan 4:30; Ufu: 14:8; 16:19 
17:6 Ufu 18:24 17:8 Dan 7:3,7; 12:1; Ufu 11:7; 13:1-3; 3:5; Zab 69:28- 17:9 Ufu 13:1,18 


17:11 Ufu 19:20 


268 


12 Na zile pembe kumi ulizoziona ni 
wafalme kumi, ambao hawajapokea ufa- 
Ime bado, lakini wapokea mamlaka ka- 
ma wafalme muda wa saa moja pamoja 
na yule mnyama.t 3 Hawa wana shauri 
moja, nao wampa yule mnyama nguvu 
zao na mamlaka yao. “Hawa watafanya 
vita na Mwana-Kondoo, na Mwana Ko- 
ndoo atawashinda, kwa maana Yeye ni 
Bwana wa Mabwana, na Mfalme wa 
Wafalme, na hao walio pamoja naye 
ndio walioitwa, na wateule, na waami- 
nifu.t !5Kisha akaniambia, Yale maji 
uliyoyaona, hapo aketipo yule kahaba, ni 
jamaa na makutano na mataifa na lugha.t 
I6Na zile pembe kumi ulizoziona, na 
huyo mnyama, hao watamchukia yule 
kahaba, nao watamfanya kuwa mkiwa 
na uchi, watamla nyama yake, watamte- 
keteza kabisa kwa moto.t 17 Maana Mu- 
ngu ametia mioyoni mwao kufanya 
shauri lake, na kufanya shauri moja, na 
kumpa yule mnyama ufalme wao hata 
maneno ya Mungu yatimizwe.t 18Na 
yule mwanamke uliyemwona, ni mji ule 
mkubwa, wenye ufalme juu ya wafalme 
wa nchi.t 
1 8 1 Baada ya hayo naliona malai- 

ka mwingine, akishuka kutoka 
mbinguni, mwenye mamlaka kuu; na 
nchi ikaangazwa kwa utukufu wake.t 
2 Akalia kwa sauti kuu, akisema, 
Umeanguka, umeanguka Babeli ule 
mkuu; umekuwa maskani ya masheta- 
ni, na ngome ya kila roho mchafu, na 
ngome ya kila ndege mchafu mwenye 
kuchukiza;t 3kwa kuwa mataifa yote 
wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya 
uasherati wake, na wafalme wa nchi 
wamezini naye, na wafanya biashara 
wa nchi wamepata mali kwa nguvu za 
kiburi chake.t 

4 Kisha nikasikia sauti nyingine 
kutoka mbinguni, ikisema, Tokeni 
kwake, enyi watu wangu, msishiriki 
dhambi zake, wala msipokee mapigo 
yake.t $ Kwa maana dhambi zake zime- 
fika hata mbinguni, na Mungu ameku- 
mbuka maovu yake.t $Mlipeni kama 


UFUNUO WA YOHANA 17- 18 


yeye alivyolipa, mkamlipe mara mbili 
kwa kadiri ya matendo yake. Katika 
kikombe kile alichokichanganyisha, 
mchanganyishieni maradufu.t 7Kwa 
kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa, 
mpeni maumivu na huzuni kadiri iyo 
hiyo. Kwa kuwa husema moyoni mwa- 
ke, Nimeketi malkia, wala si mjane, 
wala sitaona huzuni kamwe.t 8Kwa 
sababu hiyo mapigo yake yatakuja 
katika siku moja, mauti, na huzuni, na 
njaa, naye atateketezwa kabisa kwa 
moto. Kwa maana Bwana Mungu ali- 
yemhukumu ni mwenye nguvu.t 

9 Na hao wafalme wa nchi, walio- 
zini naye na kufanya anasa pamoja 
naye, watalia na kumwombolezea; 
wauonapo moshi wa kuungua kwake;tt 
10 wakisimama mbali kwa hofu ya mau- 
mivu yake, wakisema, Ole, ole, mji ule 
ulio mkuu, Babeli, mji ule ulio na 
nguvu! Kwa kuwa katika saa moja 
hukumu yako imekuja.t 1! Nao wafanya 
biashara wa nchi walia na kumwombo- 
lezea, kwa sababu hapana mtu anunua- 
ye bidhaa yao tena;t !2? bidhaa ya dha- 
habu, na fedha, na kito chenye 
thamani, na lulu, na kitani nzuri, na 
nguo ya rangi ya zambarau, na hariri, 
na nguo nyekundu; na kila mti wa uudi, 
na kila chombo cha pembe, na kila 
chombo cha mti wa thamani nyingi, na 
cha shaba, na cha chuma, na cha 
marimari;t 3 na mdalasini, na iliki, na 
uvumba, na marhamu, na ubani, na 
mvinyo, na mafuta ya mzeituni, na 
unga mzuri, na ngano, na ng'ombe, na 
kondoo, na farasi, na magari, na miili 
na roho za wanadamu.t 14Na matunda 
yaliyotamaniwa na roho yako yame- 
kuondokea; na vitu vyote vilivyo laini 
na vitu vya fahari vimekupotea; wala 
watu hawataviona tena kamwe. 

15 Na wafanya biashara ya vitu hi- 
vyo, waliopata mali kwake, watasimama 
mbali, kwa hofu ya maumivu yake; 
wakilia na kuomboleza,! 16 wakisema, 
Ole, ole, mji ule mkuu! Uliovikwa kitani 
nzuri, na nguo ya rangi ya zambarau, na 


17:12 Dan 7:20,24 17:14 Kum 10:17; Dan 2:47; Ufu 19:14,16 17:15 Isa 8:7; Yer 47:2; 51:13 
17:16 Ufu 12:13; 18:8 17:17 Ufu 10:7 17:18 Zab 2:2; 89:27; Ufu 18:10 

18:1 Ufu 10:1; Eze 43:2 18:2 Isa 13:21; 21:9; 34:11 Yer 9:11; 50:39; 51:8; Ufu 14:8; Dan 4:30 
18:3 Isa 23:17; Yer 25:15,27; 51:7; Nah 3:4 18:4 Isa 48:20; 52:11; Yer 50:8; 51:6,9,45 

18:5 Mwa 18:20-21; Yer 51:9 18:6 Zab 137:8; Yer 50:15,29; 2 The 1:6 

18:7-8 Isa 47:7-9; Yer 50:29 18:8 Isa 47:9; Yer 50:34; Ufu 17:16 18:9-10 Eze 26:16-17 

18:9 Eze 27:30-35; Isa 23:17; Ufu 17:2 18:10 Dan 4:30; Eze 26:17; Isa 21:9; Yer 51:8; Ufu 14:8 
18:11 Eze 27:31,36 18:12-13 Eze 27:12-13,22 18:13 Eze 27:13 18:15 Eze 27:31,36 


UFUNUO WA YOHANA 18- 19 


nguo nyekundu, na kupambwa kwa dha- 
habu, na kito cha thamani, na lulu;t 
kwa kuwa katika saa moja utajiri 
mwingi namna hii umekuwa ukiwa. Na 
kila nahodha na kila aendaye mahali 
popote kwa matanga, na mabaharia, nao 
wote watendao kazi baharini, wakasima- 
ma mbali;t 18 wakalia sana, walipouona 
moshi wa kuungua kwake, wakisema, Ni 
mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa!t 
19 Wakatupa mavumbi juu ya vichwa 
vyao, wakalia, wakitokwa na machozi 
na kuomboleza, wakisema, Ole, ole, mji 
ule ulio mkuu! Ambao ndani yake wote 
wenye merikebu baharini walipata mali 
kwa utajiri wake; kwa kuwa katika saa 
moja umekuwa ukiwa.! Furahini juu 
yake, enyi mbingu, nanyi watakatifu na 
mitume na manabii; kwa maana Mungu 
amehukumu hukumu yenu juu yake.t 
21 Na malaika mmoja mwenye ngu- 
vu akainua jiwe, kama jiwe kubwa la 
kusagia, akalitupa katika bahari, akise- 
ma, Kama hivi, kwa nguvu nyingi, 
utatupwa Babeli, mji ule mkuu, wala 
hautaonekana tena kabisa.t ?? Wala 
sauti ya wapiga vinanda, na ya wapiga 
zomari, na ya wapiga filimbi, na ya 
wapiga baragumu, haitasikiwa ndani 
yako tena kabisa; wala fundi awaye 
yote wa kazi yo yote hataonekana 
ndani yako tena kabisa; wala sauti ya 
jiwe la kusagia haitasikiwa ndani yako 
tena kabisa;tt 5 wala nuru ya taa haita- 
mulika ndani yako tena kabisa, wala 
sauti ya bwana-arusi na bibi-arusi hai- 
tasikiwa ndani yako tena kabisa; maana 
hao wafanya biashara wako walikuwa 
wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote 
walidanganywa kwa uchawi wako.t 
24Na ndani yake ilionekana damu ya 
manabii, na ya watakatifu, na ya wale 
wote waliouawa juu ya nchi.t 
JI . 1 Baada ya hayo nikasikia sauti 
kama sauti ya makutano mengi, 
sauti kubwa mbinguni, ikisema, Hale- 


269 


luya;e Wokovu na utukufu na nguvu 
zina Bwana Mungu wetu;t ? kwa kuwa 
hukumu zake ni za kweli na za haki; 
maana amemhukumu yule kahaba 
mkuu aliyeiharibu nchi kwa uasherati 
wake, na kuipatiliza damu ya watumwa 
wake mkononi mwake.t 3 Wakasema 
mara ya pili, Haleluya. Na moshi wake 
hupaa juu hata milele na milele.t 4Na 
wale wazee ishirini na wanne, na wale 
wenye uhai wanne, wakasujudu na 
kumwabudu Mungu, aketiye katika ki- 
le kiti cha enzi, wakisema, Amina, 
Haleluya.t 5Sauti ikatoka katika kile 
kiti cha enzi ikisema, Msifuni Mungu 
wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi 
mnaomcha, wadogo kwa wakuu.t 6 Ni- 
kasikia sauti kama sauti ya makutano 
mengi, na kama sauti ya maji mengi, 
na kama sauti ya radi yenye nguvu, 
ikisema, Haleluya; kwa kuwa Bwana 
Mungu wetu, Mwenyezi, amemiliki.t 
17Na tufurahi, tukashangilie, tukampe 
utukufu wake; kwa kuwa arusi ya 
Mwana-Kondoo imekuja, na mkewe 
amejiweka tayari.t 8Naye amepewa 
kuvikwa kitani nzuri, ing'arayo, safi; 
kwa maana kitani nzuri hiyo ni mate- 
ndo ya haki ya watakatifu.t 

9 Naye akaniambia, Andika, Heri 
walioalikwa karamu ya arusi ya Mwana- 
Kondoo. Akaniambia, Maneno haya ni 
maneno ya kweli ya Mungu.t 10 Nami 
nikaanguka mbele ya miguu yake, ili 
nimsujudie; akaniambia, Angalia, usifa- 
nye hivi; mimi ni mjoli wako na wa 
ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. 
Msujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda 
wa Yesu ndio roho ya unabii.t 

11 Kisha nikaziona mbingu zimefu- 
nuka, na tazama, farasi mweupe, na 
yeye aliyempanda, aitwaye Mwaminifu 
na Wa-kweli, naye kwa haki ahukumu 
na kufanya vita.t 12Na macho yake 
yalikuwa kama mwali wa moto, na juu 
ya kichwa chake vilemba vingi; naye 


18:16 Ufu 17:4 18:17 Isa 23:14; Eze 27:26-30 18:18 Eze 27:32; Isa 34:10 
18:19 Eze 26:19; 27:30-34 18:20 Kum 32:43; Yer 51:48; Isa 44:23 


18:21 Yer 51:63-64; Eze 26:21; Dan 4:30 18:22 Eze 26:13; Isa 24:8 


18:22-23 Yer 7:34; 25:10 


18:23 Yer 7:34; 16:9; 25:10; Isa 23:8; 47:9 18:24 Yer 51:9,49; Mt 23:35; Ufu 6:10; 17:6; 19:2 
19:1 Zab 104: 35; Ufu 11:15 19:2 Kum 32:43; 2 Fal 9:7; Zab 19:9; 119: 137; Ufu 16:7; 6: 10 
19:3 Isa 34:10; 104:35 19:4 Ufu 5:14; Isa 6:1; Zab 47:8; 106:48 


19:5 Zab 115:13; 22:23; 134:1; 135:1 


19:6 Eze 1:24; 43:2; Zab 93:1; "97:1; 99:1; Dan 10:6; Ufu 11:15 19:7 Zab 118:24; Ufu 21:2,9 
19:8 Zab 45:14; Isa 61:10 19:9 Mt 22:2-3; Lk 14:15 19:10 Ufu 12:11; 22:8; Mdo 10:25,26 


19:11 Eze 1:1; Zab 96: 13; Isa 11:4; Ufu 3: 14 


a 19:1 Haleluya maana yake ni, Msifuni Bwana. 


270 


ana jina lililoandikwa, asilolijua mtu 
ila yeye mwenyewe.! 3Naye amevi- 
kwa vazi lililochovywa katika damu, 
na jina lake aitwa, Neno la Mungu.t 
14Na majeshi yaliyo mbinguni waka- 
mfuata, -wamepanda farasi weupe na 
kuvikwa kitani nzuri, nyeupe, safi.t 
15Na upanga mkali hutoka kinywani 
mwake ili awapige mataifa kwa huo. 
Naye atawachunga kwa fimbo ya chu- 
ma, naye anakanyaga shinikizo la mvi- 
nyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu 
Mwenyezi.t 16 Naye ana jina limeandi- 
kwa katika vazi lake na paja lake, 
MFALME WA WAFALME, NA 
BWANA WA MABWANA! 

17 Kisha nikaona malaika mmoja 
amesimama katika jua; akalia kwa 
sauti kuu, akiwaambia ndege wote 
warukao katikati ya mbingu, Njoni 
mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo 
kuu;t !8 mpate kula nyama ya wafalme, 
na nyama ya majemadari, na nyama ya 
watu hodari, na nyama ya farasi na ya 
watu wawapandao, na nyama ya watu 
wote, waungwana kwa watumwa, wa- 
dogo kwa wakubwa. 

19 Kisha nikamwona huyo mnyama, 
na wafalme wa nchi, na majeshi yao, 
wamekutana kufanya vita na yeye ake- 
tiye juu ya farasi yule, tena na majeshi 
yake.t 20 Yule mnyama akakamatwa, na 
yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye 
aliyezifanya hizo ishara mbele yake, 
ambazo kwa hizo aliwadanganya watu 
wale walioipokea ile chapa ya huyo 
mnyama, nao walioisujudia sanamu ya- 
ke; hao wawili wakatupwa wangali hai 
katika lile ziwa la moto liwakalo kwa 
kiberiti;t 21 na wale waliosalia waliuawa 
kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya 
yule farasi, upanga utokao katika ki- 
nywa chake. Na ndege wote wakashiba 
kwa nyama zao.t 
2 0 1 Kisha nikaona malaika akishu- 

ka ' kutoka mbinguni, mwenye 
ufunguo wa kuzimu, na mnyororo mku- 
bwa mkononi mwake.t ? Akamshika yule 
joka, yule nyoka wa zamani, ambaye ni 


19:12 Dan 10:6; Ufu 1:14; 2:18; 3:12 


UFUNUO WA YOHANA 19 - 20 


Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 
elfu;t 3akamtupa katika kuzimu, aka- 
mfunga, akatia muhuri juu yake, asipate 
kuwadanganya mataifa tena, hata ile 
miaka elfu itimie; na baada ya hayo 
yapasa afunguliwe muda mchache.t 

4 Kisha nikaona viti vya enzi, wa- 
kaketi juu yake, nao wakapewa huku- 
mu; nami nikaona roho zao waliokatwa 
vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, 
na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao 
wasiomsujudia yule mnyama, wala sa- 
namu yake, wala hawakuipokea ile 
chapa katika vipaji vya nyuso zao, 
wala katika mikono yao; nao wakawa 
hai, wakatawala pamoja na Kristo mia- 
ka elfu.t SHao wafu waliosalia hawa- 
kuwa hai, hata itimie ile miaka elfu.t 
6 Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri, na 
mtakatifu, ni yeye aliye na sehemu 
katika ufufuo wa kwanza; juu ya hao 
mauti ya pili haina nguvu; bali wata- 
kuwa makuhani wa Mungu na wa 
Kristo, nao watatawala pamoja naye 
hiyo miaka elfu.t 

7 Na hiyo miaka elfu itakapokwi- 
sha, Shetani atafunguliwa, atoke kifu- 
ngoni mwake; $naye atatoka kuwada- 
nganya mataifa walio katika pembe 
nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwa- 
kusanya kwa vita, ambao hesabu yao 
ni kama mchanga wa bahari.t ? Waka- 
panda juu ya upana wa nchi, wakaizi- 
ngira kambi ya watakatifu, na mji huo 
uliopendwa. Moto ukashuka kutoka 
mbinguni, ukawala.t 10° Na yule Ibilisi, 
mwenye kuwadanganya, akatupwa ka- 
tika ziwa la moto na kiberiti, alimo 
yule mnyama na yule nabii wa uongo. 
Nao watateswa mchana na usiku hata 
milele na milele.t 

11 Kisha nikaona kiti cha enzi, kiku- 
bwa, cheupe, na yeye aketiye juu yake; 
ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso 
wake, na mahali pao hapakuonekana.! 
12 Nikawaona wafu, wakubwa kwa wa- 
dogo, wamesimama mbele ya hicho kiti 
cha enzi; na vitabu vikafunguliwa; na 
kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho 


19:13 Isa 63:1; Yn 1:1 19:14 Ufu 17:14 


19:15 Zab 2:9; Isa 11:4; 63:3; Yoe 3:13; Ufu 14:20; 12:5 
19:16 Kum 10:17; Dan 2:47; Ufu 17:14; 1 Tim 6:15 19:17-18 Eze 39:4,17-20 


19:19 Zab 2:2; Ufu 16:16 


19:20 Ufu 13:1-18; 20:10; Dan 7:11,26 


19:21 Eze 39:17,20 


20:1 2 Pet 2:4; Yud 1:6 20:2 Mwa 3:1; Zek 3:1; Ufu 9:1; 12:9 20:3 2 The 2:9,10 
20:4 Dan 7:9,22,27; Lk 22:30; 1 Kor 6:2 20:5 1 Kor 15:23; 1 The 4:16 20:6 Isa 61:6; Ufu 5:10 
20:8 Eze 7:2; 38:2,9, 15 20:9 Hab 1:6; 2 Fal 1:10; Eze 38:22; 39:6 20:10 Mwa 19:24; Ufu 19:20 


20:11 Mt 25: 31-46; Dan 2:35 





UFUNUO WA YOHANA 20 -21 


ni cha uzima; na hao wafu wakahuku- 
miwa katika mambo hayo yaliyoandi- 
kwa katika vile vitabu, sawasawa na 
matendo yao.t 3 Bahari ikawatoa wafu 
waliokuwamo ndani yake; na Mauti na 
Kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo 
ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu 
kwa kadiri ya matendo yake.t 14 Mauti 
na Kuzimu zikatupwa katika lile ziwa 
la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani, 
hilo ziwa la moto.t 15Na iwapo mtu ye 
yote hakuonekana ameandikwa katika 
kitabu cha uzima, alitupwa katika lile 
ziwa la moto.t 
2 JI 1 Kisha nikaona mbingu mpya 
na nchi mpya; kwa maana mbi- 
ngu za kwanza na nchi ya kwanza 
zimekwisha kupita, wala hapana bahari 
tena.t 2? Nami nikauona mji ule mtaka- 
tifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kuto- 
ka mbinguni kwa Mungu, umewekwa 
tayari, kama bibi-arusi aliyekwisha ku- 
pambwa kwa mumewe.t 3 Nikasikia 
sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha 
enzi ikisema, Tazama, maskani ya 
Mungu ni pamoja na wanadamu, naye 
atafanya maskani yake pamoja nao, 
nao watakuwa watu wake. Naye Mu- 
ngu mwenyewe atakuwa pamoja nao.?t 
4 Naye atafuta kila chozi katika macho 
yao, wala mauti haitakuwapo tena; 
wala maombolezo, wala kilio, wala 
maumivu hayatakuwapo tena; kwa ku- 
wa mambo ya kwanza yamekwisha 
kupita.t $Na yeye aketiye juu ya kile 
kiti cha enzi akasema, Tazama, naya- 
fanya yote kuwa mapya. Akaniambia, 
Andika ya kwamba maneno hayo ni 
amini na kweli.t $ Akaniambia, Ime- 
kwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, 
Mwanzo na Mwisho. Mimi nitampa 
yeye mwenye kiu, ya chemchemi ya 
maji ya uzima, bure.t 7 Yeye ashindaye 
atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu 
wake, naye atakuwa mwanangu.t 8 Bali 
waoga, na wasioamini, na wachukizao, 
na wauaji, na wazinzi, na wachawi, na 
hao waabuduo sanamu, na waongo 


271 


wote, sehemu yao ni katika lile ziwa 
liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo 
mauti ya pili.t 

9 Akaja mmoja wa wale malaika 
saba waliokuwa na vile vitasa saba 
vilivyojaa yale mapigo saba ya mwisho, 
naye akanena nami, akisema, Njoo huku, 
nami nitakuonyesha yule Bibi-arusi, 
mke wa Mwana-Kondoo.t 1? Akanichu- 
kua katika Roho mpaka mlima mkubwa, 
mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu, 
Yerusalemu, ukishuka kutoka mbinguni 
kwa Mwenyezi Mungu;t 1! wenye utuku- 
fu wa Mungu, na mwangaza wake 
ulikuwa mfano wa kito chenye thamani 
nyingi kama kito cha yaspi, safi kama 
bilauri;t ulikuwa na ukuta mkubwa, 
mrefu, wenye milango kumi na miwili, 
na katika ile milango malaika kumi na 
wawili; na majina yameandikwa ambayo 
ni majina ya kabila kumi na mbili za 
Waisraeli.t 3 Upande wa mashariki mi- 
lango mitatu; na upande wa kaskazini 
milango mitatu; na upande wa kusini 
milango mitatu; na upande wa magharibi 
milango mitatu. 14Na ukuta wa mji 
ulikuwa na misingi kumi na miwili, na 
katika ile misingi majina kumi na mawili 
ya wale mitume kumi na wawili wa 
Mwana-Kondoo. !5Na yeye aliyesema 
nami alikuwa na mwanzi wa' dhahabu, 
apate kuupima huo mji, na milango 
yake, na ukuta wake.t 16Na ule mji ni 
wa mraba, na marefu yake sawasawa na 
mapana yake. Akaupima mji kwa ule 
mwanzi; ulikuwa kama maili elfu na mia 
tano; marefu yake na mapana yake na 
kwenda juu kwake ni sawasawa.! 
17 Akaupima ukuta wake, ukapata dhiraa 
mia na arobaini na nne, kwa kipimo cha 
kibinadamu, maana yake, cha malaika. 
18 Na majenzi ya ule ukuta wake yaliku- 
wa ya yaspi, na mji ule ulikuwa wa 
dhahabu safi, mfano wa kioo safi.t 9 Na 
misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepa- 
mbwa kwa vito vya thamani vya kila 
namna. Msingi wa kwanza ulikuwa 
yaspi; wa pili yakuti samawi; wa tatu 


20:12 Dan 7:10; Ufu 3:5; Flp 4:3; Rum 2:6 20:43 Yn 5:28,29 20:14 3 Kor 45:26,55 

20:15 Dan 12:1; Mt 25:41 21:4 Isa 65:17; 66:22; 2 Pet 3:13; Ufu 20:11. 

21:2 Isa 52:1; 61:10; Ufu 3:12; 19:17; Ebr 11310 21:3 Eze 37:27: Law 26:1-12: Zek 2:40: Isa 8:8 
21:4 Isa 25:8; 33:10; 35:10;65:19; Ufu 7:17; Yer 31:16 21:5 Ufu 4:2; £82 Kor 5;17; Zab 47:8 
21:6 Isa 55:1; Ufu 1:8; 22:17; Zek 14:8 21:7 2 Sam 7:14; Zab 89:27-28: Wit 227 

21:8 Ufu 22:15; 20:14; Ebr 1%38,39 24:9% Law 26:21; Ufu }5:} 21:10 Eze 40:2: isa 52:1 

21:11 Isa 58:8; 60:1,2,19 21:12-13 Eze 48:30-35 21:15 Eze 40:3,5 21:16; Bze 43:16; 48:167 


21:18-21 Isa 54:11-12 


b 21:3 Au hivi, Naye mwenyewe, Mungu pamoja nao, atakuwa Mungu wao. 


272 


kalkedoni; wa nne zumaridi;t wa tano 
sardoniki; wa sita akiki; wa saba kriso- 
litho; wa nane zabarajadi; wa kenda 
yakuti ya manjano; wa kumi krisopraso; 
wa kumi na moja hiakintho; wa kumi na 
mbili amethisto. 

21 Na ile milango kumi na miwili 
ni lulu kumi na mbili; kila mlango ni 
lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu 
safi kama kioo kiangavu. 2? Nami si- 
kuona hekalu ndani yake; kwa maana 
Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana- 
Kondoo, ndio hekalu lake. 

23 Na mji ule hauhitaji jua wala 
mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu 
wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni 
Mwana-Kondoo.t 4 Na mataifa watate- 
mbea katika nuru yake. Na wafalme wa 
nchi huleta utukufu wao ndani yake.t 
25Na milango yake haitafungwa ka- 
mwe mchana; kwa maana humo hamna 
usiku.t 26 Nao wataleta utukufu na he- 
shima ya mataifa ndani yake. 7 Na 
ndani yake hakitaingia kamwe cho 
chote kilicho kinyonge, wala yeye 
afanyaye machukizo na uongo, bali 
wale walioandikwa katika kitabu cha 
uzima cha Mwanņa-Kondoo.t 
2 2 l Kisha akanionyesha mto wa 

maji ya uzima, wenye kung'aa 
kama bilauri, ukitoka katika kiti cha 
enzi cha Mungu, na cha Mwana-Ko- 
ndoo,! ? katikati ya njia kuu yake. Na 
upande huu na upande huu wa ule mto, 
ulikuwapo mti wa uzima, uzaao matu- 
nda, aina kumi na mbili, wenye kutoa 
matunda yake kila mwezi; na majani ya 
mti huo ni ya kuwaponya mataifa.t 
3 Wala hapatakuwa na laana yo yote 
tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na 
cha Mwana-Kondoo kitakuwamo ndani 
yake. Na watumwa wake watamtumi- 
kia;t 4nao watamwona uso wake, na 
jina lake litakuwa katika vipaji vya 
nyuso zao.t 5 Wala hapatakuwa na usi- 
ku tena; wala hawana haja ya taa wala 
ya nuru ya jua; kwa kuwa Bwana 


UFUNUO WA YOHANA 21 - 22 


Mungu huwatia nuru, nao watatawala 
hata milele na milele.t 

6 Kisha akaniambia, Maneno haya 
ni amini na kweli. Naye Bwana, Mu- 
ngu wa roho za manabii, alimtuma 
malaika wake kuwaonyesha watumwa 
wake mambo ambayo hayana budi 
kuwako upesi.t 7 Na tazama, naja upesi; 
heri yeye ayashikaye maneno ya unabii 
wa kitabu hiki.t 

8 Nami Yohana ndimi niliyeyasikia 
na kuyaona mambo hayo. Na hapo 
nilipoyasikia na kuyaona nalianguka, 
ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika 
yule mwenye kunionyesha hayo.t ? Na- 
ye akaniambia, Angalia, usifanye hivi; 
mimi ni mjoli wako, na wa ndugu zako 
manabii, na wa wale wayashikao ma- 
neno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu. 

10 Akaniambia, Usiyatie muhuri 
maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa 
maana wakati huo umekaribia.t 
11 Mwenye kudhulumu na azidi kudhu- 
lumu; na mwenye uchafu na azidi kuwa 
mchafu; na mwenye haki na azidi 
kufanya haki; na mtakatifu na azidi 
kutakaswa.t 1? Tazama, naja upesi, na 
ujira wangu u pamoja nami, kumlipa 
kila mtu kama kazi yake ilivyo.t 13 Mi- 
mi ni Alfa na Omega, mwanzo na 
mwisho, wa kwanza na wa mwisho.t 
4 Heri wazifuao nguo zao, wawe na 
amri kuuendea huo mti wa uzima, na 
kuingia mjini kwa milango yake.t 
15s Huko nje wako mbwa, na wachawi, 
na wazinzi, na wauaji, na hao waabu- 
duo sanamu, na kila mtu apendaye 
uongo na kuufanya.t 

16 Mimi Yesu nimemtuma malaika 
wangu kuwashuhudia ninyi mambo ha- 
yo katika makanisa. Mimi ndimi niliye 
Shina na Mzao wa Daudi, ile nyota 
yenye kung’aa ya asubuhi.t 

17 Na Roho na Bibi-arusi wasema, 
Njoo! Naye asikiaye na aseme, Njoo! 
Naye mwenye kiu na aje; na yeye 
atakaye, na ayatwae maji ya uzima 
bure.t 


21:19 Isa 54:11,12 21:23 Isa 24:23; 60:19-20 21:24 Isa 60:3,5; Zab 89:27 

21:25-26 Isa 60:11; Ufu 22:5; Zek 14:7 21:27 Isa 52:1; Eze 44:9; Dan 12:1 

22:1 Eze 47:1; Zek 14:8 22:2 Mwa 2:9; Eze 47:12; Ufu 21:21 22:3 Zek 14:11 

22:4 Mt 5:8; Ufu 3:12 22:5 Isa 60:19; Dan 7:18,27; Ufu 21:25 22:6 Ufu 1:1; 1 Kor 14:32 
22:7 Ufu 3:11; 1:3 22:8 Ufu 19:10 22:10 Ufu 10:4; 1:3; Dan 8:26; 12:4 22:11 Dan 12:10 
22:12 Isa 40:10; 62:11; Zab 28:4; 62:12; Yer 17:10; Ufu 3:11; Rum 2:6 

22:13 Ufu 1:8,17; 2:8; Isa 44:6; 48:12; Ebr 13:8 22:14 Mwa 2:9; 3:22; 49:11 

22:15 Ufu 21:8,27; 1 Kor 6:9,10 22:16 Isa 11:1,2,10; 5:5; Isa 11:1,10; Lk 1:78; Ufu 1:1,2; 5:5 
22:17 Isa 55:1; Ufu 21:6; Zek 14:8; Rum 8:23; Yn 7:37 





UFUNUO WA YOHANA 22 


18 Namshuhudia kila mtu ayasikia- 
ye maneno ya unabii wa kitabu hiki, 
Mtu ye yote akiyaongeza, Mungu ata- 
mwongezea hayo mapigo yaliyoandi- 
kwa katika kitabu hiki.t 19Na mtu ye 
yote akiondoa lo lote katika maneno ya 
unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwo- 
ndolea sehemu yake katika ule mti wa 


213 


uzima, na katika ule mji mtakatifu, 
ambao habari zake zimeandikwa katika 
kitabu hiki.t 

20 Yeye mwenye kuyashuhudia ha- 
ya asema, Naam; naja upesi. Amina; na 
uje, Bwana Yesu. 

21 Neema ya Bwana Yesu na iwe 
pamoja nanyi nyote. Amina. 


22:18 Kum 4:2; 12:32; 29:20; Ufu 15:1,6 22:19 Mwa 2:9; 3:22 


